m 


G  W  A  I  T  H 
LEWIS  GLYN  COTHL 


THE 

POETICAL    WORKS 

OF 

LEWIS  GLYN  COTHI, 

A  CELEBRATED  BARD, 
WHO  FL0UR18HBD  IN  THE  REIGNS  OF 

HENRY  VI,   EDWARD  IV,   RICHARD  III, 

AND 

HENRY  VII. 


"  There  is  no  part  of  English  history  since  the  Ck)nquest  so  obscure,  so 
unc«rtain,  so  Httle  authentic  or  consistent,  as  that  of  the  wars  between  the 
roses  .  historians  differ  about  many  material  circumstances."    Hume. 


OXFORD, 

FOR 

THE    CYMMRODOEION,  OR    ROYAL  CAMBRIAN    INSTITUTION'  ; 

AND  TO   BE   HAD  OF  H.  HUGHES,   ST.  MARTIN's-LK-GRAND, 

london;  and  r.  gee,  denbigh. 
1837. 


PRINTED  BY   S.COLLINGWOOD,  PRINTEE  TO  THE  U 


NIVERSITY. 


TO 


THE  RIGHT  HONOURABLE 


CHARLES  WATKIN  WILLIAMS  AVYNN,  M.  P. 


THIS  YOLUME 


IS 


RESPECTFULLY  DEDICATED 


AS  A  TRIBUTE  OF   RESPECT 


FOR 


HIS  UNWEARIED  EXERTIONS 


IN 


THE  CAUSE  OF  LITERATURE 


BY  THE 


COUx\CIL  OF  THE  CYMMHODORION. 


Digitized  by  the  Internet  Archive 

in  2010  with  funding  from 

University  of  Toronto 


http://www.archive.org/details/gwaithpoeticalwo01lewi 


ADYERTISEMENT. 


1  HIS  portion  of  Lewis  Glyn  Cothi's  work  is  sent 
forth  to  the  public  in  consequence  of  the  continual 
demand  made  for  it.  The  second  portion,  which 
wiU  be  found  to  contain  more  historical  matter,  wiU 
in  due  time  follow,  accompanied  by  a  historical 
preface  gleaned  from  the  entire  poems,  shewing 
what  part  the  Welsh  nation  took  in  the  wars  of  the 
rival  Roses  ;  and  also  the  reason  why  the  South- 
wallians,  during  the  disturbances  in  the  reign  of 
Henry  VI,  were  principally  attached  to  the  house 
of  York,  and  the  Northwallians,  on  the  contrary, 
to  the  house  of  Lancaster  ;  and,  lastly,  the  reason 
which  induced  the  contending  parties  in  both  South 
and  North  Wales  to  unite  together,  and  so  become 
instrumental  in  placing  Henry,  duke  of  Richmond, 
on  the  British  throne. 

The  Arms  of  Wales,  prefixed  to  tlie  work,  are 
copied  from  the  privy  seal  of  Owain  Glyndyvrdwy, 
and  presented  to  the  Society  by  Sir  Samuel 
R.  Meyrick. 

Communications  tending  to  throw  further  light 
on  the  poems  wiU  be  thankfully  received.     They 


may  be  forwarded  to  John  Parry,Esq.,17,  Tavistock 
street,  Bedford  sqiiare,  London ;  or  to  the  Rev. 
J.  Jones,  Christ  Chiirch,  Oxford. 


The  following  are  extracted  from  the  minutes  of 
the  Cymmrodorion : 

"  The  Council  of  the  Cymmrodorion  take  this 
opportunity  of  tendering  their  best  thanks  to  the 
Rev.  John  Jones,  Precentor  of  Christ  Church,  Ox- 
ford,  for  preparing  these  poems  for  the  press ;  and 
also  to  the  Rev.  Walter  Davies,  rector  of  Manavon, 
for  his  genealogical  arrangements  of  them  accom- 
panied  with  historical  notices." 

"  The  Council  of  the  Cymmrodorion  take  this  op- 
portunity  also  of  acknowledging  with  gratitude  the 
kindness  and  liberality  of  Col.  Vaughan,  of  Rug, 
for  having  allowed  the  Rev.  J.  Jones  to  collate  his 
transcript  of  the  poems  with  the  Hengwrt  manu- 
script,  said  to  be  in  the  handwriting  of  the  bard." 


(  Te  /«»  f.  I. 


LLWYTH   SYR   DAYYDD   GAM. 


THE  TIUBR  OF  SIR  1)AVII)  GAI\I,  KNI(íHT  BANNERET,  ()K  l'EYTON,  IN  THE  COUNTY  OF  BRI-:CKNOCK. 


Ellen,  (latigliter  aiid  heiresit  of  £iiiiona>-eMaenyrch  ab  Dryfin,  prince  uf  Brecknock 
lord  of  Cantrey  Selyv.  | 


=Ellen,  sistor  of  Illiys  n'i  Tcwdwr, 
prince  of  Soutli  A\'aU's. 


Bleddyn  ab  .Maenyrdi= 
tlie  last  \\'el!4li  sove- 
reipi  of  Breckiiock, 
^sài\  in  battlc,  circa 
A.  D.  1100. 

Gwrgan  ab  Bleddyn=Gwenllian,  da.  of  Phillip  de  W'n,  lord  of  Wiston, 
county  of  Pembroke. 
The  fourth  iii  descent 
from  Gwrgaii,  was] 

Einion  Sais da.  of  Hyn-el  ab  Maredydd  ab  Caradog. 

The   third  in  descent 
from  Einion  Sais,  was  "I  » 

Lh-aelj-n  ab  Hywel         Mallt,  da.  of  leuan  ab  Illiys  ab  leuan,  of  Elvael. 


Drumlieiiog,  lord  of== 
Cantrcy  .Selyy.  [ 

I 
Moreiddig  Warwyn= 
lord   uf  Cantrev 
Selj-y. 
The    fífth    in   descent 
from  ^loreiddig,  was  "| 


Roger  Vychan  (Vaughan)=  .  . 
of  Llechry,  called  Roger      1 
Vawr. 


Gwenllian,  da.  of  Ie*t}-n  ab  Gwrgaa, 
lord  of  Glamorgan. 

:Ehn,  da.  of  the  lord  Rhy«  of  South  Walca. 


da.  and  heir  of  sir  Ralph  Baikenille,  kiit. 


M'allter  Sais  = 


Maredydd  ab  Morgan. 
(Dosp.  I.  4,  5.) 


I 

Darydd  ab  Llyurìyn, 

the  patroii\-mie  iif  sir  Daí'ydd  Gam,  hence  the 
F/uellin  of  Shakespeare. 

=  Morgan  ab  S)T  Davydd  (íani, 
I       of  PeNlon,  iiear  Brecknock. 
(Dosp. 


da.  of  LlyAvelyn  ab  Hywel 
(íi-acli,  esq. 


Roger  \'aiighaii 
of  Bredwardine 
Castle 


da.  and  co-heir  of  sir  Walter 
Bredwardine,  knt. 


Jane,  da.  of  sir  Walter  Derereiis,  knt- 

("  ý  Devrasaid.") 

(Dosp.  l.  13.) 


Gwenllian. 
Dosp.  I.  3. 


I.  2.) 


Sir  William  ab  Thomas 
(y  niarchog  glas  o 
Went),  second  lius- 
baiid.  Obiit.  144G. 


fìwladiis,  da.  of  sir  = 
Davydd  Gam,  kiit. 
baiiiieret,  of  Agiii- 
court,  1415.    Oliiit 
1454. 


Sir  William  Herbert,  knt. ;  lord 
'    Herliert  de  Gower,  1 4(J2  ;  aiid 
earl  of  Peml>ioke,  14C8;   be- 
headed  at  Banbury,  14C0. 
(Dosp.  I.  18.) 


Sir  Richard  Herbert,  of 
Colebrook,  near  Aber- 
gavenny,  knt. 
(Dosp.  I.  19,  20.) 


Sir  Roger  \'aughan,  of 
Agincourt,  knt.  ban- 
neret,  1415.  First 
hiiiiband. 


M'atkin  Vaughan=  .  .  .  da.  of  sir  Henry  Wogaii, 
of  BredwariUiie,     1  knt. 

esq.  (eldest  son.)     | 


Wiìliam  Vaughan,  coiistable  of 

Aberystwjth  Castle. 

(Dosp.  I.  21,  22.) 


Lewis  \'aiiglian, 
(Dosp.  I.  23.) 


Thomas  ab  Rosscr, 
(second  son),  lie- 
headed   at   Ban- 
bury,  14(;9.  Flen  Gethin. 


Sir  RagerVaugluui,=CecÜT,  da.   of  T^ob. 
ofTrçTower,knt.  ab  Phylip  ViTte, 


(3rd.  son). 


(Dosp.  L(i,7-) 


(Dosp.  1.12) 


Watkin  Vaughan,  of  Herast, 
esq.  eldest  soii  of  Thomas 
ab  Rosser. 

(Dosp.  l.  10,  11.) 


Riohard  Vaughan,  lord  of 
Bleddvach. 

(Dosp.  I.  12.) 


Ales,  da.  of  Thos.  ab  Rosser=Robert  M'hitney,  loi-d  of 
(Dosp.  1.  9.)  Whitney. 


Rogei'  \'aiighan,  of  Claerwy,  (iiow 
Clairow),  in  Radnorshire. 


esq.  heues  of  lU- 
garth,  oaaittT  ef 
Bredmocà.  Slir  b 
the  "  Dmm  SStêl- 
menticaed  in  tW 
pcem.  Dotp.  L  IX 
tiiie  7. 


äirTh 


Sir  Thomas  Vaughan,  of  Tre  To,wer,  knt.=Sibyl,  (Isabella),  da.  of  Morgan  ab  Jenkin  ab  Phylip, 
(Dosp.  I.  14.)  I        oí  Gtoenl  Iscoed. 


Watkin  Vaughan,  of  Talganh,  esq, 
(Dosp.  I.  \(t,  17. 


Roger  Vaughan. 
(Dí«p.  I.  13.) 


Watkiii  Vaiighaii. 
(Dosp.  I.  i:i. 


Henry  Vaugliaii. 
(Dosp.  I.  13.) 


G  W  A  I  T  H 
LEWIS    GLYN    COTHL 

Y  DOSPARTH   I. 

LLWYTHAU  GWENT,  MORGANWG,  BRYCHEINIOG, 

&c. 

I. 

MARWNAD  GWLADUS  ERCH  DAWDD  GAM. 


The  bard  laments  the  death  of  Gwladus,  whom  he  styles  the  star  of  Aber- 
gavenny,— the  daiighter  of  sir  David  Gam,— the  strength  and  support  of 
Gweut  and  the  land  of  Brychan.  So  much  was  she  beloved,  that  no  less  than 
three  thousand  attended  her  funeral.  Her  attention  to  religious  duties  is 
described  as  most  exemplary  ;  and  she  is  said  to  have  descended  from  an  an- 
cient  and  noble  fanüly.  She  is  compared  both  to  IMarsia,  queen  of  Cuhel)-n, 
who  was  a  discreet  and  an  influential  person ;  and  also  to  Gwladns  Ddu,  a 
great  supporter  and  promoter  of  the  Welsh  language.  The  bard  concludes 
by  giving  a  description  of  her  monument. 


Y  SEREN  o  y  Venni, 
At  Duw  a'r  saint  y  trocs  hi ; 
GwLADüs,  Iwyddiannus  ddinam, 
Oedd  o  gorf  syr  Davydd  Gani. 


I.  An  ëìegy  on  Gwladus,  daughter 
of  sir  David  Gani :  coniposed  iii  l+ó4 
or  1455.  She  was  married  twice. 
Her  first  husband  was  sir  Roger 
Yauglian  of  Tretower,  who  went 
with  his  father-in-law  to  the  l)attle 
of  Aginçourt  in  1415,  where  both 
lost  their  hves  in  saving  that  of  the 
king,  having  jnst  before  their  death 
received  the  honour  of  knightlio<)d. 
Her  second  hnsl)and  was  sir  William 
ab  Thomas  of  Rhaglan  Castle,  and 
by  him  she  had  William,  the   first 


Herbert  earl  of  Pembroke,  and  sir 
Richard  Herbert  of  Coldbrook  near 
Abergavenny ;  both  of  whoni  were 
belieaded  by  the  Lancastrians  after 
their  dcfeat  at  the  l»attle  of  Danes- 
more  near  Banbury  in  14Gi}.  Sir 
A\'illian\  ab  Thomas  was  buried  at 
the  luiory  in  Al)ergavemiy,  in  1446; 
and  (íwlàdus  his  widow  in  the  same 
vault  in  1454. 

4.  Syr  Daiydd  Gam.  "  Darid  Llc- 
weh-n  or  David  ab  Llewelyn,  gene- 
rallý  called  David  Gam,  or  squinting 

B 


^ 


LEWIS  GLYN  COTHI. 


Bwriodd  Duw  dan  bridd-do  ir 
Braich  i  Went  a  Brychandir; 
Nid  llai''n  mynu  du'n  ngwlad  Went 
No  theirmil  yn  ei  tìierment. 
Galw  ar  lesu  tra  vu  vyw, 
Ac  ar  y  grog  a  ory  w  ; 
Arglwyddes  a  santes  oedd, 
O'r  hen  ^^^1^^^^^^'  hanoedd. 
Mae  ei  meibion  hirion  hi 
I  roi  gwleddau''n  arglwyddi. 
Marsia  gynt,  Cymmraes  gall, 
Ar  ddwy-iaith  a  roi  ddeall ; 
A'i  hil  y  bu'n  Nhal-y-Bedd, 
Naw  a'u  henwau''n  vrenhinedd. 
Gwladus,  a  hi'n  gweled  saint, 
Oedd  ail  hon  i  ddal  henaint ; 
O  hon  y  cawn  vrenhinwaed, 
A  leirll  Gwent  eurlliw  o'i  gwaed. 
GwLADUs  Dnu,  ar  Gymmru  gynt, 
larlles  oedd  er  lles  iddynt ; 
Ar  ol  ei  rhoi  ar  elawr. 


12 


16 


20 


24 


David,  was  the  fourth  in  descent 
from  Einion  Sais,  aiid  inherited  the 
estate  and  demesne  of  Castell  Einion 
Sais :  his  father  Llewelyn  had  also 
pnrchased  the  mansions  and  lands  of 
Peyton,  ( WaUice  Peutyn,)  now  called 
Peityn  gwyn,  Peityn  du,  and  Peityn 
glas,  in  the  parishes  of  Garthhrengy 
and  Llanddew,  from  WilHam  Peyton, 
(the  last  lîrecknocksliire  resident  of 
that  Norman  faniily,)  for  tliree  hun- 
dred  marks."  Jones's  Ilist.  of  Breck- 
nochshire,  vol.  i.  p.  IGO. 

5.  Bicriodd  Duw,  &c.  "  God  hath 
laid  under  a  damp  coverlet  of  eai-th 
her  who  was  an  arm  to  Gwent 
and  the  land  of  Brychan."  G\^'ent, 
one  of  the  six  grand  divisions  of  Di- 
ne\'wr,  hut  all  that  goes  now  under 
that  name  is  only  a  small  district  in 
the  county  of  Monmouth.  Brychan- 
dir,  the  huid  of  Brychan,  Brecknock- 
shire,  now  also  called  Breconshire. 
The  name  is  deri^ed  from  Brychan, 
a  prince  or  regulus  of  that  country, 
who  ruled  over  it  about  the  year  of 


Christ  400,  and  died  in  450,  or  there- 
ahouts.  See  Jones\-  Hist.  of  Breck- 
nockshire,  vol.  i.  p.  1,  &c.  Myv.  Arch. 
vol.  ii.'p.  29.  Cambro-Briton,  vol.  i. 
pp.  1G9,  170. 

7.  AHd  llai,  &c.  "  No  less  than 
three  thousand  all  clad  in  mourning 
were  present  at  her  (interment)  bu- 
rial." 

13.  ei  meihion  hirion  hi.  Her  son, 
sir  Ricliiud  Herhert  of  Coldhrook, 
was  calleil  l)y  the  Welsh,  hy  way  of 
distinctioii,  sir  Richard  Herbert  hir, 
or  the  tall. 

15.  JMarsia,  &c.  Queen  of  Cu- 
helyn,  the  24th  king  of  Britain, 
according  to  Brut  Gr.  ab  Arthur. 
See  Myn.  Arch.  vol.  ii.  p.  158. 

IG.  a  roi=a  roai. 

23.  GwLADUS  Ddu,  &c.  daughter 
of  Llywelyn  ab  lorwerth.  She  was 
married  twice.  Her  first  husband  was 
Reginald  de  Breos;  and  the  second, 
sir  Ralph  Äíortimer,  lord  of  Wig- 
more,  by  whom  she  had  Roger  Mor- 
timer,  ancestor  to  Edward  IV. 


Y  DOSPARTH    I. 


Yr  aeth  leng  oV  iaitli  i  lawr  ; 
A  heddyw  mac'n  rhoddi  incdd 
O  vron  hono  vrcnhincdd. 
Ail  Gwlaíhis,  haul  írolcudcnt 
Cymmry,  ocdd  acw  yni  niro  Wcnt 
Dyhuno  a  chyfröi 
A  wnacth  yn  ocs  ein  iaith  ni. 
Ysgrin  ar  gysegr  o  Wcnt 
Sy  dŷ  arglwyddi's  dw v-'\\''c'iit  ; 
Pond  tc^  ])acntind  y  ^adair  ! 
Pinaffls  val  pcn  Eglwys  Vair. 
Main  bcryl,  nawinil  vn  wyn, 
Marniawr  a  inwy  o  crmyn. 
Bedd  yr  holl  voncdd  yw  vo 
011,  í\.  groicndical  Llocgr  vndo. 
Mac''n  gorwctld  mcwn  gwcrytl 
Draw'^n  y  bedd  draian  y  l)yd. 
Yn  scrcn  ar  bcn  y  bcdd 
Y  rhocd  i  gadw  cnrhydcdd, 
Maes  glas  val  cledd  Pandrasus, 
A"*r  llew  lìr;  a'r  lliw  o  lus. 


28 


32 


36 


40 


14 


29.  Ail  Giclatlus,  &c.  "  A  stToiid 
Owladiis,  wlio  to  ihe  Cyniniry  was 
lxke  the  sini,  the  i>avilion  of  light, 
live»l  in  the  region  of  (íwent." 

33.  Ysyrin,  fíc  "  A  shriiie  on  a 
sacred  spot  iii  (íweiit  is  the  «ioininle 
of  the  lady  of  hoth  the  (ìweiits." 
Here  follows  a  (iesi-ri)itioii  of  the  mo- 
nunient  in  the  jiriory  at  .Miertni- 
veiiiiy,  whieli  is  i'urions;  lnit  iliHiciiit 
to  l>e  ex])laine<l.  It  was  a  sarcojiiia- 
ffu»,  witli  twelre  anirels  (arfícnt), 
three  on  eacli  side  with  luifíles  soiiiul- 
iiig  the  jiraises  of  the  (im'aseil  liea- 
veii-hi^li ;  others  wiili  torches,  or 
flanilieaiix,  offerinp  iiicense,  —  the 
flanies  asitMidiii^.  IleriMÌt.s,  or  nitlier 
nionks,  chauntinp:  nNinieins  for  the 
dejiarted  soiils.  The  nioiinineiit  nioîit 
prohahly  was  erected  to  the  nieniory 
of  sir  M'illiani  ah  Thoinas  ln'fon'  the 
death  of  (iwladns  his  widow,  who 
survive<l  hiin  ei^'ht  years. 

34.  Dwÿ'  H\'»t ;    namely,  Gwent 


Isc<x'd  aiid  (íwent  l'wch  ('oeii. 

'A').  Ciiilair,  a  tonih  or  nioiiuinent. 

3!»,  40.  Btiliiijrh,M,bi.c.  "The  Uiuib 
of  all  the  iiohility  it  is ;  the  stay  of 
Eiiÿ^land  is  coiitained  in  it."  This 
last  ex]>ressioii  alludes  to  sir  \\'illiani 
ali  Tiionias  lieinií  huried  there.whose 
inother  was  a  ^lorley  and  his  íirst 
wife  a  lVrkley. 

40.  Cruirnilipal,  sail,  sylva ;  a 
foiindation,  a  stay.     l'ru/o  =  ynddo. 

43.  t/n  screiu,  &c.  an  allusion  pro- 
hahlv  to  her  statue  sumiouniiug  the 
s.ircojiliiitîus. 

4ô.  I'iinilrnsus,  a  king  of  (treece; 
according  to  lîrut  G.  ab  Ariliur. 

4(>.  lU-tr  lir.   "  Lion  anrenl."   Lir; 
IjTe,  lyire  ;  white  coini>Iexion. 
"  ílir  lyre  wes  lyk  the  lillie." 

'  í7jr.  A'irA-,  í/.  3 
The  ami»  of  the   IIerlK"rt<>,  descend- 
aiits  of  sir  M'illiain  ah  Thonia»,  were 
j>arty  jM-r  j)ale,  azure  and  (piles,  ihree 
Ìions  nunj>ant  argent. 

B   i> 


LEWIS  GLYN  COTHI. 

O  gylch  y  twr  yn  glych  teg 

Duw  a  oedd,  ev  a'r  deuddeg.  48 

EngyUon  gwynion  i'w  gylch 

A  drig  bob  dri  i^  ogylch  ; 

Organau  oU  hyd  vrig  nev, 

Ac  arianllais  côr  unllev  ;  52 

Mil  o  dyrs  amliw  o  dan, 

Mil  eraill  aml  o  arian ; 

Mwy  no  mil  o  veudwyaid 

Dan  g\vyr,  bob  deunaw,  a  gaid ;  5Q 

Yn  nesav  mae  deunawsaint 

Yn  bwrw  naw  sens  ger  bron  saint. 

Main  beryl  cylch  Syr  Wiliam 

Oedd  vedd  gwyn  merch  Ddavydd  Gam ;  60 

Duw  a  wnaeth  iV  Deau  nawdd, 

Duw  lesu  a'i  dewisawdd ; 

Ac  o'i  rhyw'n  benaig  y  rhawg, 

Y  dewiswn  dywysawg.  64 

53.  Tyrs  =  XovẀLe^.  58.  se?iÄ  =  inc€nse. 


Y  DOSPARTH  I. 

II. 
MARWNAD  MORGAN  AB  SYR  DAWDD  GAM. 


MoRGAX  is  described  as  ranldng  first  among  the  nobility ;  and,  by  way  of 
compliment,  is  styled  the  spotless  stag  of  sir  David  Gam.  His  gTave  is  stated 
to  be  in  Llan  V'aes ;  and  that  over  his  remains  the  land  of  Bnchan  melted 
into  tears  like  the  falling  of  the  rain  on  the  festival  of  Ce^'dd,  which  lasted 
for  forty  successive  days.  His  residence  was  at  Peutyn,  and  his  children 
were  numerous.  He  is  therefore  in  this  respect  compared  to  Llywarch  Hen, 
who  was  a  prince  and  a  warríor ;  aud  all  his  sons  heroes. 


Y  PENAETH  yn  mhob  bonedd 

Sy'n  Llan  Vaes  winllan,  a'i  vedd; 

Morgan,  carw  divan  Dayydd 

Gam,  yw'r  sant  i  Gymmry  sydd.  4 

Llan  Vaes  oll  yw  nev  i  wyr, 

Lle  mae  eilwailh  llew  milwyr ; 

Lle  rhoed  tarian  a  maneg 

Llan-Dduw  dan  y  IJen  ddu  deg.  8 

Gwlad  Y^rychan  am  Vorgan  yydd 

Ail  i  gawod  ẃyl  Gewydd. 

Deugain  niau  davnau  dwvr 

Ar  ruddiau  yw^  aweddwvr.  12 

Deugain  mlynedd  i  heddyw 

Yr  \\  yl  y  beirdd  ar  ol  y  byw. 

Dwyvil  achaws  mab  Davydd 

A  dwy  Ywy'n  y  Deau  vydd.  l6 


n.  An  eleg>'  on   ^lorgan    ab    sir  Dduw,  corruption  of  Llan  Ddew,  and 

David  Gam.     ÌIis  arms,  on  the  dex-  both  from  Llan  Ddewi.     Theophilus 

ter    side     argent    a    chevron     gules  Evans,    author    of    Dnich    y    Priv 

between  three  cocks  of   the   second,  Oesoeíld,   in    the   last   centur)-,    was 

are  the  amis  of  Einion  Sais,  borne  by  vicar  of  this  parish  as  well  as  of  Llau 

Älorgan    ab    sir    David    Gam.     Tlie  Gammarch. 

sinister,    a    chevron    Injtween    three  10.  Carydd,  a  saint  whose  history 

spears'  heads,  were  probably  the  anns  is  not  known,  to  whom  there  is  a 

of    IMorgan's    wife    from    Aidan    of  church  detlicated  in  Cílanwrgau. 

Gwent.  IL     Denyain    niat^,    &c.      Forty 

2.  Llan  raes.,  St.  David's,  a  church  days.    Diau  =dyddiau. 

and    parish   adjoining    the   town    of  14.  t/r  iryl  =  yr  vyì&aU 
Breckuock.     It    is    al>o   called    Llan 


b  LEWIS  GLYN  COTHI. 

Edn  Aber  Hodni  obaith, 

Silin  oedd  i  seilio''n  iaith. 

Yn  y  Peutyn  un  patent, 

Deutu  Wysg  hyd  at  dwy  Went.  20 

Braich  Cymmry  wrth  Groesty  'r  grog, 

Bar  a  chynhor  Brycheiniog. 

Tŷ  Hu  Gadarn  teg  ydoedd, 

Pwys  ei  dŷ  ar  un  post  oedd ;  24 

Pwys  gwlad  Yrychan  yn  rlianu, 

Ar  ryw  bost  o  wr  y  bu. 

Y  tir  weithion,  mal  traethydd, 

Ar  swrn  o  bilerau  sydd.  28 

Mae  irgoed  o  vrig  Morgan 

Mewn  y  rhos  yn  mynu  rhan. 

Aeth  Uawer  o  gyd-gcraint 

O  Einion  Sais  hen  yn  saint.  32 

Bro  Wysg  a  aeth  yn  brysgoed ; 

Ond  gwyr  a  aned  o^'i  goed. 

0  un  cyíFiawn  yw  caffael 

Deri,  a  hwynt  yn  dra  hael.  36 

Ev  oedd  ddâr,  ev  oedd  eryr, 
VoRGAN ;  aeth  ei  vrig  yn  wyr. 
Rhyhava],  drwy''r  ardaloedd, 

1  Lywarch  Hen;  v'alarch  oedd.  40 
I  Lywarch  y  bu  lewod, 

A  gwae  wyr  byw  Lloegr  eu  bod. 

I  Vorgant,  hyd  Nant  y  Nordd, 

Ar  Loegr  mae^  ail  welygordd.  44 

Plant  Brychan  a  gyd  ranodd, 

Plant  sydd  i  Vorgant  un  vodd. 

Plant  Evrog,  oediog  adail, 

O  dre  lorc  hevyd  yw'r  ail.  48 

17.  Aber   Hodni  =  Aher  Honddu,  been  acted  in  the  bard's  days  upon 

the  town  of  Brecknock.  snch  stages  ìn  Wales. 

19.  Peutyn,  the  family  mansion.  It  is  stated  above  (1.  24)  that  the 

27.    Y  tir   weithion,   &c.     "  The  weight  of  Hu  Gadarn's  house  rested 

land    now    (i.   e.   JMorgan's    estates)  upon  one  pillar,  that  is,  upon  himself. 

rests  upon    many  pillars,  (i.  e.  upon  Tlie  same  might  be  said  of  ]Morgan's 

his  children),  like  an   actor"  upon  a  whilst  he  Iived  ;  but  now  that  he  was 

stage   who    is    supported   by   many  dead  his  estate  was  divided  between 

props.  the  cliildren. 

Some  Scripture  mysteries  may  have  43.  Nant,  &c.  the  river  Humber. 


Y  DOSPARTH   I.  7 

Morgan  oedd  darian  i\v  dir, 

A  braich  hendaid  Brychandir. 

Morgan  oedd  bum  rhan  i'r  byd, 

A  llyvr  i  bob  lle  hevyd.  52 

Llewod  Morgant,  blant  un  blaid, 

Ger  bron  gwyr  yw  Barwniaid. 

A  llew  henddoeth  gwyr  Llan-Dduw, 

Yw  'r  Barwn  doeth  ger  bron  Duw. 


B  4 


LEWIS  GLYN  COTHI. 


III. 


I  YORGAN  AB  RHYS  O  LAN  DEILO  VAWR,  AC  I  WENLLIAN 
EI  WRAIG  ERCH  MORGAN  AB  SYR  DAYYDD  GAM. 


In  this  poem  addressed  to  fllorgan,  on  his  híiving  succeeded  to  his  father's 
property,  the  bard  comphments  him  on  his  profuse  hberahty — the  extent  of 
his  wealth — the  kindheartedness  and  excellency  of  his  wife.  And  then,  as  a 
faithful  chronicler,  he  traces  out  their  pedigree. 


Y  LLEw  rhy  hael  yn  lle  Rhys 

Yn  ei  winllan  a'i  wenllys. 

Morgan  van  Llandeilo  Vawr 

Mae'n  mynu  mwy  no  maenawr;  4 

Hwn  yw  un  hael,  hyn  yw  'nhyb, 

Hof  o  Wilym  ab  Philyb. 

Arver  a  ddel  o  werin, 

O  Ronwy  Goch  ranu  gwin  ;  8 

Mae'r  gwin  gan  Vorgan  tra  vo, 

A  meddiant  jana  iddo. 

Nid  hael  dau  hyd  yn  Euas, 

Ond  dau  o  lan  Ty  wi  las ;  12 

Mae'r  geiriau  i  ddau  un  ddeall ; 

Morgan_,  Gwenlhan  y w'r  Uall ; 

Gwawr  Vorgan  o  lin  ddinam 

Dda,  ac  ẃyr  syr  Davydd  Gam ;  l6 


III.  Addressed  to  Älorgan  ab  Rhys  Gwenllian. 

ab   Gwilym  ab    Philip  of  Llandeilo  i.  yn  lle  Rhys.    "  In  the  room  of 

Vawr,  and  his  wife  Gwenllian  daugh-  Rhys,"  his  father. 

ter  of  IMorgaii,  son  of  sir  David  Gam.  7-  Arver  a  ddel,  &c.  "  Custom  is 

Slorgan    ab  Rhys  is  described  as  a  derived  from  tlie  multitude ;  but  from 

descendaiit  of  Elystan  Glodrydd  :  and  Gronwy  Goch,  to  dispense  the  wine." 

by  the  arms  given  him — argent  three  12.  o  lan  Tywi.  Morgan  lived  near 

boars'    heads    couped    sable    (penau  the  Tywi. 

baeddod)  he  was  from  Cadwgan,  son  14 — 17.  GweM//!rtW,&c.  "Theother 

of   Elystan.     The    bard    also  grants  is  Gwenllian  of  JMorgan  (her  father)'s 

him  the  arms  of  Urien,  (see  1.  33)  in  complexion,  of  good  and  unexception- 

the  right  of  his  wife.     Gwenllian  is  able  hne,  being  the  grandaughter  of 

vaid  (in  lines  23,  24)  to  be  first  cou-  sir  David  Gam." 

isin  to  Wilham  Herbert,  earl  of  Pem-  10.    wyr,   a  grandchild,   whether 

broke.      See   Dosp.   I.  2.  the   elegy  male  or  female. 
on  the  death  of  JMorgan,  father  of 


Y  DOSPARTH    I. 


tJn  rhodd,  un  vodd,  un  veddwl, 

Yw  bun  a  Marcdydd  Bwl. 

Ni  chad  ryw,  o'r  chwcclied  ran, 

Wraig  well  o  Roeg  allan  ; 

Ar  ddau  win  yr  eiddunais 

Enwau  naw  scl  Einion  Sais; 

Cyvnither  ydyw^  seren, 

O  nev  vry,  i  iarll  Penvro  wen ; 

Morgan  yntau  a  hanyw 

O'r  un  vam  orau  yn  vy w  ; 

O  bumrhan  Elystan  Iwyth, 

A  bron  iawnllin  brcninllwyth  ; 

Ar  darian  Y'organ  rhaid  vod, 

(Oni  bydd)  benau  baeddod  ; 

Pasgcn  ab  Uricn,  un  l)arch, 

Hyd  ganvcd  o  wacd  Gynvarch  ; 

Mae  i  Yorgan  dcirbran,  od  oedd, 

O  ran  wacd  Uricn  ydocdd  ; 

Gwcnllian,  niac'i  hwythran  hi 

O  ranau  Llyr  Merini ; 

O  Garadog  yr  ydyw 

At  y  gwraidd,  ai  jjhet'iffrì/zc; 

Dwyvrün  Degau  Eurvron  gynt 

O  Garadog  yr  ydynt ; 

A  thri  plicn  gwayw,  ac  crniyn, 

Iso  i'w  niab  hi,  os  niyn. 

O  Ddcwi  Wyn  !  pwy  o'r  ddau 

Yr  uchav  el  lly  vr  acliau  ? 

Y  verch  hon  o  Yrycliciniawg, 

A'^i  gwr  y w'r  hwn  gorau  rhawg ; 

Dau  a  ran  da  yr  ynys, 

Dau  yn  rhoi  i  gadw  cnw  Rhys. 

Un  Duw  rhocd  ddawn  gyvlawn  gwych 

Pr  ddau  oc.sydd  urddaswych  ; 


20 


24 


28 


32 


36 


40 


44 


48 


líJ.  ^fiircdydd  lìirl,  h  porson  so 
iiaiiiitl  iii  iHHli^rtH*.  IIis  Hriii.s,  ar- 
gciit,  a  /'////  |i;is.s!int  saltle,  uniied  aiid 
unpilt'd  argeiit. 

'ÒO.  oni  /<//(/</ =  hy(i  oni  liydd,  "  as 
long  as  he  lives." 


3tí.  ÍJi/r  Afi'riiii.  A  saiiit  who 
lived  iii  ihe  latter  jiart  of  ihe  liflh 
rentury. 

3î>.  Teffau  F.urrron.  Ono  of  the 
three  exalt«>d  Lidies  of  tlie  chivalrou8 
court  of  Anhur. 


10  LEWIS  GLYN  COTHI. 

A'i  llaw  y  myn  Gwenllian 

11^^^^  gost  i'r  hen  a'r  gwan;  52 

Morgan  a  ran  i  bawb  rodd, 

Yr  hynaiv  gynt  a'i  rhanodd ; 

Gwenlhan,  erch  Vorgan,  vydd 

(Ei  wraig)  un  oed  a'r  gwinwydd :  56 

I  henaint  yr  êl  hono, 

A'i  hoedran  ar  Vorgan  vo. 

57.  yr  êl=yr  eled. 


Y  DOSPAIITII   I.  11 

IV. 
I  YAREDYDD  AB  MORGAN  AB  SYR  DAYl'DD  GAM. 


This  ode  is  a  good  speciinea  of  the  clera  address.  And,  be  it  obseired,  in 
the  Ijard's  time  the  clera  (that  is,  minstrels,  at  stated  times,  perambulatiiig 
the  country  from  one  gentleinan's  house  to  another,  to  receive  contributions) 
was  very  frequent.  And  there  can  be  no  doubt  but  that  8everal  of  our  bard's 
compositions  were  written  for  such  «jccasions.  He  however  appears  to  have 
been  a  iio  mean  minstrel ;  for  wherever  he  went,  he  received  a  hearty  wel- 
come ;  and  his  poetry  was  hstened  to  with  attention.  He  was  often,  by 
meaiis  of  his  awen,  alde  to  rouse  the  warrior  to  deeds  of  arms  ;  and  also  from 
his  inveterate  hate  of  the  Enghsh  nation,  to  infuse  the  same  spirit  of  hatred 
into  his  countrymen.  He  iiideed  in  tliis  particular  succeeded  but  t<x»  well. 
ISee  Dr.  W.  O.  Pughe's  Dict.  under  Clér,  for  an  account  of  the  origin,  &c.  of 
minstrelsy. 


Mi  av  cyn  yr  hav,  vy  rhan  vu  rhedeg 

At  Y'redydd  ab  Morgan; 

Minnau  gav  ynia'n  gyvan 

Mwy  aur  vath  no  thahn  ov  Van.  4 

0  Van  uwch  Deni  i  Vyny  w,  i  Vün ; 

1  Venni,  i  Gernyw ; 

I  Gaerdyv,  gorau  ydyw 

Y  dewr  o  dir  Ytrad  Yw.  8 

Ystrad  Yw,  Ccrny w,  yn  cau  arnam  aed 
I  ẃyr  Davydd  Gam  ; 

Y  Dcau  vo  wlad  ci  vam, 

Iddo  iso  hyd  Ewsam.  12 

Duram,  ac  Ewsam,  ac  asen  Ystlwy, 
Ac  ystlys  mor  Havrcn  ; 


IV.    Addressed   to   Älaredydd   ab  nockshire   Beacon,    above   Uie   U>ti 

Rlorgan  al»  sir  l)avid  Gam.    He  used  Cwm  Llwrh. 

liis   fatlier's    arms,   biit    chaiigcii   the  !>.  Ystrail  Vw.  Tlie  district  around 

party  por  pale  into  four  quarters.  See  Cnig  Hpvel,  on  the  confines  of  tlie 

noteto  Dosp.  I.  "2.  coimties'of  nrecknix-k  and   Hereford. 

4.  0"r  Van.  The  Sugar  Loaf,  a  pic-  It  is  divided  iuw  Ystrad  Yw  I'chay 
turesque  couical  rock,  near  Aberga-  and  Ystrad  Yw  Isav. 

venny.  12.  Eitsam,  tlie  vale  of  Eveshaui, 

5.  O  Van  uwch  Dcni.  The  Breck-  AYonesU'rshire. 


la  LEWIS  GLYN  COTHI. 

Dwy  Bowys  a  Chaer  Swys  wen, 

Dwy  Wynedd  gyda'i  onen.  16 

Ev  â'ì  onwayw  a'i  vwa  annel, 

Yw  braich  Ystrad  Yw,  megys  Brochwel ; 

A  bod  rhyw  dramgwydd  ar  bob  Gwyddel, 

Neu  ar  wyr  y  nordd  yn  naiar  Nêl.  20 

Ev  yn  cau  arnai  sy  vaen  cornel, 

Ev  aeth  â'r  gware ;  ev  biau'r  bêl ; 

Ev  a  âi  atynt  hwy  â'i  vetel ; 

Ev  a'i  wyr  hevyd,  ev  i'r  rhyvel ;  24 

Ev  y w''r  dewrav  a'r  gway w  uvel ; 

Ev  yw'r  haelav,  yn  cadw  ei  avael, 

O  dalvainc  Bristo,  dros  dwy  Elvael ; 

O  odre  Lleyn,  dros  dir  Lly  wel ;  28 

Margaret  erch  Tomas  rlioes  win  Rhosiel ; 

A  chansaig  ar  wledd,  a  chwe  honsel ; 

A  chyda  phob  gwledd  y  medd  oV  mel ; 

Ac  aur  gyda''r  medd  yn  ddau  gwarel ;  32 

Yno  y  dywaid  hi  yn  dawel 

Obry  â'i  blasus  barabl  isel ; 

A  ddon"*  o  ddynion  val  at  Ddaniel, 

Croesaw  Duw  wrthyn''  o  ddyn  a  ddêl.  36 

Hwn  yw'r  gorau  yn  dwyn  swyddau  dan  sel; 
Hithau'n  ail  orau  dan  law  Uriel ; 

15.    Caer   Swys ;    an   old  Roman  being  the  supporter  and  the  strength 

station  neai"  the  Severn  in  the  parish  of  his  coiintry. 
of  Llanwiiog.  27-  2írisẅ= Bridstow,  a  parish  in 

20.  Ar   wyr  y   noì'dd,  &c.     The  Herefordshire. 

northern  troops,  who  had  killed  ]\Ia-  2?.  Eluael.    A  district  in  Radnor- 

redydd's  cousins  at  the  battle  of  Ban-  shire,  divided  into  Elvael  Ismynydd 

bury,  headed    by  sir   Henry   Nevill,  and  Eh^ael  Uwchmynydd. 

here  calied  Nêl.     He  wa^  taken  pri-  28.    O    odre   Lleyn,    &c.      Lleyn, 

soner  at  the  battle,  and  executed  by  a    promontory    in    Caernarvonshire. 

Herbert  earl  of  Pembroke,  which  so  Llywel,    a    church    and    parish    in 

exasperated  the  Lancastrians  that  they  Brecknockshire. 

in  return  would  give  the  Welsh  no  29.  Gwìn  ÄAosie^  =  Rochelle  wine. 

quarter.  32.    Ac  aur yn   ddau  gwarel. 

21.  maencornel.  "A  corner-stone,"  "  Pieces  of  gold  of  a  quadrangu]ar 
in  masonry;  the  strength  of  the  wall.  form."    Lewis  Morris. 
Maredydd  is  here  compared  to  it,  as  38.   Uriel,  the  name  of  an  angel. 


Y  DOSPARTH  I.  13 

Nawdd  Andras  ar  hwn;  nawdd  Banasiel; 

Nawdd  Dduw  ar  hono ;  a  nawdd  Rhiniel.  40 

Dau  osawg  a  gyrch,  wrth  ddau  dasel, 
I  dyrau'r  awyr  drwy  yr  awel ; 

Y  gog  a  achub  brig  diogel 

I  ganu'n  awchus,  ac  yn  uchel ;  44 

IJwch  no  dim  y  w  nev  drev  ddidravael ; 

Yno  i  ddringo  ydd  â  yr  angel ; 

Dringav  deg  gauav  uwch  Crug  Hywel, 

Fr  tai  rhy-iachus,  a'r  tir  uchel.  48 

Am  ẃyr  Davydd  Gam,  nid  val  )len  gél, 

Y  mae  son  yn  Mon  val  Llyvr  Manwel ; 
lesu  a'i  gato  yn  ngwisg  ôtel, 

I  dynu  naw  swydd  dan  un  sel.  52 

Mae  rhai  a  lechai  bob  gwyl  uchel ; 

Mae  haelion  gwychion  ni  châr  gochel ; 

Cybydd  a  ymgudd  ac  a  ymgel ; 

Ni  chais  Maredydd  na  chudd,  na  chel.  5Q 

Pob  gwledd  a  rhysedd,  val  rhoi  wassel^ 

A  rydd  Maredydd,  ]\Iair  i'w  adael ! 

Pob  gwin  ac  arian,  pob  rhyw  ganel ; 

Pupur  ac  oraens,  pob  rhyw  gwrel ;  òü 

A  phob  da  gobraf  mae'n  ei  gafael ; 

A  phob  da  a  wnaeth  val  corf  Abel ; 

A  phob  rhyw  dyrva  a  wna,  a  wnel ; 

A  phocd  yn  ganmlwydd  ;  arglwydd  ydd  êl.  64 

39.  Andras.   A  saint  who  lived  in  50.    Lìycr  JMaiiwel.     A  mamial; 

the  fifth  century.  a  small  book  of  de\otion  ;  a  brevnar%' : 

3í).  Banasiel  ;  40.  Rh'miel ;  names  Uati'-lyrr. 
invented   by  Arabian  writers  to  re-  51.  ótel.    A  Vhôtel,  the  cr\-  of  the 

present  aërial   beings,   guardian   an-  heralds  to  the  combatanLs,  that  they 

gels,  díemons.  should    retiirn    to    their    dwellings. 

41.   Gosatcg,  Gosshawlt ;    gu'alch  ;  Meyrich's  Ancient  Armour,   vol.   ii. 

frequently  use<l  as  a  compHmentary  p.  190. 

term  like  eryr,  hydd,  lleu',  &c.    Tasel,  58.  Mair  iV  adael.   "  The  Virgin 

tassel,  a  male  hawk:  llymysten,cndyll,  Mary  permitting  (allowing)  him." 
ciryll.  59.  Canel,  ciunamon. 


14  LEWIS  GLYN  COTHI. 


MARWNAD  MAREDYDD  AB  MORGAN  AB 
SYR  DAYYDD  GAM. 


The  bard  appears  astonished  that  no  one  had  come  forward  to  avenge  the 
premature  death  of  Maredydd ;  aiid,  as  one  wearied  of  the  delay,  opens  his 
poem  with  great  spirit,  demanding  the  reason  of  such  neglect.  The  least 
punishment,  he  says,  that  could  be  esecuted  upon  his  enemies  was  to  have 
sacríticed  the  Hfe  of  twelve  of  them  ;  but  not  even  this  had  been  done.  He 
is  inconsolable  on  accoiint  of  the  death  of  Älaredydd  ;  and,  as  it  were,  turn- 
ing  himself  towards  Ijlan  Vaes,  where  Älaredydd  and  his  father  were  buried, 
confesses  that  he  had  a  mournful  strain  to  pour  forth  there  over  departed 
worth.  Immediately  upon  this,  as  if  inspired  with  the  spirit  of  prophecy,  he 
solemnly  declares  that  Maredydd's  death  should  not  remain  unavenged ;  for 
that  the  men  of  Ystrad  Yw  would  rise  to  arms,  and  summon  the  entire 
country  to  their  assistance.  He  then  states  that  it  would  be  difficult  to  find 
his  hke  again ;  and  how  painful  it  was  to  hve  without  him.  And,  in  con- 
clusion,  he  promises  himself  a  pilgrimage  to  Llan  Vaes,  to  view  the  two 
graves  that  were  uear  the  ahar. 


Ba  ddelw  na  bai  ddialedd 

Am  un  a  vai  mewn  ei  vedd  ? 

Am  nodi  vy  mhenadur 

Y  dêl  dost  dial  a  durj  4 

Lleia'  tâl,  pe  gellid  hyn, 

Oedd  gael  deuddeg  o'i  elyn  ; 

A  dwyn  ei  genedì  yn  dâl, 

Es  dwyoes  nid  oes  dial.  8 

Ym  y  rhoed,  er  mwyhau  rhus, 

Ddwy  alarwisg  ddolurus ; 

Gŵn  Yaredydd  gàn  vrodiad, 

A  gŵn  du  Morgan  ei  dad.  12 

V.  An  elegy  on  Maredydd  ab  JMor-  He  was  entombed  contiguous  to  his 

gan  ab  sir  David  Gam.     In  the  last  father's   monument,    neai-  the  aUar, 

ode  ölaredydd  is  represented  as  one  in  the  chnrch  of  St.  David's,  adjoin- 

of  the  warriors  of  that  warhke  age ;  ing  the  town  of  Brecknock. 

and  it  appears  by  the  poem  before  us  1 — 2.  Bai,a  î)«i=byddai,  a  vyddai. 

that  he  fell  in  the  pursuit  of  his  fa-  8.  Es  dwyoes,  &c.     "  For  too  long 

vourite  amusement.      It  is   probable  a  time  has  IMaretlydd's  death  remain- 

that  Maredydd  fell  in  a  skirmish  be-  ed  unavenged." 

tween  the  abettors  of  the  rival  roses.  9 — 12.  Vm  y  rhoed,  &c.   "  To  me 


Y  DOSPARTH  I. 


15 


Y  mae  awdl  yn  acnadlaes 
A  luniav  vi  i  Lan  Vacs ; 
Ac  ar  bob  penniU  trillev 
A  glywir  dros  gwaliau'r  drev. 
Bwrw  llcw  glew  val  mab  iarll  glân 
A  bair  ochi'n  nhir  Brychan ; 
Gwyr  a  wna,  o  Gernyw  i  lal, 
Ystraà  Yw  vwstr  a  dial ; 
Llu  dwy-Went  oll  a'i  diail 
Ac  o  Lys  Wen  Eglwys  lail. 
Anaml  yw,  hyd  Nanmel  hwnt, 
Ei  ail  ynia  ẃyl  Emwnt ; 
Suliau,  a  Grawys  eilwaith, 
A  diwedd  gẃyl  a  dydd  gwaith ; 
Nadolig,  pa'm  nad  wylwn  ? 
Hevyd  y  Pasc  vod  hcb  hwn. 
Ni  a  awn  bawb  yn  unnod 
Hyd  Lan  Vaes  lle  dylwn  vod; 
Lle  macn''  oU  yn  min  allawr, 
Dau  wely  mewn  adail  mawr  : 
Gwely  murgalch  gloyw  IMorgan, 
Gwely  ei  vab  wrth  gil  y  van. 
Cwyn  prydydd  ara  V'redydd  vry 
Oedd  awdl,  a  chywydd  wedy ; 
Cwyn  tant  am  ei  vabsant  vo, 
Oedd  i  V'redydd  gerdd  vrido. 


16 


20 


24 


28 


32 


36 


have  been  given,  to  increase  niy  agi- 
tatioii,  two  mourning,  pitin-excitinp 
garmeiUs ;  tbe  one  a  vest  of  white 
embroidery,  whicli  was  Maredydirs ; 
and  tbe  other  black,  wliicli  liad  be- 
longed  to  bis  lalher." 

13 — 14.  Y  mae  aicdl,  &.c.  "  An 
ode  of  bea\y  niournfiil  strain  is  the 
one  I  (lesign  fur  Llaii  ^'aes." 

19— 'J(».  Gîci/r  a  irna  Äic.  "  Tlie 
men  of  Ystrad  Vw  wiU  invoke  ihe 
whole  country  to  arins  froin  ("orn- 
wall  to  lid."  /(//,  a  comot  iu  Deu- 
biglishire. 


22.  O  Lijs  ÌVen,  &c.  "  From  Llys 
Wen  in  Eglwys  lail."  Llys  M'eii, 
ou  tiie  banks  of  the  Wye,  was  for- 
merly  one  of  the  mansions  of  the 
princes  of  S<iuth  Wales.  It  was  si- 
tuated  in  tbe  comot  of  Eglwys  lail  in 
Ystrad  Vw  l'chav,  HreckniK-ksbire. 

24.  iryl  Emwnt,  tlie  festival  of  St. 
Edmuud,  king  and  martvr,  kept  on 
the  22d  Nov. 

'Mi.  gerdd  vrido.  "  Aii  incentive 
song,"  alluding  probably  to  poem, 
Dosp.  1.  4. 


16 


LEWIS  GLYN  COTHI. 


VI. 

MARWNAD  THOMAS  AB  RHOSSER,  ARGLWYDD  HERAST. 


This  poem  commemorates  the  battle  of  Danesmore.  It  opens  with  stating 
it  to  have  been  one  of  the  most  bravely  contested  engagements  that  ever  took 
place  in  Christendom  ;  and  in  the  next  moment  we  ai-e  told  how  it  was  lost ; 
and  what  dreadful  havoc  the  enemy  committed  there  among  the  Welsh,  The 
bard  carries  us,  as  it  were,  into  the  scene  of  conílict ;  and  we  can  fancy  we 
hear  the  war-shout  of  the  different  battalions,  and  the  clashing  of  arms.  He 
describes  lord  of  Herast,  and  his  division,  as  having  fotight  and  suffered  des- 
perately ;  and  how  he  fell  at  the  head  of  his  men  Hke  Arthur  who  was  slain 
at  the  battle  of  Camlan.  He  next  alludes  to  the  vaIour,  the  mighty  personal 
strength,  and  the  virtues  of  the  loi"d  of  Herast.  After  mentioning  the  death 
of  others,  who  fell  in  the  battle,  he  records  the  lameiitation  of  Ellen  Gethin, 
the  widow  of  the  deceased  ;  and  promises  that  the  death  of  the  lord  of  Herast 
should  be  speedily  avenged  by  his  three  sons. 


Y  MAEs  grymusa'  o  Gred, 
Ac  o  wall  ev  a  golled ; 


VI.  An  elegy  on  Thomas  ab 
Roger,  lord  of  Herast.  There  was 
something  like  a  fatality  in  the  fa- 
mily  ;  for  Thomas  Vaughan,  the  sub- 
ject  of  the  present  poem,  who  was 
beheaded  at  Banbury  in  1469,  being 
close  upon  sixty  years  of  age  at  the 
time,  was  the  second  son  of  sir  Roger 
Vaughan,  son-in-law  of  sir  David 
Gam.  See  note  to  Dosp.  I.  1 .  Thomas 
Vaughan  was  a  man  of  extraordinary 
size  and  of  great  strength.  In  con- 
sequence  of  which  he  has  been  styled 
"  Thomas  Vawr,  arglwydd  Herast ;" 
and  one  of  his  Vaughan  ancestors 
bore  the  appellation  of  Roger  Vawr, 
father  of  Gwallter  Sais. 

1 — 2.  V  maes  &c.  "  A  most 
strenuously  contested  battle ;  and  it 
was  through  heedlessness  that  the 
field  was  lost."  The  enemy  were 
at  Danesmore  in  Northamptonshire, 
about  five  miles  from  Banbury.  At 
the  command  of  the  king  (Ed- 
ward  IV.)  the  earl  (Herbert)  of 
Pembroke  had  hastily  drawn  toge- 
ther  ten  thousand  Welshmen ;  and 
when  he  arrived  at  Llandeilo  Vawr 
made  his  wiU  on  the  altar  in  the 
church,  reserving  4000  marks  of  his 


own  money  in  pocket  to  defi-ay  ex- 
penses.  On  his  arrival  at  Banbury 
he  was  joined  by  lord  Stafford  witli 
800  bowmen ;  but  the  two  chiefs 
quaiTeIIing  about  lodgings,  at  Ban- 
bury,  they  se]>arated  forces.  But 
Pembroke  hazarding  an  engagement 
was  defeated,  and  taken ;  and  behead- 
ed  the  next  day  at  Banbury.  Compare 
sir  Thomas  Herbert's  account  with 
that  of  Hume. 

Although  the  above  untoward  cir- 
cumstance  contributed  greatly  to  the 
discomfiture  of  the  Yorkists ;  yet  the 
following  anecdote  will  explain  more 
precisely  the  bard's  meaning,  as  well 
as  the  real  cause  why  the  battle  was 
lost,  when  he  says  that  it  was  lost 
o  luall,  that  is,  from  heedlessness,  or 
want  of  caution  and  self-possession. 

"  The  earl  of  Pembroke  fought  with 
the  most  determined  bravery,  as  did 
his  brother  sir  Richard  Herbert,  who 
with  his  poIeaxe  in  his  hand  forced 
his  way  twice  through  the  enemy's 
ranks  and  returned  in  safety.  Vic- 
tory  was  on  the  point  of  declaring  for 
the  Welshmen,  when  a  riise  de  guerre 
turned  the  fortune  of  the  day.  John 
Clapham,  esq.  one  of  the  retainers  of 


Y  DOSPARTII  I. 


Yn  Manbri  y  bu'r  dial 

Ar  Gymniru  deg,  a  mawr  dftl ; 

Yno  clywid,  yn  unawr, 

Griaw  macs  rhwng  gwcywyr  mawr  ; 

Rhai  Harbart,  rhai'n  Edwart  ni, 

larll  Warwic,  eraill  Harri. 

Dan  vaner  arglwydd  Herast 

Y  bu'r  tor,  a'r  briw,  a'r  taÿt; 

Tomas,  rhwng  y  ddwy  sias  ddig, 

Ab  Rhosscr  aY  pâr  ysig. 

Arthur,  pan  Yu'n  ei  guras, 

Yn  mlaen  llu  Camlan  y  llas ; 


12 


the  earl  of  Warwick,  was  seen  moiint- 
ing  up  the  eastern  hill ;  and  thougli 
only  attended  by  500  of  tht'  raMile 
from  Nortliampton  and  tlie  neigh- 
bouring  villages,  he  disjiiayed  in  front 
the  banner  of  the  earl  with  the  white 
l)ear,  and  his  followers  raising  a  shout 
of  "  W'arwicR  !  A\'arwick  ! "  the 
Welshmen  thinking  the  great  earl 
was  a(  tvially  advancing  with  his 
forces,  fli'd  in  iitter  (lisniay,  and  were 
slain  liy  thcir  [lursiiers  withoiit  mercy; 
insomuch  tliat  5()0(t  were  left  dead  in 
thefield,  iiiciuding  sir  Roger  \'aughan, 
Henry  ali  3Iorgan,  Tliomas  ab  Ki- 
cliard^'aughan,  and  M'atkin  Thomas, 
8on  of  sir  Roger  \'aughan.  Ainong 
the  prisoners  were  tbe  earl  of  l'em- 
broke,  and  his  brother  sir  Ricliard 
Herliert,  who  with  teii  other  gentle- 
nien,  were  taken  to  líaubury,  and 
there  beheaded."  Iiaker's  History  of 
Northamptonshire,  vol.  i.  p.  500. 

5 — (J.  Yno  clywid,  &c.  "  Tliere 
vas  heard  ìn  one  simultau(H)us  shout, 
a  crying  out  among  the  mighty  spear- 
men,  some  calling  Herliert,  some  Ed- 
ward,  others  the  earl  of  War\vick, 
aud  others  Henry." 

7.  Ilarhdrt.  .'iir  William  Herbert, 
earl  of  Peniliroke,  wlio  received  tliat 
title  on  the  forfeiture  of  Jas|)er  Tu- 
dor  after  the  siege  of  Harlech  castle. 

rfiai'n  Edirart  ni.  "  Soine  call- 
ing  or//'  K(hvanl,"  i.  e.  Hdward  1\'. 
From  the  bard's  iiitnHluciiig  bere  the 
proiioun  ()//r(ni);  aiid  also  froiu  his 
employing  his  j)eu  to  laiuent  the  fall  of 
the  partìsans  of  Edwanl,  one  would 
be  indined  to  infer  that  he  wns  a 
Yorkist.     But   as  he    is  reported   to 


have  been  a  Lancastrian  in  tlie  Eer- 
vice  and  pay  of  Jaspar  Tiidor,  it  is 
not  (uilikely  but  that  he  might  have 
been  hire<l  to  write  by  I-Jlin  Gethin, 
tlie  widow  of  the  lonl  of  Herast,  or 
I/ert/ejit,  in  Herefordshire ;  whence 
came  tlie  -MS.  called  Lli/fr  Coch,  now 
in  the  librai"y  of  Jesus  C'ollege,  (>x- 
ford.  However,  it  would  seem,  after 
all,  tbat  he  was  attached  in  earnest  to 
neitber  party ;  for  in  tbis  poem  he 
(l(ies  not  lament  that  tlie  \'()rkists 
were  defeated  at  Banbury  ;  but  what 
occasioned  liis  full  grief  was  tbe  fall 
of  his  couiitrymen  there.  He  wa» 
natioiial  to  excess ;  and  his  antipathy 
to  tlie  Englisli  was  extreme. 

8.  larll  ìì'aricic.  The  earl  of 
Warwick,  wlio  had  lieen  sent  out  to 
the  court  of  France  to  carry  on  a 
negociation  there  for  the  marriage  of 
the  princess  of  Savoy  with  (Edwani) 
the  king  of  Eiigland,  on  liis  return 
fìnding  that  the  kiiig  had  secretly 
married  EH7.al)eth,  widow  of  sir  John 
(ìrey,  aud  daughter  of  the  duchess  of 
Bi-dford  by  her  second  husbaiid  sir 
Richard  \\'i(leville,  was  in  conjiinc- 
tioii  with  Lewis,  kiiig  of  Frauce,  so 
greatly  inceiise<l  agiiinst  Edward,  that 
he  ever  afterwards  endeavoured  to 
liave  liini  dethrone<l. 

eraill  Ifarri.  Henr)'  VI.  who  waa 
at  tliis  time  contìned  in  the  tower 
by  order  of  Edward. 

11.  Sias,  a  chase  (at  teunis) ;  a 
ganie  ;  a  play  :  pel-odrig  ;  chirareu. 
Ilerc  an  encounter,  a  tìght,  a  wm- 
bat,  or  eiigagement  :  ymgyrch,  ym- 
ladd,  ymosatrd. 


18  LEWIS  GLYN  COTHI. 

Ac  yntau''i  hun  ac  nid  hawdd 

A  dwylaw  a\i  dialawdd.  16 

Tomas  a  las  val  lesu, 

A  phan  las  â  phen  ei  lu; 

Tomas  yn  ei  guras  gwyn 

A'i  talawdd  hwnt  i'w  elyn  ;  20 

Petai  ddwrn  tradwrn,  a'r  tri 

Mwya"'  unbraint,  yn  Manbri ; 

Ev  a  wnai  a  wnelai  naw 

Wedi'r  ellwng  law  drallaw.  24 

Ni  chavas  lle  llas  y  llall, 

Gwir  gẃyr  y  gwr,  ac  arall ; 

A  phei  cawsoedd  lle'dd  oedd  ddau, 

Gwir  gẃyr  ev  a  ga.i'r  gorau.  28 

Pan  vu  vatel  a'n  gelyn 

Yn  Manbri  oer  yn  mhen  bryn, 

Deuwr  aeth,  ni  chad  yr  un, 

larll  Gwent;   arall  o  Geintun.  32 

Yr  oedd  ar  ẃyr  Yoreiddig 

Gampau  oedd  dda,  heb  gamp  ddig. 

Ni  vynodd  yn  eì  vaenawr, 

Drwy  ei  waith  ev,  un  dreth  vawr ;  36 

Ond  gwared  ar  gyfredin 

A  rhanu  oll  i'r  rhai'n  win. 

Rhyveddod  llyvr  gwybodol 

Vyw  y  neb  a  ^ai'n  ei  ol.  40 

Elin  Gethin  vu'n  wylaw 

Ddevni  gwlith  yn  ddavnau  gwlaw  : 

Ac  er  wylaw  gwroliaeth 

Vry  yn  ol,  ei  varw  a  wnaeth.  44 


19.  curas  gwyn =whitha,Tnais.    A  32.  Deuwr  aeth,  &c.   "  Two  chiefs 

cuirass  ;    a   polished   steel    armour :  went,  not  one  returned,  the  earl  of 

ìluryg.  Gwent,  and  another  from  Rington." 

25 — 28.     Ni  chavas  &c.    "  It  has  32.  Ceintun.  Rington,  or  Rineton, 

not  been  found  where  the  other  was  a  market  town  in  Herefordshire. 
killed  :  it  is  true  one  man  knows,  and  33.    ti-yr  Yoreiddig.      Wyr  means 

another  (God)  also;   and  if  it  could  here   not    a  grandson,  hterally;   but 

be  discovered  where  the  two  antago-  a  descendant  of  JMoreiddig  Warwyn, 

nists  met,  it  must  be  by  means  of  him  who  was  a  brother's  son  to  Bleddyn 

who  gained  the  day ;  for  he  certainly  ab  Maenyrch,  lord  of  Brecknock. 
knows." 


Y  DOSPARTH   I.  19 

Hi  a  wnaeth  yn  hyn  o  \í'yl 

Yn  Herast  i  hwn  arwyl. 

Wedi  hwn  y  dyhunant 

Dri  val  Sior  a  Dervel  sant.  48 

Mae  tri  ar  vedr  ei  ddial, 

Mae  un  Duw'n  rhoi  i  minnau  dâl ; 

Mastr  Watcyn,  vab  impyn  per, 

Meistr  Risiart ;  a  Mastr  Rosser.  52 

Amcen  tri  meib  Cwstenin 

A  vu  wyr  traws  i  vwrw  trin ; 

Hwynthwy  ddiclyn'  eu  tad 

Ar  Loegr,  cyn  hun  ar  lygad ;  56 

A  rhai'n,  cyn  nemawr  o  hav, 

A  ry  maes  oY  grymusav. 

Ar  ddeuddydd  newydd  yn  un 

A  roddo  mab  Mair  iddyn' ;  60 

Mewn  y  lle  a'r  man  y  llas, 

Duw  a  ymwan  am  Domas. 

Delw  Vair  a"'i  dial  e  vo, 

Duw  eilwaith  a'i  dialo  !  64 


49.  Dri  val  Sior,  &c.    "  Three  of         52.   Meistr  Risìart.    "  Master  Ri- 

like  valour  with  St.  George  aiid  St.  chard."     He    died   young.     See   his 

Den-el;"    namely,    the    three   sons,  eleg)',  Dosp.  I.  12. 
Watkin,  Richard,  and  Roger.  53.  ^mce/i=  amcan. 


c  2 


20  LEWIS  GLYN  COTHI. 

VII. 

MARWNAD  ARALL  AR  THOMAS  AB  RHOSSER. 


The  bard  veas  probably  witliin  sight  of  Herast,  when  he  began  thia 
elegy ;  for  the  opening  language  of  it  is  that  of  a  person  looldng  from  a  dis- 
tance,  after  a  long  absence,  at  a  favoiirite  spot  which  he  was  now  hastening 
to  revisit.  According  to  his  account  of  Herast  there  were  eight  strong 
buildings,  or  fortresses,  on  the  estate ;  and  in  each  of  them  a  refectory,  and 
a  good  stock  of  wine.  The  poet  presents  us  with  a  graphic  description  of  the 
family  monument,  which,  according  to  his  dehneation  of  it,  must  have  been 
exceedingly  handsome.  And  by  way  of  winding  up,  Watkin,  the  eldest  son 
of  tho  lord  of  Herast,  is  complimented  as  being  a  warrior,  and  descended  from 
a  noble  and  ancient  race. 


Hawddammawr  !  heb  un  awr  wasty 

I'r  tir,  a"*r  tai  o  Herast; 

Tai  rhwym  mewn  tyrau  meinin, 

Tir  ac  wyth  tŷ  i  roi  gwin  ;  4 

Tai  clos  Tomas  ab  Rosser, 

Tai  arlun  twr  Alaher. 

Pan  las  Tomas  Latiraaur 

Yn  Manbri  gynt  mewn  brig  aur ;  8 

Ddyw  Sul  ei  arglwyddes  ev 

I'w  dai  gwydr  a'i  dyg  adrev. 

A  wnaeth  Rhods,  a''i  hewythr  hen, 

Yn  wyth  Jiâl  a  wnaeth  Elen.  12 

Costiaw  bedd  concwest  o  bell ; 

Mwy  y  w^  cost  no  mur  castell ; 

Mae  'scri^en  uwch  ben  y  bedd, 

Mae  dau  o  enwau'n  unwedd,  16 

Enw  Domas  hael,  nid  mwy  saith, 

Enw  Elen  yno  eilwaith. 

VII.  Another  elegy  on  Thomas  ab  hammedan  kings  of  Granada. 
Roger,  lord  of  Herast.  "].     Latimaur,    Latimer ;    (hence, 

1.  Ileb  un  awr  wast^Héb  un  awr  Uedmerydd);    an  interpreter:    a  he- 

o  goll  amser.  rald.     Here  a  term  of  comj^liment. 

5.  Tai  clos.  "  Compact  mansions."  12.  Elen.  Ellen  Gethin,  the  widow 

6.  Twr  alaher.    Alhambra,  an  an-  of  Thomas  ab  Roger. 
cient  castle  and  palace  of  the  Mo- 


Y   DOSPARTII  I. 


21 


Bobparth  i'r  bedd  y  gweddyn' 

Byst  ar  gaer  alabustr  gwyn  ; 

Ac  ar  hwn  gwr  o  henaur, 

A  gwraig  wcn  dan  grug  o  aur; 

Engyhon  yngo  eilwaith, 

A  Yu'r  un  heb  darian  vraith  ? 

Gwaith  da  ocdd,  dyddgwaith  a  dau, 

Goreuraw'r  gistaid  greiriau  ; 

Gwely'n  vraisg  a'i  liw''n  ei  vrig, 

Gloew  ''sgicar  val  Eglwys  Gurig; 

Careg  nadd  val  craig  wen  yw, 

Crud  niacn  cór  Dewi  jVIyny w ; 

Cofr  yn  wyn  nis  cyfry  neb, 

Caer  wen  yn  cau  ar  wyneb. 

Ystìl  uwch  ben  y  milwr, 

Ysgrin  o  gylch  esgyrn  gwr ; 

Allawr  vaen  val  y  lloer  vawr, 

A'r  eurlliw  ar  yr  allawr; 

Llun  prenvol  dan  gẃyr  golau, 

Llun  côr  ar  vrawd  iarll  yn  cau. 

Over  yw  bedd  dan  vur  bas 

Wrth  y  tih'm  yr  aeth  Tomas. 

I  Domas  mac  bcdd  damwain 

Yn  nghrug  o  aur,  yn  nghaer  gain  ; 


20 


24 


28 


32 


36 


40 


23.  Engylion,  &c.  "  Aiigelic  fi- 
gures  on  the  Unnb,  l)earing  escutch- 
eons  with  the  arms  of  the  Vaughans 
eml)lazoned." 

24.  darian  vraith.  "  An  embiazon- 
ed  shield." 

25.  dyddgwaith  a  dau.  "  Three 
days." 

28.  Curig,  a  saint  and  founder  of 
several  chiirches  in  W'ales.  On  the 
bank  of  the  Wye,  on  the  road  which 
leads  froni  LlanidlfH's  to  the  De^il's 
Bridge  (Pont  ar  Yynach),  there  is 
an  eniinence  calle<l  Eixteddva  Gurig, 
that  is,  "  the  resting  jilace  of  Curig," 
so  Cídled,  probahly,  in  allusion  to 
some  circumstance  in  his  legend.  \Ve 
learn  from  our  bard  that  his  images 
were  hawlted  alniut  for  sale  ;  for  he 
says  (in  Dosp.  I\'.  1 ), 


Vn  a  arwain  yn  oric^ 
(TL-Hir.  Iwyd  dan  g\\T  ei  glóg  : 
Gwas  arall  a  ddwg  Seiriol 
A  naw  o  gaws  yn  ei  gòl. 
X^.  l'A7//  =  Steel:  armour.    Here  & 

rej>resentation  of  a  suit  of  armour  on 

the  moiumient. 

37.  Lluiì  prenvol,  &c-  "  The  re- 
presentation  of  a  wooden  (chest)  tomb 
Ì>eneath  a  lighted  taper." 

38.  rrawd  iarll.  Thomas  ab  Ro- 
ger  wa,s  brother  by  the  same  niother 
to  AN'iUiam  Herbert,  earl  of  Pem- 
broke. 

40.  Ov€r  ytc  bed/i,  &c-  "  Insignifi- 
cant  is  the  grave,  over  which  is  built 
a  humble  monument,  when  compared 
to  the  tomb  {tirm)  in  which  Thomas 
is  laid." 

(  3 


LEWIS  GLYN  COTHI. 


Cad  ail  bedd  Huail  ei  hun, 

Caer  Gaint  i'r  carw  o  Geintun. 

Un  nerth  a  Thomas  verthyr, 

Un  wyrth  oedd  hwn  wrth  ei  wyr. 

Mastr  Watcyn  yw'r  gwreiddyn  gras, 

Myntumiwr  ìemyn  Tomas ; 

Eryr  doeth  ar  wyr  ei  dad, 

Oen  Duw  eilwaith  ein  dwy wlad ; 

Brig  Moreiddig,  a'i  wreiddin, 

Blaen  wythran  Elystan  Hn ; 

Sylvaen  Bleddyn  ab  Maenerch, 

Sel  Einion  Sais  hnon  serch. 

Duw  gwyn  !  cadw  Watcyn  a^'i  dent, 

Duw  !  llun  eryrod  Lhnwent; 

A  aned  yn  ei  ynys 

Ei  gystal,  walch  Hergest  lys  .'* 


44 


48 


52 


5Ö 


43.  Cac?— caed  =  cavwyd.  Hnail, 
one  of  the  sons  of  Caw,  who  distin- 
guished  himself  in  the  wars  of  Ar- 
thur. 

44.  Caer  Gaint.  Canterbury. 

45.  Thomas  Verthyr.  Thomas  à 
Becket. 

48.  Jemyn  =  Yivmen-=zYeoraen. 

52.  Elystan.  Elystan  Glodrydd,  or 
Athelstan,  a  prince  of  the  territory 
between  the  Severn  and  the  Wye, 
towards  the  close  of  the  tenth  cen- 
tury.  He  had  the  earldom  of  Here- 
ford  in  right  of  his  mother. 

53.  Bleddyn  ab  Maenarch.  The 
brother  in  law  to  Rhys  ab  Tewdwr, 
prince  of  South  Wales.  He  was  an 
ancestor  of  Thomas  ab  Roger,  and 
fell  in  battle  whilst  íìghting  against 
Bernard  Newmarch  and  his  Norman 
freeltooters,  in  the  year  1092.  With 
Bleddyu  perished  the  independence 
of  Brycheiuiog  as  a  British  state  or 
province.  He  was  b\iried  at  Ystrad- 
flur,  or  strata  florida  abbey,  in  Car- 
diganshire. 

5G.  Eryrod  Lümuent.  "  The  eagles 
of  Lhnwent."  By  which  epithet  the 
bard  probably  meant  WatliinVaughan 
and  his  two  younger  brothers.  See 
Düs.  I.  6. 

Llinwent,   Leintwardine,  a  village 


and  valley  on  the  confines  of  the 
counties  of  Hereford  and  Salop,  about 
seven  miles  from  Ludlow.  There  is  a 
place  called  Llimuent  in  the  parish  of 
Llanbister,  Radnorshire,  where  David 
Vaughan,  brother  of  Ellen  Gethin, 
the  mother  of  Waikin  Vaìtghan  of 
Herast,  was  killed  in  a  family  afFray, 
as  appears  by  the  following  anecdote, 
copied  from  Lewis's  Topographical 
Dictionary,  art.  Glasbnry. 

"  A  singular  instance  of  the  fero- 
city  of  one  of  the  female  descendants 
of  the  Vau(ihan  family  is  preserved 
in  an  old  31S.  pedigree  : 

"  Ellen  Gethìn  (or  the  terrible) 
"  of  Hergest,  a  devilish  woman,  was 
"  cousin-german  to  John  Hir  ab 
"  Phillip  Vaughan,  who  was  killed 
"  by  the  said  Ellen  at  David's 
"  church,  for  that  he  before  had 
"  killed  her  l)rother,  David  A'aughan, 
"  at  LlyìíU'ent  in  Llanbistei',  Rad- 
"  norshire." 

If  this  anecdote  has  any  foundation 
in  truth,  our  bard  begins  his  elegy 
(Dos.  I.  12)  on  the  death  of  Richard, 
son  of  Ellen  Gethin  of  Hergest,  in 
very  appropriate  terms,  when  he  says, 

"  Pregeth  i  Elen  Gethin, 
Yn  vy  myw  a  wna  vy  min,"  &c. 


Y  DOSPARTH  I.  23 

Od  â  'r  haul  i'r  dwr  lidi, 

Od  â  tes  hyd  atai  lii ;  ÔO 

Od  íl  carw  i  redcg  gorallt, 

Od  â  'r  iwrch  i  n)(liaw"'r  allt ; 

Od  û  'r  gwcilch  bob  dri  i  goed, 

I  Lew  Herast  êl  hiroed.  64 


r  4 


24  LEWIS  GLYN  COTHI. 

VIII. 

AWDL  I  SYR  RHOSSER  WCHAN,  O  DRE  Y  TWR. 


In  this  ode  the  bard  implores  sir  Roger  to  muster  a  posse  comitatus  ín 
Wales,  and  to  march  against  the  Enghsh  of  the  north  in  order  to  be  re- 
venged  upon  them  for  having  beheaded  his  brothers,  Herbert,  earl  of  Pem- 
brolíe,  and  Thomas  Yaughan  (or,  ab  Roger)  of  Herast,  together  with  several 
more  of  his  relatives,  at  Banbury,  in  July  1469,  after  the  battle  of  Danes- 
more. 


Syr  Rhosser  gwychder  bro  Gwent  a  Chymmru, 

Chwi  y w  Emrys  ParTment ; 

Od  oes  golud  dysgwylient 

Yth  dâl,  ail  Dyynwal,  a'th  dent.  4 

I'th  dent  y  mae  'stent  mwya'  stôr, — marchog 

Am  orchest  pen-cynhor ; 

Sev,  iaith  Roeg ;  sav  i''th  ragor ; 

Treìa  am  waith  tir  a  môr.  8 

Pob  tir  a  gerddir,  pob  ton  o  havnauy 

Y  hovnir  waith  dy  fon  ; 

Pena'  wyd  oll  pan  y  dôn', 

(Un  Duw  gẃyr,)  ond  y  goron.  12 

I  'r  goron  tirion  wyt  wr,  yn  llawn  rawyn, 

Lle  ni  mynaist^ürc^r; 

Arth  vry  ydwyt  wrth  vradwr, 

Tâl  vrad  trwy  genad  un  Gwr.  16 

Un  twr,  un  milwr,  un  melan  Cymmru, 
Un  Cymmro  o  wythran  ; 


VIII.    An   ode   addressed    to   sir  Greeks  going  against  Troy. 
Roger  Yaughan  of  Tretower,  knt,  1 1 ,  rfá/i'  =  dônt  =  deuant. 

5.    'sten<  =  ystent;   hen  gartrev]e :  16.  w«  íîíw,  meaning,  God, 

an  old  family  mansion.  17.  un  melan =ma.\en. :  one  armed 

7-  ìaith  Roeg,  an  allusion  to  the  in  steel. 


Y  DOSPARTH   I.  25 

Syr  Rhosscr  os  arosan', 

Tâl  di  am  Yanbri'n  y  van.  20 

Cur  garliaid,  y'cnaid  !   vuanwyr  trwy  vrad, 

Myn  ini  daliad  am  ein  dolur; 

Na  chysg  yn  eu  mysg;  myn  y  mur  a'u  tai 

Yn  un  o'u  darnau  val  y  dyrnir.  24 

Gwna  lu  Deheubarth  megys  Arthur, 

A  mrcstria  Gymuiru,  meistr  a  ^^^1^^^; 

Ac  â'tli  fyn-glüiviau  gyrau  gaerwyr. 

Del  divai  rediad  ;  dial  dy  vrodyr :  28 

Wrth  dy  v()dd  curiodd  caerwyr  o  hiraeth, 

0,  dêl  divrodiaeth  !   dial  dy  vradwyr. 

O  gwnaeth  y  Saison,  gâlon  gwelw-wyr, 

Y  boreu  "'n  irad  á'u  braenarwyr;  32 

Gwna  ditiiau  voreu,  vy  eryr  !   i'th  bais, 

Caerloew  chwerwlais,  cur  eu  charlwyr. 

A  thrwy  dre  Warwig,  a  thro  draw  weywyr, 

Myn  bwniaw  v  bobl  am  na  bacn  bybyr;  36 

Cur  yna  vlüneg  y  carnvik'inwyr, 

Val  berau  cogau,  val  briwo  cegyr; 

A  mvn  waed  am  vrad  i  vroílvr  o  ^stâd, 

Na  mvn  addaw  gwaed ;   ond  meiiyddiau  gwyr.  40 

Pan  ddêl  yr  amscr  c'wcirla,  vVryr ! 

Eto  a  gosod  at  dy  gaswyr ; 

Cymer,  cwyn  vancr  i  vyny  trwy'r  byd, 

A  myn  eu  dilyd  am  ein  dolur.  44 

Bydd  gall,  \''  anwyl  !   baedda  guellwyr, 
Mae  bwriad  eto,  mae  brad  i  waetwvr; 


21.  cur  garliaid,  "  fight  and  beat  '2B.  Dil  dirai  rediad^  "  niay  a  siic- 

the  rlowiis."     Tlie  common  acceptii-  oeîM«fiil  attack  lie  made." 
tion    now    of   carl,   rrrli/fi,   ìn  a   nig-  'A8,    \'ní  Iteraii  iiH/aii,  "  Hke  n»ok!i' 

gard  ;  a  cloNe-rist»"*!  A'llow  ;  one  who  spits  :"  i.  e.  jiierw  theenemy  as  a)okii 

gnidges  liiniself  and   his   faraily  the  spit  the  nu>at. 
common  n»>cessjiries  of  life.  43.  rfryi»  =  ovna;    fnìtu  ctrnu,  to 

27.    Foiì-glait',    a    halberd  :    fon-  hft  np. 
ftcÿail. 


26 


LEWIS  GLYN  COTHI. 


Mae  rhai  anghyvion  val  anudonwyr, 

Es  mil  o  oesoedd,  oes  maleiswyr.  48 

Na  chred  vuaned  vu  anwyr  feilsion, 

Myn  waelhau  Saison  a'u  malais, — Siswyr ! 

Gwna  dân  is  Havren  mal  yr  henwir 

Drwy  Warwig  fyrnig  a'i  hufernwyr;  52 

A  threv  Gaer-y-Gloew  veddw,  ni  veddir 

Un  o'i  bath ;  galwed  *  Yn  boeth  y  gioelìr' 

Hensiest  anonest  a  ennynir  yn  dân, 

Pob  Sais  o  geulan,  ac  a  welir.  5Q 

Ve    ddaw  rhyw  geidwad  val  y  gwadir 

Pob  gair  o  Sais'neg,  ni  vyriegir; 

A  phlaid  Brutaniaid  a  enwir  yn  ben, 

A  gwyr  y  gregen  oll  a  grogir.  60 

Tithau  Syr  Rhosser,  megys  eryr, 

Sydd  a  bwriadau  swydd  Beredur ; 

Pen  wyd  lle'r  hanwyd  116^  \\qx\\ì'\x  ystàd; 

Eirioldwv  rediad,  rheol  dy  vrodyr.  64 

Dy  vrodyr  oedd  wyr  îr  ddewrion  rhyvyg 

I  ryvel  y  daethon* ; 

Drwy  vrad  y  llaes  y  Saeson, 

Tâl  Syr  Rhosser  yr  her  hon.  68 


50.  S'iswyr.     The  hissiiig  men ;  a  Romaiice. 

term  of  reproach  for  the  Enghsh  from  (54.     Eirioldwv    rediad,    "  goverii 

the  letter  s  occurring  so  frequently  in  (take  the  lead  of )  thy  party  ;  for  it  is 

the  English  language.  tlie  path  (course),  pointed  out  to  him 

55.    Hensiest  =  Hengist,  i.  e.  the  who  has  sprung  up  to  be  the  advo- 

followers  of  Hengist ;  all  the  English.  cate." 

5(5.  Pob  Sais  o  geulan,  &c.  "  every  67.  Drn'y  vrad  y  llaes,  &c.    "  The 

EngHshman,  whether  in  his  hiding-  English   treacherously  slank  away." 

place  or  otherwise."  An    allusion    to  lord  Statford    with- 

(50.  y  (/refjeti  =  y  greg-iaith  :  "  the  drawing  himself  and  his  men  by  night 

English  language."  from  Banbury,  instead  of  remaining 

(53.  Peredur,  one  of  king  Arthur's  to  cooperate  with  the  earl  of  Peni- 

knights :  the  Peredur   ab  Evrog  of  br<)ke  at  the  battle  of  Danesmore. 


Y  DOSPARTH   I.  27 


IX. 


PRIODASGERDD  RHOBERT  WHITNAI,  ARGLWYDD 
CHWITNAI  O  SWYDD  HENFORDD. 


TuE  bard  comj)linieiil.s  the  lord  of  Whitney  on  his  havìng  marríed  a  lady 
who  Ijelonged  to  so  celehraled  a  family  as  that  of  the  Yaufçhans.  His  choioe 
he  compares  to  the  choice  of  him  who  woiild  prefer  the  sun  to  a  star.  He 
ailudes  t«  his  property — his  mansion — and  t<>  tlie  nunil»er  of  «pearmen  under 
his  command.  He  pays  the  hride  a  compUment  on  the  neatness  and  richness 
of  her  dress.  Iiidwd  tliroughout  the  whole  ode  he  comi>Iinients  first  one, 
theu  the  other,  in  a  way  wliich  could  not  but  prove  gratifj-ing  to  both  uf 
them. 


O  Dduw  !   pwy  'n  nglàn  Guy  a  gai  arabedd 

Mastr  Robert  Wliitnai ; 

Eryr  ystctns  o\  grocsdai 

O  Drysol  âcli  lieb  dras  lai.  4 

Mae  tras  priodas,  heb  ddini  prvder  niwv, 

Mercli  Tonias  ab  Rosser  ; 

Meistres  Alis  dewiser, 

Mal  dewis  baul  yn  nihlaid  scr.  8 

Ser  ar  bob  cicrscr  o>  cwrt, 

A  llyn  a  bwyd  er  llanw  bort ; 

Oer  wyv  pan  welwyv  ei  wart, 

Od  air  heb  dvrau  Hhobert.  12 

Mae  y  nieislr  niau  mewn  tyrau'r  tad, 

Mwnai  "u  ei  ogylch  niwy  no  NcîCffad; 

Meireh  a  gwcvwvr  òn  vn  inraieh  y  gad, 

Mwy  no  rliiv  y  plwyy  niewn  arvau  plad.  lü 


IX.     An    epithnliimiiiin    Hd(irfs,sc<l  Hcnry  ^'I.  to  n-tunj  a  li.st  of  all  the 

to  R<>t)ert  Wliitncy,  lonl  i>f  Wliitney,  principid    inhabiianis  «>f   ilie  oHuity 

in    thc   cimnty    of  Hereford,  on   his  of  Hereford,  \c.   RolnTt  Whiü»ey's 

marriage  with  Ales  (.-Mice)  daughter  name    ap|»ear8    in    liie    list   of    Uie 

of  Tlioma.s  at>  Ro^jer,  (l)«iîtp.  I.  tí,  7-)  kiiighis.    See  an  aneodote  of  him,  in 

lord  of  nenu.t.    \\'1umi  commissioners  (  aml>.  RttgLsU  voL  i.  p.  öD,  Alc, 

were  appointo<l   in  tlie  l-lli  year  of  12.  í)./ <nV  Aí-t  =  08  eir  heibiaw. 


28  I.EWIS  GLYN  COTHI. 

Mae  Meistres  Alis  niewn  twr  caead, 

Mwnai  a  thrysor  main  a  thrwsiad  ; 

Hi  a  wisg  ddjwUun  ddamasc  ddillad, 

Siamled  o  velved  un  ddyvaliad.  20 

Ac  a  arwedd  aur  uwch  grudd  a  iad, 

Ac  a  wisg  garlondy  ac  ysgarlad  ; 

Ac  a  eilw  lesu  am  oes  gleisiad, 

A  naw  oes  y  dwg  hono  ystâd.  24 

Mastr  Rhobert  hael  a  eilw  Elvael  wlad, 

Meistr  yw  yn  rhoi  ym  ystôr  yn  rhad  ; 

Mae'n  Ustus  cyviawn  yma'n  wastad, 

Mae  yn  eiste  ar  swrn  o^  mastr  Sìad.  28 

Ni  bo  a  brovo  iddo  ddim  brad, 

Ni  bydd  dragy wydd  achos,  nis  gad  ; 

Tra  llong  âg  angor  ar  vôr,  neu  vâd ; 

Tra  vo  lllw  awyr,  tra  vo  Ueuad.  32 

Mae'n  llys  yr  arglwydd  pawb  a'i  gwyddiad, 

Hynsmen  a  Yicmen  yn  ddiymwad; 

Cwrseriaid  euraid  yn  gweryrad, 

Cyrn,  bwa  i  ryvel,  ceirw  yn  brevad.  36 

Milgwn  yn  Whitnai,  can'  bytheiad ; 

Cynyddion  ddigon  yn  ddiwygiad  ; 

Ceginau  Ystwyll,  cogau  \\  wastad ; 

Bwtri^  seleri,  seiri  'n  siariad.  40 

Ac  o'r  llys  gwerin  yn  chwerthiniad, 
Ac  o  'r  tẃr  can'-wr  heb  gael  cenad ; 

20.  Siamled,  camlet,  or  camblet :  a  land,  who,  in  1450,  excited  a  rebel- 

fine  stuff,  composed  of  a  warp  and  lion  ;  and  at  the  head  of  20,000  men 

woof,  originally  made  of  camels'  hair  of  Kent  entered  London  in  triumph, 

only.  under   the   assimied    name    of  John 

22.    garlond  —  a   garland :    coron-  Älortimer.      But  afterwards   a  price 

bleth.  being  set  on  his  head  he  was  killed 

28.    Mae  'n  eiste,  &c.     "  He  sits  by  one  Iden,  a  gentleman  of  !Sussex ; 

in  judgment  upon  many  a  Chade,"  and  many  of  his  followers  were  capi- 

that  is,  upon  many  of  the  disaffected.  tally   punished    for    their    rebelüon. 

Chade  alluded  to  here  is  probably  the  Hume. 
same  as  Jack  Cade,  a  native  of  Ire- 


Y  DOSPAETH   I.  29 

Ac  o'r  wraig  c^n,  a  llin  bcnllad  ; 

Ac  o'r  gwr  cppil,  a  liil,  a  liâd.  44 

Amcn  !  liil  a  had  val  y  niynai  lion, 

O  hwn  ar^rlwydd  Whilnai ; 

Yn  cu  llys  yn  lle  osai, 

Ac  yn  cu  tŵr  gwyn  a'u  tai.  48 

Tai  rhwydd  v'arglwyddcs,  tai  v'arglwydd,  val  tcs, 
Tyrau  y  santcs  ydyw'r  scintwar; 
T\î  r  niastr  Uhobcrt  ynn,  tẃr  gwcll  no'r  Tẃr  Gwyn, 
T\vr  claerwyn  Gwynvryn  y  gwr  gwâr.  52 

Pa  dai  yn  bump  dijs  sy  hwnt  val  Sandwis.'' 

Bond  tai  i  Alis  ar  ben  talar.'' 

Y  gacr  yn  nglan  Gwy,  ev  .1  hon  yn  vwy 

No  thyrau'r  Sìosrcìj,  no  thai>  Sìsar.  56 

Nid  gwacth,  ar  dracthcn,  tai  Nudd  \Vhitnai  wcn 

No  thai  clusen  a  wnacth  Lasar  ; 

Nid  ynt  wacth  ill  dau  ani  win  i  niinnau, 

No  blodau'r  Dcau  drwy  holl  daiar.  60 

Rhwyddach  cu  rhoddion,  o  law  hwn  val  hon, 

No  dwr  yr  avon  i'r  gwirion  gwàr  ; 

Teg  oedd  anrhegu  aur  i  \'air  a  vu, 

I  weled  lesu  o  V^aldassar.  64 

O'u  inwn  aur,  a'u  nicdd ;  o'u  da  ill  dcuwedd ; 

0\i  gwlcdd  ni'ni  gonicdd  y  ddau  gvminhar; 

Khcnt  (>\i  tir  hwyntau  a  gawn,  a  gynau, 

Amryyal  lysiau,  bwydau  ar  bílr.  68 

Amryw  v\vyd  nu»r  vydd,  mcwn  bro  a  mynydd, 
l\íwy  o  wirodydd,  amryw  adar; 

61.rfrr(;M^n,»«theMTiit<'Tower,"  thrw    (feiiemiis     meii     o(     BrítJun  : 

in  líOiiHon.  ht'ìtce,  a  bardic  epilliet  for  a  ÿ^iienniii 

.')-i.  Ciri/nrryii  =\Vhitney,  in  Here-  penion. 
fonlsliire.  í;4.     Rn'.dttssar,   <»r    RaltasMr ;    a 

b\\.   Sanilins  =  Sandwicli ;    oiie   of  feif^iwl    nHnie   jfiveii    to   one  of  the 

the  cini]ue  ports.  thm>  wise  nien  of  the  east. 

57.  Xiuid,  Nudd  Hael,  one  of  liu'  lUl.  ar  6ár=ar  ddarpar. 


30 


LEWIS  GLYN  COTHL 


Arthur  ni'm  gwrthyd,  un  yw  hwn  o  hyd, 
A  hono  hevyd  yw  Gwenhwyvar. 

Och  i'r  Sais  ucho,  o'u  caer  nis  caro ; 
Ac  oerchwedl  iddo'r  Cymmro  nis  câr ; 
Deiniol,  sain  Denis,  Cedwyn  a'u  cedwis 
Dewi,  Non,  Ehs,  Dwynwen,  Ilar. 

Iddynt  oes  Moesen,  a  hyd  oes  Noe  hen ; 
A  dwyoes  deubren,  derwen  a  dâr ; 
Ac  iechyd  i  gychwyn  a  rydd  Mair  iddyn'', 
A  hir  oresgyn,  a  hwyr  ysgar. 

Hwyr  yr  ysgaront,  a  hwy  eu  heinioes 

No'r  hynav  hyd  Vynwy  ; 

I  roi  aur  îr  ar  aerwy, 

I  lenwi'r  gwin  ar  lan  Gwy. 


I^ 


80 


84 


75.  Deiniol,  a  saint,  who  founded 
a  coUege  at  Bangor  in  51G,  which 
was  made  a  bishopriclc  ;  and  he  was 
ordained  the  íirst  bishop  by  Dp^rig. 

Sain  Denis,  Saint  Denis. 

Cedwyn,  a  saint  and  founder  of 
some  churches  in  Wales,  about  the 
beginning  of  the  seventh  centiu-y. 
Llan  Ged^vyn,  in  Denbighshire,  is 
dedicated  to  him. 

76.  Dewi,  Saint  David,  the  patron 
saint  of  WaÌes.  He  was  made  arch- 
bishop  of  CaerUon  in  522,  on  the  re- 
signation  of  Dyvrig.  He  founded  the 
see  of  St.  David's  about  the  year  523. 


Non,  the  mother  of  St.  David. 

£^ís=EIias=Elijah. 

Dwyniven,  a  saint,  the  daughter 
of  Brychan  Yrth ;  feigned  by  the 
bards  to  be  the  goddess  of  love. 
Llanddwyn,  in  Anglesey,  is  dedicated 
to  her,  which  was  much  resorted  to 
in  former  times,  by  votaries  bringing 
ofiferings  to  procure  the  good  otfices 
of  Dwynwen  to  soften  the  hard  hearts 
of  the  objects  of  their  affections. 

Ilar,  Saint  Hilarj'.  Saint  Hilan,', 
in  Glamorganshire,  and  Llan  Ilar,  in 
Cardiganshire,  are  dedicated  to  him. 


y  DOSPARTH    I. 


31 


X. 


CYWYDD  I  \\AT(  VN  WCHAN,  O  HERAST. 


Tiiis  jMH'iii  h  arldressed  to  \\'íitkÌM  \^-iiigli!iii  in  liis  «haracter  ns  a  warrior; 
and  aa  one  wlio  possesml  siicli  inâiiencc  üver  ihe  Welsh,  that  they  woiild  at 
any  tiine,  were  he  to  wish  them,  imniediately  rally  round  hÌ8  standard  from 
aU  partn  of  the  country.  The  hard  displays  a  preat  def^ree  of  slirewdness 
and  tact  in  thiis  addressin^  hiin  ;  for  lie  had  a  jwiint  Ut  f^ain ;  and  that  was, 
to  indiice  him  to  avenfîe  his  father'»  death ;  wliich  re<iiu'8t  ii  woiild  liave 
lieen  preniatnre  for  hini  to  inakc,  as  yet ;  Itiit  which  he  did  iii  the  ]x>ein 
that  follows  the  piesent  one. 


Mair  a  roes  nt'V  yii  niliivst'n 
Ar  ystád  yn  Hcrast  wen  ; 
A'r  Mastr  Watcyn  rymusdatl, 
A  rocs  Duw  yn  wr  ijfitâd ; 
Ystád  y\\  bod  yn  gadarn, 
A  l)<)cl  yn  ddot'tli  i  roi  barn  ; 
Ystád  y  w  costiaw  dwy  iaith, 
A  rheoli  rhai  eilwaith. 
Llawer  barn  ar  Wìi'ìtìiarnais, 
Lle  daw,  'r  sant  o  Wallter  sais: 
Kv  yw'r  elcdd  o  Ddovr  iV  Clás, 
Ac  hyd  IIynivr;   benaioj  Tonias  ! 
A  vo  |)ro|)hwvd,  dw'  dwv-dol 
Tri'^ain,  as  y  trig  yn  ol. 
A  dawo  a  wrandewir, 
O  dewi  gwers  y  daw  gwir  : 
Gwatcyn  a  dỳn,  ac  a  dau, 
Ac  a  orvvdd  ílír  arvau  ; 


12 


16 


X.  A  iMiem  ndclrevscd  lo  Watkin 
YiiUÿ^lian,  of  HerH.Ht,  esii.  Hc  wn% 
the  eiilest  son  of  Thoiiias  ah  Rojfcr 
(Dosp.  I.  (!);  aiid  his  >vifc  wiui  Si- 
Itylla,  daiif^litcr  of  sir  James  BnaRcr- 
villc,  of  Hanlislcy,  knt. 

îl.  l.liiwfr  hnrii,  \v.  "  M'hcr«'ver 
tlie  di>scendant  of  tfwalterSais  makt*s 


his  ap}>earance,  rlad  in  his  niiniss,  he 
will  excite  preat  ntteiition." 

11.  (lás  —  Vì:i.%  ar  Wy:  Ulasbiiry 
in  HnH-^noc^sliir»'. 

12.  Hi/mi/r,  thc  parish  of  Hiiniher 
in  Hcn-fonlbhire.  Also  the  river 
Hiin»l>er. 

17.  'I  r/(iii=a  dawiu 


32  LEWIS  GLYN  COTHI. 

Arav  a  gwyllt,  rhov  a  gwig, 

Ar  y  nbyb  rbai  annbebyg ;  20 

Peri  a  wna  âV  pren  òn 

Gwylltineb,  golli  dynion. 

Ni  wna,  ^n  y  dyrva  y  dêl, 

Aravwch  vawr  o  ry vel :  24 

Gwatcyn  sy  vlodeuyn  doeth, 

Ac  aravddewr  digrivddoetb ; 

Ev  a  estwng  ar  vaesdir, 

A'i  eiriau  teg,  wyr  y  tir ;  28 

Rbai  diovn  rhag  ovn  rbyw  gâd, 

Rbaco  eraill  er  cariad  ; 

Abeio  y  ddwy  Bowys 

A  wnai  vo  a  pben  ei  vys.  32 

Ni  wnai  na'r  Dwdlai,  na'r  Dug, 

Na'u  gwyr  vwy  nog  a  orug. 

Gwlad  Bowys,  mamwys  y  medd, 

Yw  ei  genedl,  a  Gwynedd ;  36 

Galwer  dan  ei  vaner  vo 

Ddeunawtir,  nbwy  ddôn'  ato; 

Cedewain  a  Cbaer  Einion, 

Ceri,  ac  ArwystU  gron  ;  40 

O  Lundain  i  Vecbain  vawr, 

O  GyveiHawg  i  Yaelawr. 

Can'  castell  dano  bellach, 

Can""  trev  vawr,  can'  tyrva  iach  ;  44 

Can"*  caer,  cyn  darfo  'r  concraest, 

0^^""-^^  riv  â'u  can'-wayw  rest; 

Cant  o  veircb,  cynta'  o  vil, 

O  gan'-meircb  i  ugeinmil ;  48 


19.  rÄou=rhyngov.  39 — 42.     Cedetoain,  Caer  Einion, 

21.   Abeio,   "  to  bring    (into   obe-  Ceri,  Arwystli,   Mechain,  Cyveiliog ; 

dience)  iinder  subjection."  are  all  of  them  either  lordships,  or 

33.  Dwdlai,  John  Sutton,  lord  of  manors,  in  Älontgomerj'shire. 

Dudley,  who  was  a  staunch  Lancas-  Maelawr;ÛieTe&ret\^'oMaeîawrs; 

trian  until  Edward  IV.  obtained  the  namely,     Maelawr    Gymmraeg,    the 

crown  when  he  joined  the  Yorkists.  lordship   of  Bromfield    in    Denbigh- 

Dugdale's  Baronage.  shire :    and     Maelawr    Saisoneg    in 

33.   Dug,  perhaps  Richard,  duke  Flintshire,  detached  from  the  body  of 

of  Gloucester.  the  county. 


Y  ÜOSPAUTH   I.  33 

Ugeinsir  hyd  vrodir  vryn, 

Ugeinwlad  yn  ei  ganlyn  ; 

Ugeinsel  o  vrig  Winsawr, 

Ugain  swydd  i'm  arglwydd  niawr.  52 

Gwatcyn  ar  dervyn  ei  dir, 

Yn  yarwn  ev  a  eurir ; 

Barwn  vuV  tad  credadwy, 

Barwniaid  vu  eu  liendaid  hwy  ;  56 

Barwn  yw,  heb  air  yn  rca*^, 

larll  hir  vo  "'r  llew  o  Herast. 


34  LEWIS  GLYN  COTHI. 

XI. 

AWDL  I  WATCYN  YYCHAN,  O  HERAST. 


The  bard  in  the  last  poem  complimented  Yaughan  on  his  valour  and  popu- 
larity.  In  the  present  ode  he  congratulates  him  on  the  great  wealth  which 
he  possessed.  And  with  respect  to  his  late  father  he  says,  that,  when  among 
his  enemies,  he  was  lilce  a  hawk,  which  wherever  he  makes  his  appearauce 
causes  such  a  movement  among  the  birds  that  they  fly  away  in  all  directions. 
Immediately  after  this  he  says  that  the  son  must  be  of  the  hke  temperament 
with  the  father.  He  then,  alluding  to  the  preparation  that  was  going  on  to 
repair  the  loss  sustained  at  Danesmore,  urges  him  to  come  forward  and  take 
signal  yengeance  upon  the  Enghsh.  The  ode  conchides  with  wishing  him 
a  safe  return,  and  a  long  enjoyment  of  the  festi%^ties  at  Herast. 


Mastr  Watcyn  penrhyn  gwin  pêr,  a  damasg; 

Mab  Domas  ab  Rhosser ; 

Mal  y  tad  chwi  yw''r  pader, 

Mal  y  saiv  canmil  o  ser.  4 

Rhiver  yr  holl  ser  sy  airon  rhy vedd  ! 

Rhiver  gro  yr  avon ; 

Rhivo  gwHth  y  vro  ar  vron, 

Yw  ei  ruddaur  a'i  roddion.  8 

Lle  y  rhoddo  'r  gwalch  balch  vlaen  ei  big, 

Y  ffy  'r  adar  yn  gyíFröedig ; 

Ein  hebog  nid  oedd  annhebyg  benrhaith  ; 

Hwn  nid  â  ymaith  o'i  hen  dymhig.  12 

Gwnaethwyd  er  llynedd,  wr  boneddig  ! 
Gy  weiriaw  brwydr  y  gwr  briwedig : 


XI.  An  ode  to  the  same  Watkîn      ten  (see  Hne  13)  the  year  after  the 
Yaughan,  of  Herast,  esq.     This  se-      battle  at  Danesmore. 
cond  ode  appears  to  have  been  writ- 


Y  DOSPARTH   I.  35 

Gwarchadw  a  chadw,  ac  ychydig — Vowart ; 

Gwart  gydag  Edwart  yendigedig.  16 

A  diva  alìíCiis  diavaelig, 

A  cliwiiiaw  onwydd  yn  ddichlynig; 

A  thrin  â  gwaedlin  ar  gig  a  gwythiau  ; 

A  pheri  angau  i'r  gwyr  Frengig.  20 

Mae'r  ynys,  weithion  yn  mron  sythig, 

Yn  wastad  tanoch  ac  yn  ystig ; 

Mastr  Watcyn  myn  wrth  y  menyg,  a'r  fon ; 

Lluddiaw  hocedion  val  Uadd  coedwig.  24 

A'th  gledd  bydd  geidwad  yn  yoneddig; 

Ar  erydr  ac  âr  ar  odre  gwig ; 

Ar  gwmmin  werin  hyd  gaer  Warwig  gron, 

Ac  ar  y  gwirion  o'th  gaer  geryg.  28 

Y  gy vraith  vydol  sydd  ganolig ; 

A'rgyvraith  eilwaith  fydd  gatholig 

Ar  glosydd  y  saint ;  ar  cglwysig  wyr  : 

Ar  y  llavurwyr  oll  i  Verwig.  32 

Myn  ddivaV  lladron,  vy  mhcndevig  ! 

Ordeinia  i  eraiU  bardwn  oriír; 

Ennyn  y  gyvraith  unig  i  Gymmru; 

O  vro  Dôl  Arddun  vry  i  Dalerddig.  36 


15.     Vowart  =  \o\\An\  :     vaward  ;  31.   C/oí = clas  ;    ihe    iloister  oí  a 

vanguard.       "  The    kiiig's    vau-urd  chnrcli. 

came    to  IMoniit  L'hern-  wliere    the  ."lí.  i  IVrM-ií7.  "As  far  as  Berwick," 

earl  of  St.  Panl  hHlgeii."    Ilistorie  i>f  i.  e.  lU'rwick-np<>n-Tweed.     There  is 

Philip  dc  Commiiu's,  4to.  eilit.    j).  !l.  a  phice  calle»!  y  l'encig  on  the  sea- 

*'  Yawarde,    hattel,    and    rerewanle,  co;i.st  near  ('ariiigan. 

are    now    the    ternis    for   the    thret!  30.     Dól   Arddiin,   a    penüeman'» 

(lines,  or)  battails."   Note  by  the  edi.  sejit,  near  Welsh  PimJ.     The  earl  of 

tor  of  dc  Coiìtmines's.  Richmond  is  said  to  have  halied  one 

21.  .«^//11//,  l)eing  in  a  torpid  or  be-  night  at  this  niansion   when  on  his 

imml)ed   sUiU'.      1'  sythiysg,  the  tor-  way  to  Shrewsbury  before  tlie  batUe 

ped»-  of  Ìíosworth. 

29.  1'  gywaith  i-ydnl,  Äcc.  "  As  tlie  T<ilfrddig,  a  raanor  in  C)-veili(^  in 

civil  law  is  bnt  ineírectiiîüly  binding',  Montgomeryshire.     M'ilhin    it   once 

80  likewise  the  eoclesiastical'  law  npon  sUxhì  a  cha|')el  of  ea-se  to  ihe  mother 

those  who  live  in  cioisU'rs" 6ic.  .  hnrch  of  Llanbr^ii  3Iair. 

1)  2 


36  LEWIS  GLYN  COTHI. 

Ác  o  vrig  Ystwyth,  hyd  Amwythig, 

O  dir,  eto,  lâl,  hyd  Ryd  Helig ; 

O  Raidr  i  Lan  Rewig  Arwystli ; 

A  throsti  o  Geri ;  i  Lan  Gurig.  40 

Ordeinia  yn  dda,  ac  na  vydd  ddig, 

Watcyn  i  Yreiddin,  YÍ^yr  Yoreiddig  ; 

Ac  o  Yreiddin  vryn  i  vrig  Caer  Einion, 

Ac  o  Gaer  Einion  i  gwr  Anwig.  44 

Wyd  gledd  ar  Wynedd  hyd  Arenig, 

Ac  o  holl  deudir  gysylltedig ; 

Ac  o  ystlys  llys  Gelliwig  i'r  nordd ; 

Yngo  o  Henvordd  hyd  yn  Nghynvig.  48 

A  chadw  Herast  yn  llewychedig, 

A  Duw  'n  dy  gadw  i'th  dent  gauedig ; 

A  gwisg,  dan  sidan  glossedig,  darian  ; 

A  gwisg  lew  arian  ;  a  gwisg  hiryg.  52 

A  gwisg  iso  aur,  a  gwisg  sirig ; 

A  galw  einioes  yn  dy  galenig 

A  thro  yn  Herast,  a  thrig  tra  vynych ; 

Ac  yno  delych  gan'  nadolig.  5Q 

Nadolig  a  phasc  gan'  delyn  gywair, 

Calan  gauav,  Sulgwyn ; 

Golehau  mae'r  gwyhau  hyn 

Yt  gytgei'dd  eto,  Gwatcyn  !  60 

39.    Llan  TîeM'í^  =  Llanymrew'ig :  48.    Cynvig,   a  place   on   the   sea 

near  New  Town,  Älontgomei-yshire.  coast  near  Margam,  Glamorganshire. 

42.    Breiddyn,    an    isolated    steep  The  bard,  in  this  poem  as  well  as  in 

rock  in  Montgomeryshire,  overhang-  several  other  of  his  addresses,  has  in- 

ing   the    Severn   a   few  miles  below  troduced  the  names  of  a  great  many 

Welsh  Pool.  places  ;  and  that  for  no   other  pur- 

wyr  Moreiddiff,  "  a  descendant  of  pose  than  to  shew  his  anxiety  that 

Moreiddig  Warwyn."   See  Pedigree.  his  heroes  should  be  watchful ;  and, 

44.  Anwig,  Alnwick  in  Northum-  if  possible,  to  be  here  and  there  and 
berland.  every  where,  in  order  to  discomfit  the 

45.  Arenig,  a  mountain  in  Sler-  euemy. 
ionethshire. 


y  DOSPARTII   I. 


37 


XII. 

MARWNAD  RLSIART  WCHAN,  ARGLWYDD  1ÌLEDDVACH. 


TitE  bard  ex}iorts  Ellen  Gethin  to  set  her  thoiif^htA  iipon  God  ;  and  wltilst 
lamenting  the  death  of  her  «on,  to  call  to  mind  the  deatb  of  Chriiii ;  and 
wbat  painful  agony  the  Vir(fin  Mary,  tlie  motber,  must  bave  suífere»!  in  wit- 
nessing  tbe  si^ílit.  Tbe  lamentation  afier  Ricbard  lie  dest-ribes  as  Iteing  very 
great  and  general.  He  was  biiried  in  St.  .Mary's  (jburch,  Kington,  where, 
the  bard  says,  bis  golden  lrx;ks  are  now  coni-ealed  frotn  riew  beneatb  a  monu- 
ment  of  white  marl)le.  He  then  comforts  ibe  mother,  by  telling  her  what 
kind  ofiìces  the  blessed  Virgin  had  performed  in  conducting  botb  her  husband 
and  her  son  into  happiness. 


Pregeth  i  Elen  Gethin 
Yn  vy  myw  a  wna  vy  min ; 
Meddylied,  ani  Ddiiw,  Elen  ; 
A  Mair  ei  vam  arav  wcn. 
Mair  a  weles  niarwolaeth 
lesu  ei  mah  dros  ei  maeth  ; 
Elen  hevyd  a  weles 
Marw  ei  llew,  yn  drwm  cr  ci  lles. 
Ac  0^  ilys  y  dyg  i'r  llan 
Duw  o'i  vaich,  Risiart  Vychan. 
Trist  ydwyv  trwy  astudio, 
Tristâu  ci  vam  trostaw  vo. 
Tros  dwywlad  tristaâ  Elen, 
Tristaâ  holl  gwrt  Herast  hen. 


12 


Xn.  An  t'Ieg)"  ujMin  Hicbard 
\'aughan,  second  son  of  Tbomas  ab 
Roger,  lord  of  Henist.  (See  notes  to 
Dos|).  I.  <j.)  Tbe  \'augbans  of  Her- 
ast  —  Tretower  —  l*i)rtiianiyl  —  and 
Talgarlb,  were  pi>ss«'.ss»>«l  of  vast 
estjites  iii  tbe  coiiiitifs  of  .Moiinioutb, 
líre<-kn(H-k,  aiid  (iiaiiiorgan.  It  is 
said  of  sir  Roger  \'augban,  jun.  son 
of  the  hero  of  Agincourt,  and  bro- 
tlier  of  Thonias,  wIh>  was  slain  at 
Baiibury,   tbat   be   biiilt   tbe   '  Pla.s 


Reiol'  in  Canliff.  Several  bowever 
nf  tbeir  nuinemus  estates,  as  Dina.«, 
Tretower,  A.c.  wntín"»!  at  last  in 
^\'aller  ^'aiigbail,  esq.  of  Talganb, 
tlie  last  of  tbe  faniily  in  tbe  niale 
liiie.      Se«-  note  to  Doeip.  I.  líì. 

ô.  Mair  II  irflt:i,  cVc,  pn)balily  an 
idlusion  to  tbe  old  l.<atiii  hyinn, 
"  Stabat  Mater  doiifrosa." 

10.  o*i  raich,  out  of  his  pain,  or 
groaiiing. 

n  3 


38  LEWIS  GLYN  COTHI. 

Aeth  Herast,  yswaetheroedd  ! 

Yn  drist ;  dda  ginawdre  oedd.  l6 

Maelienydd  ddeuddydd  a  aeth 

Yn  wan,  weithian  yn  waethwaeth ; 

Aeth  Cedewain  yn  eithin, 

Ceri  a  aeth  yn  wydd  crin.  20 

Nag  enwed  dyn  o  gan'  tir 

Trev  Yaldwyn,  ond  rhyveldir. 

Llinwent  vu  batent  i'r  byd, 

Llinwent  a  vydd  llai  ennyd  ;  24 

A  dryghin  y  sy  'n  Lhnwent, 

Wedi  nai  Trystan  o  Went. 

Mastr  Risiart,  rymus  drysor, 

Mae"'n  y  cudd  yn  min  y  côr ;  28 

Mae  llèn  gêl  ar  wallt  melyn, 

Mae  ar  y  gwallt  varmawr  gwyn. 

Nid  drwg  gan  ol  wg  Elen 

Hwyl  ei  mab  yn  ei  helm  wen ;  32 

A'i  weled  wrth  wely  ei  dad, 

Yn  gorwedd  yn  un  gariad. 

Dau  angel  i'w  dau  wely, 

O  rent  a  aeth  i'r  un  tŷ.  36 

Duw  wellwelj,  rhwng  dwy  allawr, 

Dyg  ryswr  a  railwr  mawr. 

A  hi  a  aeth  at  Duw  ei  hun 

Vry  âg  hwynt,  Vair  o  Gyntun.  40 

Pan  aeth  Tomas  ab  Rhosser 

At  Duw,  a'r  saint,  drwy  y  ser ; 

Doeth  oedd,  vy  mendith  iddo, 

Vynu  ei  vab  wrth  ei  gevn  vo.  44 

Mae  'r  fridd  o  wydd  Moreiddig 

Wedi  bwrw  oll  hyd  y  brig ; 

Eto  hevyd  y  tyvant 

O  egin  coed  ugain  cant.  48 


15.     yswaetheroedd  =  yswaether-      church,  Kington,  where   the   father 
wydd  ;  ysywaeth,  Alas !  and  son  were  interred.     The  church 

40.     Vatr  o  Geintun,   St.  Mary's     is  dedicated  to  the  yirgin  Mary. 


Y  DOSPARTII   I.  39 

Er  bwrw  y  gwyr,  val  brig  on, 

Y  claw  yn  Herast  ỳn  hirion ; 

Mastr  Watcyn  a  vyn  ryw  vyd, 

Mastr  Rhosser  rhiver  hevyd.  52 

A  roddo  Duw  o  wreiddyn,  ' 

Duw  a  Mair  hcvyd  a'i  niỳn  ; 

Os  rhoes  Tomas  a  Rhisiart, 

Un  Duw  gwyn  a'u  dyg  i'w  wart.  56 

Mab  a  thad  cymeradwy,  ] 

Mair,  a'i  thad,  a'i  cymerth  hwy  ; 

A  cheidwad  yn  ei  gadair 

I'r  gwr,  a'i  vab,  vo  mab  Mair.  60 


i>  i 


40  LEWÍS  GLYN  fOTHI. 

XIII. 
AWDL  I  DRI  MEIB  SYR  THOMAS  AB  RHOSSER. 


This  ode  abounds  with  so  many  complimentary  expres8Ìon8,  that  the  bard 
appears  somewhat  too  lavish  in  Iiis  praise  of  the  three  brothers ;  biit  which 
however  he  metes  out  to  the  three  alike.  He  wrote  in  his  character  as  a 
minstrel ;  and  it  is  evident  from  the  ode  he  expected  to  be  rewarded  ;  for  he 
calls  them  by  every  title  that  is  high  and  honourable;  and  concludes  by 
acknowledging  them  to  have  been  his  benefactors. 


Mastr  Rhosscr,  rhiver  yr  hyn  a  erys ; 

Mae  arall  Mastr  Watcyn  ; 

Tri  yw  Mastr  Harri  hirwyn, 

Tro  da  a  vo  i'r  tri  dyn.  4 

0""^  dynion  hirion  y  cair  hil,  a  had, 

Hyd  ar  hedwar  canmil ; 

Oes,  lesii !  i^  dâm  Sisil ; 

I'r  tri  oes  deg  trwy  ^jstiL  8 

Ystil  ar  ganmil  val  Gi  o  Warwig, 

Eurer  y  cateri ; 

Un  Duw,  leuan  a  Dewi, 

A  ro  tair  oes  ar  y  tri.  12 

Tri  meib  syr  Tomas,  trwy  ymwan  y  sydd, 
Vab  syr  Rhosser  Vychan  ; 


XIII.  An  ode  addressed  to  Roger,  They  were  bome  sometimes  with  a 

Watkin,  and  Henry ;  the  three  sons  chevron  argent,  crest  on  the  wreath, 

of  sir  Thomas  Yaughan  ab  sir  Roger  &c. 

Yaughan   of    Tretower.     See    Pedi-  3.  Trí=y  trydydd. 

gree.  7.  Dám   Sisil.     "  Dame  Cecily ;" 

Arnis,    sable     three    boys'    heads  who  was  the  grandmother  of  Roger, 

couped  at  the  shoulders  a?:  crined  or,  'W^at^in,  and  Henry.    See  Pedigree. 

eacli  having  a  sniike  wreathed  round  8.  Fr  trí  oes  deg,  &c.     "  May  the 

his  neck  a.z.    These  arms  were  borne  three  live  long  as  warriors." 

by  all  the  Vaughans  of  Brecknock-  9.    Gi    o    Warwig  =  Sir    Guy   of 

shire,  except  Vaughan  of  Tyle  (ìlas.  AVarwick. 


Y  DOSPARTH  T.  4.I 

Tair  ncidr  at  yr  un  octlran, 

Tri  bàr  ynt  liwy  o  ryw  Dran.  16 

0>  Vran  y  (leuan'  o  dir  Dcwi,  macnt 

()  dir  Mon  o  Ilodri ; 

O  cgin  Llyr  Mcrini, 

O  Drc'r  TNÎ-r  oll  y  daw  'r  tri.  20 

Trimcib  aur  trwm,  ba.s;  tymhcr  syr  Toma.s; 
A'r  tri  yn  cu  plas,  a'r  tcirw  'n  cu  plaid  ; 
Tri  da,  tri  dwy wawl ;   tri  nav,  tri  ncvawj ; 

Y  tri  sy  wrawl,  wacd  Rhosscriaid,  24 

Trinicib  yn  tramwy  ;  aur  cin  tir  ynt  hwy  ; 

Tri  a  wnai  ovwy  tir  hcnaviaid  ; 

Trimcib  trwy  ymwan  ;   RlnHlri'n  rhoi  ocdran  , 

Yn  tori  allan  ynt  trwy  williaid.  28 

Trimeib  o'r  tryniwan,  Duw  !  virn  y  fwrn  d;\n  ; 

I'w  gadu  weithian  yn  mvs<r  doilhiaid  ; 

Tri  llyw'n  troi  Ilawer  ;   tri  Ilew'n  tra  Ilywicr; 

A  dyv  o  Rosscr  a'r  Deyrasiaid.  32 

Trindawd  trwy  undeb;   tri 'n  un  mis  iry  neb 
Tro  ar  ei  wyneb,  a'u  tri  enaid  ; 
Trimeib  trwy  emvn;    tri  eiln  taer  ydvn'; 

Y  tri  aderyn  vo  traed  euraid.  3ö 

Aur  a  wistrant,  nis  tlyosíjaiit ; 

Dur  a  wis<rant  ar  dair  vsur\s  ydi|  j 

Rliosscr  chwcry  ;  Gwatcyn  tcry  ; 

Ilarri  erv,  er  rhoi  arwvdd.  40 


1.'».    Tdir  ncidr,  nn  ulliihitii)  Ui  lh«'  thc  Hhi^ttrriitiii. 

raiiiily  (-«Nit  of  aniiH.  :\\.   /n  //.tr'/i  =iri  llew  jnu. 

21.    lihiissrriaiii.      TlM'ir   ÿfnindrn-  '.V2.    Drmi.innd.      Kiifn>r    \'au|Hian 

lli»»r  wiw  NÌr  Roj^r  \'Hiii(linn  <>«  Trt'-  marriiti  J.ui»-  •lniight«T  uf  »ir  \VaJu>r 

t<»wer;    niiii  thrir  firf.a   pniiitlfiitluT  I>fvcmix.      .Sh*  /'riüirree. 

wiiK    üir    Hom-r   \'aiiiíliHn,    who    w*»  3;».    r/ii/«rry=rí»wiim»*.      Tfry^» 

kiiiffht<Hl  nt  Afnnrniirt,      Th«M'  ufn-  il.miua       /•;ry=ii  ancut. 


42  LEWIS  GLYN  COTHI. 

Tri  ni  thariant  â'r  tair  tariant ; 
Dreigiau  ariant  ar  dri  gorwydd ; 

Y  tri  phaladr  o  Gadwaladr, 

Yw'r  tri  gwaladr  aur  trwy  gu-lwydd.  44 

Tri  rhyw  beiriant,  lle  dysglaeriant, 

A  gyveiriant  yn  gyvarwydd ; 

Trimeib  moesawl,  veirch  egroesawl ; 

I'r  tri  oesawl  yr  â'r  teirswydd.  48 

Y  tri  broder,  lle  gosoder, 

Yr  aur  doder  ar  wyr  dedwydd  ; 

Tri  phren  deiliog  hyd  Gyveiliog, 

Yw'r  tri  cheiliog  rhag  tra  chelwydd.  52 

Tri  âg  adav ;  ac  nis  gwadav, 

Er  naw  adav  ni  ron'  nodwydd ; 

Tri,  lle  'mvleidion,  troen'  ddireidion  ; 

O  try  eidion  y  tir  adwydd.  56 

Tri  llew  syr  Tomas,  trillu  gwlad  Yrychan  ; 

Tri  llumman  llydan  o  vlaen  pob  llu ; 

Tri  marchog  caerog  yn  concweru  \'  byd, 

Tri  ynt  hwy  hevyd  draw  yn  tyvu.  60 

Tri  chawr  tair  maenawr  yn  mynu  teirsir  ; 

Tri  Chai  hir  am  dir  yr  holl  Gwm  Du ; 

Tri  thẃr  o  Dre'r  Tŵr  ar  bob  tu  i  Wysg ; 

Tri  ni  âd  camrwysg  tri  nôd  Cymmru.  64 

Tri  phaladr,  tri  cadr  o  vainc  Hu  Gadarn ; 

Tri  o  geirw  a  varn,  trwy  y  Gwr  a  vu ; 

Tri  ydyw'r  rhei'ni  yn  rhanu  Brycheiniog; 

Tri  hebog  oesog  a  vag  lesu.  68 


54.  ni  rotì'  nodwydd,  "■  they  will  G2.  Cwm  Du,  near  Cnig  Hywel. 

not   give  way  an  inch."     LUeralhj,  66.   Y  Gtor  a  vu,  meaning  Jesus 

they  will  not  give  way  the  breadth  Christ. 
of  a  needle.  67.  rA€t'm=rhai'ny=rhai  hyny. 


Y  DOSPARTII  I.  43 

Tri  chyw''r  un  cryr  yn  tryclm  cynllwyn; 

Tri  derwlwyn  addwyn  yn  cynnyddu ; 

Tri  chastell  wellwell  o  allu  a  moes; 

Tri  o  un  eisoes  yn  teyrnasu.  72 

Teyrnas  syr  Tomas  myntumier  hòno, 

Yn  rhanau  V  tri  hríRlcr ; 

Ilarri  ci  ^l/i'nn  rlioi  i  glcr, 

Gan  rhocs  Watcyn  a  Rhosscr.  76 


Tü.  Ilarri  a  fflaim,  &c.     Tluit  is,      Heiiry  also  oiiglit  to  fuUow  iheir  ex- 
siiirt!  \\'u(kiri    aiiil    Uo^t  )i:i<l   Uimi      fiiii|ile. 
in  thc  liabit  of  rt-wanliiig  tlie  l)ariJ, 


44 


LEWIS  GLYN  COTHI. 


XIV. 

AWDL  I  SYR  THOMAS  YYCHAN  AB  SYR  RH06SER 
YYCHAN  O  DRì:  Y  TWR. 


Tuis  ode  is  hortatoiy,  encouragiiig  sir  Thomas  to  go  and  qnell  the  insur- 
rections  that  were  rising  against  king  Edward  IV.  It  is  an  excellent  coin- 
position  of  its  kind ;  and  highly  spirited  throughout.  Addressing  liim  as  a 
warrior,  he  commences  something  in  this  manner : — "  May  the  impressions 
left  hy  thy  glaives  be  as  numerous  as  the  green  leaves  in  a  forest ;  and  inay 
the  effects  of  them  continue  long  and  lasting.  The  prints  of  thy  horses' 
hoofs  are  to  be  seen  already  throughout  the  land." 


Olau  dy  leiviau  val  dail  îr  ar  wydd, 
Arweddiad  byth  yn  hir ; 


XIV.  An  ode  addi-essed  to  sir 
Thomas  Yaughan,  son  of  sir  Roger 
Yaughan  of  Tretower.  It  was  com- 
posed  probahly  in  the  spring  of  the 
year  1483,  a  little  befoi-e  the  death 
of  king  Edward  IV.,  who  died  on  the 
ninth  of  April  that  year.  William 
Herbert,  the  second  earl  of  Pem- 
broke,  appointed  sir  Thomas  his  at- 
torney  generaJ,  in  the  year  1478.  In 
the  patenthe  is  styled  "  co7isaìi(/uineo 
nostro,"  being  in  fact  his  first  cousin 
by  half  blood  ;  for  both  of  them  were 
grandchildren  of  Gwladus,  daughter 
of  sir  David  Gam.  We  are  informed 
that  the  king,  just  befoi'e  he  was 
seized  with  his  last  illness,  sent  his 
son  Edward,  prince  of  Wales,  heing 
then  in  his  13th  year,  with  his  go- 
vernor  and  uncle  the  earl  of  Rivers, 
into  the  principality,  with  a  body  of 
troops  to  appease  some  distnrbances. 
Before  their  return,  howe\'er,  they 
were  informed  that  the  king  was  no 
more.  And  the  queen  requested  the 
earl,  her  brother,  to  disband  his 
troops,  and  hasten  his  return  to  Lon- 
don,  and  to  bring  with  liim  the 
young  prince,  who  had  heen  pro- 
claimed  king  by  the  title  of  Ed- 
ward  the  Fifth.  Rivers  accompa- 
nied  the  king  to  Northampton,  to 
meet  Richard  dnke  of  Gloucester, 
wlio  set  off  from  Vork  for  the  same 
j)lace,  apparently  anxious  to  pay  his 


homage  and  congratulations  to  his 
royal  nephew  as  soon  as  possil)le. 
But  in  reality  it  was  with  the  -N-iew 
to  separate  the  young  king  from  his 
retinue,  which  he  did  ;  and  sent  him 
accompanied  with  his  domestics  to 
London.  His  uncles,  the  lord  River8 
and  lord  Richard  Grey,  sir  Thomas 
Yauglian,  the  subject  of  the  present 
ode,  who  possessed  a  considerable 
office  in  the  king's  household,  and 
sir  Richard  Hawse,  and  others  of  the 
king's  friends,  he  caused  to  be  ar- 
rested,  and  conducted  to  different 
castles  in  Yorkshire.  Rivers,  with 
Grey  and  Yanghan,  was  beheaded 
at  Pomfret  about  the  end  of  June, 
1483. 

The  followdng  anecdote  is  from  a 
note  in  Turner's  History  of  England, 
vol.  iii.  p.  465  : 

The  aged  sir  Thomas  Y^aughan 
exclaimed  on  the  scaffold,  "  I  appeal 
to  the  high  tribunal  of  God,  against 
the  duke  of  Gloucester,  for  this 
wrongful  nuirder,  and  our  real  inno- 
cence."  Ratcliffe,  with  a  sneering  in- 
sensibility  that  does  no  credit  to  the 
gentry  of  the  day,  remarked,  "  ^'ou 
have  made  a  goodly  appeal.  Lay 
down  your  head."  Tlie  kiiight  re- 
plied,  "  I  die  in  the  right ;  take  heed 
you  die  not  in  the  wrong,"  and  sub- 
mitted  to  the  blow. 


Y  DOSPAUTH   I.  45 

Olau  dy  vcirch  a  wclir 

Ilyd  yr  actli  oll  dwr  a  tliir.  4 

Dwr  yn  wir  a  thir  i'th  ol,  a  nadrcdd  ; 

Y  ncidr  o  Gacr  Liucol  ; 

Ni  thrig  y  rhai  dig  ar  d'ol, 

Na^h  gonyn  tu  a'tli  ganol.  8 

Canol  Uu  breiniol,  barwniaid  drichant ; 

Dyrchaiy  grocs  vcndigaid  ; 

Ccnyd  o  radd  cawn  dy  raid, 

Ycirch  a  gwyr  varchawg  curaid.  12 

Marchawg  yn  d'wysawg  i^n,  dos  ac  cnnill ; 

Ac  yno  wneuthyr  clâs^ 

IMcwn  cigion  y  niac''n  agos 

Dydd  i  iii  a  diwcdd  nos.  ì6 

Diwcdd  nos  aros  curad  dy  golcr, 

A  gwclcd  y  llcuad  ; 

Dig  yth  gawn,  diwg  y th  gad ; 

A  dynion  holl  Locgr  danad.  20 

Danad  ui  dilil  brad  niac'r  braint  yn  uchcl, 

Un  achocdd  wyt  â'r  saint ; 

Dy  guras  y  w  dy  gcraint ; 

Dcrwcn  vawr,  a  dur  lui  vaint.  24 

Dur  glas  sir  Tomas  arvau  twynion  niawr, 

IMwy  noY  holl  varch()gi<)n  ; 

Duw  a  r(K'.s  yt  yr  ocs  hon 

Dy  gofa  nial  dy  gyíion.  28 

Cyfion  cocti  irion  cadciriau  lawcr, 
Cynicr  di  nivcr  o  vancrau  ; 


5.   lUìilrfdd,  an  alliisioii  to  sir  Tho-  roiirliisioii :  Ui  a  ()««'i<it>«i  vii-i<>ry. 

inits'ît  foiit  ot"  nnns.  17-   »'Mnj</ =  inirnid.      ('iJrr.   i'oIit 

G.  o  íìiwr  LinfoJ.    Froni  Uiìm  it  n\>-  iiriaii;  itilcr  tMiraiil;  l>a<lf^«  ot' Riiiÿ^ht- 

]H'ar8  tliHt  8Ìr  Thuuiits  had  h  roaiileno*  IummI. 

at  liiiu-olii.  '2H.  mai  dÿ  tfüjioit^  "  lik(>   iliy  an> 

14.    r/(»4-=n    cloeo :    to   coine   to  a  «•stors." 


46  LEWIS  GLYN  COTHI. 

Cefych  a  vynych  o  vanau  'r  hollvyd, 

Cyvyd,  mawr  oeddyd,  niwy  o  raddau.  32 

Pond  creulon  llinon  a^  llenau  drosod, 

A'r  llewod  val  ôd  o  voledau  ? 

"  Milwr  !  trychanwr  î  Trowch  ỳnau  'n  eu  blaen," 

Siarlamaen  yw  draen  yn  mhob  dreiniau.  36 

Pan  ddelon""  veilchion  i  vylchau  lle  y  bych, 

Edrych  a'u  gwelych  yn  Ue  golau  ; 

Ymogel,  angel !  rhag  angau  trwy  dŵyll, 

Gwell  pwyll  noc  amhwyll  ar  ryw  gamau.  40 

Cur  Saison  duon,  Deau  i'th  ganlyn, 

Ti  yw'r  aderyn  tor  y  dorau  ; 

Gwnewch  chwi  am  Vanbri  yn  vrau  veresgyrn, 

A  novia  gedyrn  yn  vagadau.  44 

A  chrog  Iwyth  Ronwen  wrth  gangenau, 

Ac  ennyn  tewyn  yn  eu  tyau  ; 

Vân  a  bras  Domas  diammhau  y  dôn', 

Briwa  cwn  moelion  brig  gymalau.  48 

Gyrwch  i  gaerydd,  garw  gwych  !  y  gorau, 

A  myn  eu  tynu  yn  nghil  pentanau ; 

Eillia''n  mhob  dyfryn,  heb  hyn,  eu  penau, 

A  rhagwayw  baladr  rhwyga  eu  boliau ;  52 

Gỳr  i^  môr  ragor  o^  ogau  feilsion, 

Gỳr  at  y  leithon  ;  gorau  wyt  tithau  ; 

Gwna  wledd  aHh  nadredd  noetha  odre  Lloegr, 

Gỳr  y  Hygod  adre  ;  56 

Dial  dy  lid  dal  dy  le, 

A  thâl  oval  â'th  leiviau. 


35.   Trowch  ynau,  &c.   "  Present  allusion,   perhaps,   to   the    battle    ol' 

arms."     A  word  of  comniand.  Banhury  whi»\h  was  lost  from  want 

3(>.  yn  mhob  dreinian,  iii  all  skir-  o(  pwyll,  or  discretion. 
mishes.      Train,  a  stroll ;   a  scatter-  4í>.  òriy  gymalau,  "  weak  or  feehle 

ing,  a  skirmishing.  joiuted."    CjTna]  val  cymal  brigj'n. 

40.  Gwell  pioyll,  &c.    An  indirect  51.  heb  Aÿ«=heblaw  hyn. 


Y  DOSPAETH  I.  47 


XV. 


AWDL  ARALL  I  SYR  THOMAS  WCHAN  AB  SYR  RHOSSER 
VYCHAN  O  DRE  Y  TWR. 


TiiE  bard  having  been  informed  of  the  death  of  king  Edward  IY.  seems 
to  have  some  presentiment  that  Richard,  duke  of  Gloui^^ter,  would  BULxeed 
him  ;  for  he  eni|)hati«illy  styles  hini,  (line  l.'l,)  y  brenin  liisiart,  that  is,  the 
kiiig  Richard.  After  statiiig  that  sir  Thomas  \'aughan  had  served  Edward 
faitlifully  in  eighteen  engsigements,  he  takes  il  for  granted  that  he  would  now 
Ihí  ready  and  willing  to  defend  the  wliite  rose  of  Richard.  The  Imrd  after 
this  indulges  himself  in  a  mystic  straiii,  and  writes  of  the  bull  of  York  ;  the 
tusky  Iniar;  and  the  lioii  Itecoming  a  füX.  It  is  iiot  improbable  but  that  sir 
Thonias  was  on  his  route  with  the  young  Edward,  the  lordj»  Grey  and  Rivers, 
towarda  Northamptou,  when  this  poem  was  writteii. 


Eurdorch.awí;  varchawg,  o  V'an  i  lluswarp, 

Mab  S)T  Rhosser  Yychan  ; 

Syr  Tí)mas,  o'r  tu  yman 

I  dyrau  lorc  acd  A'i  ran.  4 

Rhan  wrth  ei  darian  a  dyv  o  deirgwlad, 

Arglwydd  cantrcv  Scly v  ; 

Rhan  ddwys  yw'r  hyn  a  ddeisyv, 

Rhan(hr  cred  i'r  hcn  darw  cryv.  8 

Cryv  oedd  ar  gadoetld,  deunaw  gwart  gadarn  ; 

Gyda  r  brenin  Edwart ; 

A  chwctli  ev  o  awch  dart, 

I  gadw  rhos  gyda  Rhisiart.  12 

V  brcnin  Risiart,  barnai'n  wrcstig, 
Yw  tarw  crvv-vraisg  tyrau  caer  Evrog; 

XV.    Another  ode  to  sir  Thomaa  1.    Rtuirarp,    a   townahip    in   ihe 

Yaii^lian,  son  of  sir  Rogi*r  Yauglian,  North  Ridiiig  of  Vork»hire. 

of  Trt'tower.     This  j)oein  dutes  itM'lf  *>.    riiiitr,r    Srlyr,   a    hundred    in 

iu  14U3.  Breckuockahire. 


48  LEWIS  GLYN  COTHl. 

A  vaidd  dyn  heddy w,  vaedd  danneddog ! 

Na  llu  o  Gaerwysg,  na  Lloegr  ei  ysgog;  l6 

A  oes  Wyddel  gwyllt,  na  swyddog,  na  llu  ; 

Na  bo  yn  crynu,  unben  coronog  ! 

Ni  wn  a  oes  dyn  o  hyn  i  Ystog, 

Na  neb  yn  Nyvnaint  na  bo'n  ovnog ;  20 

Y  llew  a  aned  a  aeth  yn  llwynog 

I  gadw'r  deyrnas  gwediV  draenog  ; 

A'r  gwr  o  DreV  Twr,  tiriog  benadur; 

Ei  vaedd,  hen  Arthur  !  a  vydd  nerthog.  24 

Syr  Tomas  curas  y  gwyr  caerog, 

Asur  yw  ei  helm,  a  ser  hoeliog; 

A  mwg  o  rubi  ar  helm  gribog ; 

Ar  ymyl  ei  ẃn  aur  melynog ;  28 

Aur  Rhisiart  a  vydd  ar  osog  rhyvel, 

Aur  yn  vur  uchel ;  arian  a  varchog. 

Aur  yw  ei  dasel  val  rhyw  d'wysog; 

Aur  yw  ei  vonwes  o'r  gaer  vanog;  32 

Aur  y  w  ei  ysgwydd  ar  wàr  wisgog  ; 

Aur  yw  y  gwregys,  val  i'hiw  garegog  ; 

A'i  ỳrveirch,  a'i  wyr  arvog,  yn  unwedd ; 

Aur  yw  ei  gledd,  a'i  ddager,  a'ì  glog.  36 

Od  â  i  vrwydr  â''i  adav  wridog, 

Eve  wnai  aros  yn  vanerog ; 

Od  â  mewn  dadl,  Duw  I  mae  'n  odidog ; 

Od  â  i  'r  gynhen,  draig  ewinog  !  40 

Od  â  iV  lladdva,  a'i  wyr  llog,  o'r  llys, 

Ev  â  wna  echrys  a''i  lavn  ochrog. 

Ev  â  i  Wynedd  o  Ddyvynog 

Ovn  ei  anadl,  cawn  hav  newynog ;  44 


19.  l'^ÄŴí',  Yr  Ystoc ;  now  Chiu'ch-  Wrexham,    Deiibighshh*e,     was     so 

stoke,  a  parish  aiid  chiirch  iii  Älont-  called  by  the  Welsh. 
gomeryshire,    near    Bishop's   Castle.  43.  Dyvynog,  a  village  aud  parish 

Also,   the   parish  of  Erbistock  neai"  in  Brecknockshire. 


Y  DOSPARTH  I.  49 

Eve  ywV  chwynogl  o  Yrycheiniog; 

Ev  a  chwyn  wcrin  Vechain  oriog; 

Ev  yw'r  cawr  tramawr,  aV  tryniog  vwyeill, 

I  vedi  ercill  a  vo  dau  eiriog.  4g 

Ev  a  â  â'i  wyr  hyd  Lan  Vwrog, 

A'i  vwäau  dur  hyd  Vodwrog; 

A'i  lu  yn  ddwyrcstr  hyd  Landdarog, 

A'i  law  yn  geidwad  tros  Lan  Gadog;  52 

A'i  ^spêr,  vl\  vancr ;  a'i  viniog  vwyall ; 

A'i  wiber  sy  galj,  wr  asgellog  ! 

Y  gwr  gwinau  sy  gâr  i  Gynog, 

A  gorcu  ydy  w  o  Garadog ;  5g 

Aed  ar  uchelwacd  â'i  dri  cheiliog ; 

A'i  dair  neidr  rhiv  drwy  wcundir  havog; 

A'i  darian  Iydan,  ddyiedog  drcrtad  ; 

A'i  dai  ox  winwlad  hyd  ar  Wenlog.  60 

Mac'r  gwr  arav,  Gynimro  goreurog  ! 

Mewn  gwiail  o  aur ;  mae'n  golcrog ; 

Mae'n  ddcwr  i  drin,  mac'n  ddâr  darianog  ; 

Mac'n  dra  gwrawl,  mae  yn  drugarog  ;  Ö4 

Mynu  at  hyny  ocd  Hcnog,  riiagllaw  ; 

Mae  Teilaw  iddaw  ;  mae  Tcl vddüg. 

Ni  bydd  Syr  Tomas  dra  dygasog, 

Onid  i>  lleidr,  neu  i  dra  llidiog;  68 

4y.  Llan  rterog,  a  rilla,^  and  pa-  vras ;   and   CanuU^   « a.s   neohew  to 

nsh  in   AnKl«.ea ;  and  ako  another  Cj-nog  «,n  of  Hnchan. 
m  IVnK'hsh,re.  57.     ^H    ChAíiog.     Tlie   arms   of 

-.0.   IMwrog,   R.i    Twrog,  a  vil-  Einion  Sais,  wen-  argent  thr^-  r.K-ks, 

lage  and  pansh  .n  Anglesea.  crested  and  watUed  or.    IWndantí 

ól.     LUttiddarog,  and    Uangadoÿ,  Brtvkn.Rk.sl,ia- men 
m  Caennarthenshire.  O,.    ^y^^,        ^5^^  ^^^^  ^^  ^y^ 

.>.K    Cynog,    one    of    the    son.s    of  W\,  i„  .Shn.pshire. 
Brjchan,  a  saint  who  suffered   mar-  í;ô.  //r/io</ =  Enoch. 

tyrdom   alHM.t    the    e.,d   of  the    tìfth  íîíî.   Trilmr,  one  of  ihe  mo«t  oele. 

oentury.      Ile    uas   hurie.!   in   IJre,).-  hr^U^   saints  of  ihe   Britisl.  chun-h, 

nocksh.re.  1  hen' are  soveral  du.n.-he8  wh..  live.l    ii,  the  latter   part  of  ihe 

dechcaied  u,  h.m.  fifU,  and  Uvinni..g  of  the  »i,th  c^n- 

o»..  («rarfty.  ÿ.,rThomasVaughan  turies.     There  ar«  serer»!  chureh» 

was  a  deooeodant  of  Caradog  ^'reich-  de»iicau.d  U)  him. 

£ 


50  LEWIS  GLYN   COTHI. 


Y  dewr  cywir  ceidw  rhag  geuog  ; 

A'r  anghywir  was  a  ỳr  yn  nghrog  : 

Dewi  i'w  groesi ;  Mair  a'r  Grog  hevyd  ; 

Duw  a  ro  iechyd  i'r  eurdorchog.  Tl 


Y  DOSPARTH   I.  51 

XVI. 

AWDL  I  M'ATCYN  WCHAN  O  DALGARTH. 


\\'atkik  Y'augiian'  ia  liere  addressed  as  one  that  had  often  lH?friended  the 
bard.  He  is  styled  the  ron^stalde  of  Caemiarthen  ;  and  a  ca))tain  in  tlie  «er- 
vice  of  Edward  IV.  He  is  nientioned  as  havinfj  already  signalized  hiniseif  in 
battle.  TJie  Itard  therefore  iirpes  him  to  sif^i:Jize  hiniself  a^iin  hy  tìghting 
the  enemies  of  the  king,  and  the  mtirderers  of  his  father.  In  tliis  ode  the 
bard  betrays  his  releiitless  hatred  of  the  Euglish  nation. 


Mastr  Watcyn  vreicliwyn  gwlatl  Yrychan,  rhyswr, 

Mab  syr  Rhosser  Y'ychan  ; 

Mae'ch  aur  ym  ucho  o  ran, 

Mae'ch  o;7Z/7í  ym  ;   aVh  arian.  4 

Cloch  ariant,  gwarant  gwcrin,  dcugain-"'stal ; 

Wyd  ^'-li'ìì.sfdbl  Caerwrtldin  ; 

Cadhen  dan  Edward  vrenin, 

Cadw'r  drev  rhag  cocdwyr  y  drin.  8 

IV  drin  wyd  ewin  a  <lar(,  a  fonwayw, 

Gyda  plienwn  Edwart ; 

Y  naill  wvil,  ennill  y  wart, 

Ai  Ilew  l)aj)us,  ai  Ilewpart.  12 

Ti  yw'r  Ilew  dewis  vn  trnlliaw  illod, 

Dy  vroder,  Ilawcr  hwyntau,  yw"r  llewod ; 


XVI.  An  <HÌe  to  M'atkiii  \'Hiif;liaii,  the  esirls  of  .Ashliiirnham,  by  the  mar- 

es<|.  of  Talgarth,  iii   Urei-kii«H-k.^liire.  riii^e  of  .lohii  .Ashliuriiham,  (uho  wm 

ìh'  was  the  soii  of  sir  H4>ger\'aughan  cn-atiHl  l'aniii  Ashliiirnhntn,  in  lliiüt), 

of  Tretower,  kiiU  (Dosj».  I.  S.),  and  witli    Hridpi't,   daiighU'r   and    heiress 

hrotlior    of    sir     Tlioiiiüs     \'iiuglian,  of  \\*!dt«'r  \'uughan,  «-«1     »>f    Portli- 

(Dos|i.  I.   14,  \'ì).      \\\s   uiother  wa.s  animel  Houst>,  IJnikiiockshire.    >\'al- 

daiigÌiteriifTlioiiiiLsali  l'liilipN'aiighan  ter  \'augliaii  was  the  last  of  the  fa- 

of    Talgarili  ;    aiid   lic   inhcrite<l    the  niily  iii  the  male  line. 
estate    as    heir  at   law.     Tlie  i-stíit»*,  4.  oraits  =- oraett  ~  orris  —  oroms  = 

however,  has  long  siuce  devolved  to  orciiis  =  oratfns ;  ava]  aur:  aii  oranpc. 

e2 


52  LEWIS  GLYN  COTHI. 

Ti  yw^  hydd  iachav  oV  tiredd  uchod, 

Dy  wyr  aur  rhuddaur  ydy w'r  hyddod ;  l6 

Dy  lu'n  pregethu,  gathod  gwlad  Gamber ; 

O  gwysia  holl  Loegr  megys  y  llygod. 

Moreiddig  Warwyn  am  roddi  gwirod, 

Vy  eryr  a'i  wyr  a  vu  eryrod;  20 

A  Hors  a  Hengist  yn  gwest  deg  ystod, 

Plant  y  ddau  ddrewiant  aethan"*  yn  ddrywod 

Chwithau  ar  gylchau  yw'r  gwalchod  gwylltion, 

Saison  a''u  llinon  sy  ddylluanod.  24 

Nac  arbed  Vanbri  na'i  brain  na'i  phiod, 

Na  Chaerloew  wrthi  na'i  charlau  arthod ; 

Na  Sisedr  emawg,  na  Sais  drwy  aramod ; 

Na  Sussex  nag  Essex  ar  un  gosod ;  28 

Na  pharcha'r  Ddena,  na  ddod  ar  wirion  ; 

Nid  erys  Saison  yn  y  drws  osod. 

Nid  hawdd  rhivo'r  ser  sy  ddisperod  ; 

Na  dala  gwynt ;  na  dilëu  îa  ac  ôd  ;  32 

Na  chyrhaeddu'r  haul,  na  chyhwrdd  a^'  rhôd  ; 

Na  dyspyddu'r  môr  du  hyd  ei  dywod; 

Nid  haws  i  ddeucant  isod  dy  ddiva, 

Nid  allai  dyrva,  na'  i  llu  dy  orvod.  36 

Mastr  Watcyn  dervyn,  mae'r  do  arvog 

Mal  clawdd  y  mŵn-wyr,  mal  cledd  miniog; 

Mal  draen  o'i  govlaen  gy  vlog  gwlad  Vrychan  ; 

Mal  taran,  a  thân  tir  eithinog.  40 

Eu  bugail  ydwyd  hyd  Gyvei]iog, 
Eu  bwa  wedy  hyd  Bebidiog  ; 


27.  Sisedr,  the  town  of  Chichester.  nlòau  arthan :  the  solstitial  change. 
29.  ÿ  Ddena,  the  Forest  of  Dean.  37.  maé'r  do  arvog,  the  then  race, 

33.    rhód,    the    bhie   welkin  ;    the  or  generation,  of  warriors. 

azure  canopy  of  heaven  :  the  echptic.  42.  Pebidiog,  cantrev  Pebidiog   in 

Troad  y  rhód,  the  alban  hevin  and  Pembrokeshire. 


Y  DOSPARTH  I.  53 

A  lesu  a'th  roes  yn  osog  Talgarth, 

I  wyr  Deheubarth  yr  wyd  hebog.  44 

Ac  oen  wyd  i  Dduw  ac  i  Enog, 

Ac  Emprxcr  a  gwr  hael  trugarog ; 

A  gwr  wyd  o  hil  Garadog  Vreichvras, 

A  gyrhaedd  gras  ac  arwydd  y  grog.  48 

Erchais  vod  dy  dad  yn  eurdorchog, 

Arwydd  y  byddi  dithau  eurog ; 

Eurer  dy  vaner  vànog  oV  Gogledd, 

Eurer  dy  vysedd,  a'th  gledd,  a'th  glog.  52 

Watcyn  gorllewyn  dod  bawb  i  grog, 

AVatcyn  o  Brydyn  na  âd  un  brudog ; 

Gỳr  d'o^n  ar  bawb  o'r  gwyr  diviog  draw, 

Gwna  vraw  o  Vanaw  iV  Ddyvynog.  56 

Dy'inddygiad  o  stàd  sy  odidog, 

Yr  ywch  o  Wynedd  a  Brycheiniog; 

Ac  o  radd  i  radd  warcddog  vis  Mai, 

Vr  uchav  yr  ài  val  yr  iwrch  rhywiog.  6o 

Doe  yn  ysgwier  yn  golerog, 

A  ^^^^^^^1  arglwydd  yn  gyhoeddog; 

Yvory,  trenydd,  niyn  delw  \'wrog  wyn  ! 

Watcyn,  vy  erchwyn,  ydd  âi  ''n  varchog.  64 

A  dalia  wythoes,  bydd  daleithiog ; 

A  deulu  a  gâr  dy  wàl  gaerog, 

A  dwyoes  arwain  vlodeuog  wisgoedd, 

A  dwy  o  oesücdd  y  bych  d'wysog.  ü8 


4Í).    Erchais   vod,   &c     The   bard  54.    Prydyn,    the    nortli   of   Eng- 

here    alhides    to  AVatkin   Vaughan*s  htnd. 

father  l>eìng  a  Riiight ;  which,  in  his  5(1.  Manaie,  the  Isle  of  Man. 

opiniou,   aiigiired   tliat  the    like   ho-  58.  l'r  ytrcA^  jt  ydych. 

nour  would  also  be  couferred  ou  the  (>8.  iycA=byddych. 
son. 

e3 


54  LEWIS  GLYN  COTHI. 

O  du  tywysog  y  deau'r  hanwyd, 

O  henwir  privlwythau  ; 

Y  mae  nerth,  val  mewn  y  iau, 

Wyth  o  Vrychan  i"th  vreichiau.  Tl 


72.  Wyth  o  Frÿchan,  namely,  eight      Cardiff,  built  by  Watkin  Vaughan's 
mansions  ;    of  which  the  palace   at      grandfather,  was  one. 


Y   DOSPAHTH   I. 


55 


XVII. 

AWDL  ARALL  I  WATCYN  YYCHAN  O  DALGARTH. 


In  this  ode  the  bard  encourages  Watkin  Yaughan  to  stand  firm  on  the 
8Ìde  of  Edward  IV.  against  the  raachinations  that  were  carried  on  against 
him  hy  Richard  Neviil,  earl  of  AYarwick,  and  his  j^arty.  He  styles  his  hero 
hy  the  name  of  neidr,  or  seq)ent,  in  alhision  to  his  coat  of  arms,  which  were 
the  same  with  those  of  his  ancestor  Moreiddig  \\'arwyn.  (See  Dosp.  I.  13). 
The  serpent  being  also  embleraatic  of  wisdom,  the  bard  no  doubt  wisbed  to 
inculcate  upon  his  hero  the  advantage  of  discretion,  without  which  valour 
could  uot  be  of  much  avail. 


Y  NEiDR  vain  0^  glain  o  Golunwy  rhed, 

Ac  1^  rhyd  ar  Gonwy  ; 

A  vernir  hyd  ar  Yyrnwy, 

Nôd  o'r  glain  gynt  neidr  glan  Gwy.  4 

Glan  Gwy  yt  Watcyn  ;  glỳn  gwarth  i'th  gaswyr, 

Wrth  gesail  Deheubartli  ; 

Cád  i'th  alon,  burthion  barth, 

Naw  telííinfí;   enaid  Taloarlh  !  8 

Caer  Dalgarth,  cur  barth  caer  i  borthi  swrn  ; 

A  Thàl  Sarn  i'th  ovni ; 

A  Thre  y  Tŵr,  a'i  thir  i  ti ; 

A  thrwy  Von  a  thre  ^cnni.  12 

Caer  Vcnni  'leni,  caer  lanw  osai; 
Caer  lesu  i'tli  gadw; 


X^'II.  Another  «nle  to  "Watkin 
^^iufíhan,  esq.  of  Talgarth  in  Breck- 
n<H'kshire. 

1.  Coliimcp,  a  rivulet  flowing  by 
('olunwy,  now  t'Iun,  a  co^ior.ite  l>o- 
roiifîh  iii  the  west  of  Shropshire,  ad- 
joiuing  Radnorshire. 

2.  Conwi/,  a  river  in  Caemarvon- 
shire,  on  the  banks  of  which  is  Aber- 
conwy,  now   Conicai/.      See   Hist«.)ry 


of  Alterconwy,  by  the  Rev.  R(il>ert 
^\'illiams,  M.  A.  C'hrist  Church,  Ox- 
ford. 

3.  t/  Vi/rmcy,  a  rirer  in  ^lont- 
gonier^'shire. 

!).  Cuer  Talgarth,  perha|)S  Dinas, 
now  in  niins  near  Talgarth  in  Rreck- 
nockshire. 

10.  Tal  y  Sam,  a  })arish  iii  f'ardi- 
ganshire. 

E  4 


56  LEWIS  GLYN  COTHI. 

Caer  lân  i  bob  cywir  Iw, 

Cur  luoedd  iarll  Caerloyw.  16 

Y  neidr  loyw  groy w  dod  Grist  i'th  gadw, 
A'th  geidwad,  eiliw  Crist ; 

Neidr  vydd  ddiawdrydd  ddidrist, 

Nodau'r  baedd  cryv,  neidr  bedd  Crist.  20 

Y  neidr  yth  alwant  un  aden  a  draig, 
A  wna  drwg  yn  Nghwlen  ; 

Neidr  a  enniU  draw  onen, 

Enaid  rhydd  yw  y  neidr  hen,  24 

Henaint,  rhan  saint,  i'r  ynys  hon  ; 

Wyth  gatgordd  i'th  gadw  Gwatcyn ; 

Anwyl  vab  marchog  ennyn  tân  â  dur, 

Oen  wyd  o  B'redur  y  neidr  o  Brydyn.  28 

Ceidwad  ar  Elvael  wyd  rhag  gelyn, 

Carw  wyd  o  Snottul  i  Gaer  Ddulyn ; 

Cymer,  cwyn  vaner  !  na  vyn  ond  a  saiv ; 

Avael  yn  y  glaiv  val  Owain  Glyn,  32 

Cadwed  Syr  Rhosser,  ben  aderyn, 
Buallt,  Morganwg,  Gwaunllwg  gwinllyn  ; 
Ceidwad  !  slÚì  ddwy wlad  a''th  ddilyn  i'r  nordd ; 
Cadw'r  un  utgordd  y  cadarn  Watcyn.  36 


16.  larll  Caerloew,  "  Earl  of  Glou-  in  Grascony. 

cester."     This  title  was  at  this  time  30.  Snottul,  the  castle  of  Snodhill, 

extiiict.     The  l)ard  could  not  mean  Herefordshire. 

Richard,  diike  of  Gloucester  ;  for  he  Caer  Diilyn,  Dublin. 

was  on  good  terms  with  his  brother  32.  Owain  Glyn,  Owen  Glyndwr. 

Edward   IV.     He    meant,    perhaps,  34.  Buallt,  now  Builth,  in  Breck- 

Henry    lord    Staíford,    grandson    of  nockshire.    In  this  cantrev  Llywelyn, 

Thomas,  of  W'oodstock,  duke  of  Glou-  the  last    prince   of  Wales   was   be- 

cester  ;  whose  treacherous  conduct  at  trayed  and  murdered  in  1282. 

Banbury  he  had  not  forgotten.    See  Gwaunllwg,  or  Gwentllwg,  one  of 

note  Dosp.  I.  6.  line  1.  the  cantrevs  of  Älorganwg,  now  in 

18.  eilitu  Crist,  a  form,  or  figure  of  Monmouthshire. 

Christ :  the  crucifix.  35.  Nordd,  the  north  of  England. 

22.  Cwlen,  Cologne,  a  small  town 


Y  DOSPARTH  I.  57 

O  bu  Arthur,  wecld  buraidd,  mewn  bryn, 

Yn  rhoi  ei  gryywledd  yn  nhrev  Gaerlyn ; 

Amlach  yth  ddoded,  a'th  lemyn;  v'anrhaith  ! 

Am  wreiddiaw  gwaith  Moreiddig  Wyn.  40 

Mab  wyd  i  Rosser,  aer  pêr  heb  hyn ; 

Ac  ẃyr  i  Rosser  lle  Uanwer  Uyn  ; 

A  gorwyr  Rhosser,  gwâr  ynn  yth  gair, 

A  gosog  y  fair  âg  ysig  íỳn.  44 

Nac  ovna  vwa,  vab  gwrda  gwyn, 

Na  saeth  waed  atgordd,  na  saith,  yd  Watcyn ; 

Na  devod  Francod,  na  dyvyn,  na  thrais ; 

Na  Dug  o'r  Galais,  na  dager  gelyn.  43 

D'elyn  o  daw  ar  dalar, 

A  dwylaw  plad  y  delir; 

Dwg  aur  goler,  deg  wr  gwaladar ; 

Wrda  dedwydd,  air  dy  deudir.  52 

Troi'n  y  myd  oedd  trin  y  medr, 

A'th  droi'n  adwyth,  a'th  deir-neidr; 

Gynau  sidan,  gwin  a  scdr, 

Gwiwran  Edwart,  gorau  neidr  !  56 


38.  Caerlyn=C&er\.mn  ;  Caer  Llion 
ar  Wysg :  a  town  in  31oiimoutli- 
sliire,  standing  on  the  river  Usk. 
This  ^yas  the  site  of  ísca  Siluruni, 
the  principal  Ilonian  fortress  in  the 
conntry  of  tlie  Sihires.  It  was  here 
that  king  Arthur  had  his  residence  ; 
and  there  are  still  the  vestiges  of  an 
amphitheatre  on  the  l)anks  of  the 
Usk,  which  is  called  l)y  tlie  inhahit- 
ants,  King  Arthur's  Round  Tahle  : 
and  it  is  said  that  this  i^rince  insti- 
tuted  here  the  knights  of  the  round 
table. 

3î>.  ry  anrhaith.  Here  a  temi  of 
endeannent:  niy  good  sir ;  or,  my 
friend. 

40.  Moreiddig  Wyn,  an  abbrevi- 
ation  of  Hloreiddig  W'arwyn. 

4«.  A'rt  Duçi  o'r  Galais,  &c.  George 
duke  of  C'lareiice,  a  brother  of  Kd- 
ward  IV.  who  joined  the  eari  of 
Warwick  against  the  king.  (See  note, 
Doep.  I.  6.  line  ö.)   The  earl,  in  order 


to  secure  his  services,  gave  him  his 
eldest  daughter  in  marriage,  which 
was  solemnized  at  C'alais,  in  I4(>y, 
where  probably  he  remained  some- 
time  to  deliberate  with  his  father-in- 
law,  who  was  then  captain  of  Calais, 
011  the  best  and  safest  means  to  de- 
throne  the  king.  In  this  they  suc- 
ceeded  ;  and  Kdward  IV.  hád  to 
escape  for  his  life,  which  he  did  in 
a  Dutch  vessel  which  he  found  at 
Lynn  on  the  point  of  sailing.  But 
Edward's  bravery  and  determined  re- 
solution  found  means  of  returning, 
which  ended  in  his  being  reestablish- 
ed  on  his  throne.  Clarence,  on  Ed- 
w:u-d's  relanding,  having  been  recon- 
ciled  to  his  brotlier,  joined  him  with 
4,000  foUowers  ;  but  ^\'ar«  ick,  who 
could  not  be  induced  to  abandon  the 
house  of  Lancaster,  fell  at  tlie  battJe 
of  Barnet.  This  happeneii  in  the 
year  1471.  See  Turner's  History  of 
Lngland,  vol.  iii.  j))).  334 — 357. 


58  LEWIS  GLYN  COTHÍ. 

XVIII. 

SYR  WILIAM  HERBART. 


The  bard  nishing  in  medias  res  asks  how  it  was  that  the  dart  of  William 
was  not  broken  in  the  assauh  upon  Durham  ?  and  in  the  very  next  line  he 
exclaims,  IMay  the  spear  of  William  break  down  the  strong  wall  of  the 
city  and  the  five  towers  thereof !  Before  he  proceeds  any  farther,  he  acquaints 
iis  of  Herbert  being  a  descendant  of  Gwilym  ab  Jenkin  ;  and  congratulates 
all  Wales  on  having  such  a  hero.  He  styles  him  the  lover  of  truth — the 
prosperity  of  Wales — a  member  of  parliament — the  son  of  the  daughter  of 
Sir  David  Gam.  He  says  of  him  that  he  was  given  to  charity ;  and  that  he 
was  the  protector  of  the  weak,  and  the  terror  of  the  enemy.  He  then 
alludes  to  his  deeds  of  valoiir  in  the  north ;  and  also  speaks  of  his  triumph- 
ing  over  the  enemy  from  Dunster  Castle  to  Aber  Dâr.  He  compares  him 
to  Julius  Caìsar — to  Gwalchmai  ab  Gwyar ;  and  says  that,  when  he  was 
mounted  on  his  restless  charger,  his  countenance  was  all  fire,  and  his  eyes 
were  sparlding.  His  entire  accoutrement  also  became  glowing  ;  and  his  spear 
like  unto  the  lightning,  or  a  brilliant  flanie.  Here  the  bard  takes  a  review 
of  his  military  adherents — proves  the  right  of  Edward  to  the  throne — men- 
tions  their  complete  victoi-y  over  the  rebels  iu  the  north ;  and  ends  in  fiill 
praise  of  Herbert. 


Dart  arglwydd  Herbart  baham  na  thores 
Wrth  verthyru  Duram  ? 


XVIII.    An  ode  addi-essed  to  sir  tuted  chief  justice  of  North  Wales  for 

WiUiam  Herbert,   lord   of  Rhaglan,  hfe.     And   upon   the    27th  of  J\Iay, 

in  Monmouthshire.    He  was  the  first  J468,  he  was  advanced  to  the  title 

Cambro-Briton,  since  the  subjugation  of  earl   of  Pembi-oke.     Shortly  after 

of  Wales  by  Edward  I.  that  had  the  which   he    w&s,    chosen    one    of    the 

title  of  earl.     He  was  a  AFelshman  knight's  companions  of  the  most  no- 

by  birth,  language,  and  descent.    On  ble  order  of  the  garter. 

the  first  of  May,  1461,  he  obtained  His  arms,  per  pale  azure  and  gules, 

from  kiiig  Edward  IV.  a  grant  of  the  three  lions  rampant  argent.     Crest, 

offices  of  chief  justice  and  chamber-  a  wivern  with  wings  endorsed  vert, 

lain  of  South  Wales.     On  the  fourth  in  his  mouth  a  sinister  hand  couped 

of  November,  in  the  same  year,  he  at  the  ^íTÌst  gules. 

was  advanced  to  the  dignity  of  a  ba-  It  has  ah-eady  been  mentioned  that 

ron  ;  and  on  the  third  of  February,  Herbert   was    beheaded   at   Banbiuy 

1462,    he   obtained    a   grant   of   the  after  the  battle  at  Danesmore;    but 

castle,   town,  and  lordship   of  Pem-  there  are   two  other  facts  connected 

broke.    In  1463,  he  was  made  justice  with  the  battle,  the  mention  of  which 

in  the  county  of  Äíeirioneth,  in  North  should  not  be  omitted  :  namely,  that 

Wales;  and  in  1467  he  was  consti-  Herbert,  after  he  was  taken,  added 


Y  DOSPAllTH   I. 


59 


Tori  Caer,  a'i  pliump  tŵr  cam, 
Draw  a  wnel  dcrwen  Wiliani. 

Syr  Wiliam  lìerhart  ffzarsc7'  alwyn,  liardd 

Hil  Gwilym  ab  Siancyn  ; 

Syr  P'redur  dros  wyr  Prydyn, 

Syr  Cai  Hir  mewn  sirig  gwyn, 

Gwyn  ei  byd  Gwyndud  a'i  gwyr 
Gael  tadawg  i  gloi  Tewdwr ; 
Gael  Cymniro  a  garo'r  gwir, 
Gael  fyuu  i  Gymmru''n  gar. 


12 


Pond  da  vu  i  Gymmru,  IMon,  Gwent,  bedeirgwlad ; 

Bod  arglwydd  o  Barlymcnt? 

Bod  ei  arlwy  yn  nwy-Went? 

Bod  ei  wraidd  drwy'r  byd  aìì  rent  ?  \Q 

Rhentawl  bedyddiawl  yw'r  byd  iddo'n  llwyr, 

Yn  llaw''r  arglwydd  Gymmro; 

Y  brisg,  yn  mliob  pant  a  bro, 

Hyd  Ruvain  a  dyr  evo.  20 

Evo  yw''n  arglwydd  ;  a'i  vam  evo  oedd 
Yn  verch  Syr  Davydd  Gam  ; 


a  codicil  only  to  his  wilJ.  He  did 
not,  as  soine  assert,  niake  a  fresh 
wiU.  And  the  otiier  circunistance  to 
Ite  notieed  is,  tiiat  tlie  Itattle  toolc 
jilaee  on  tiie  Monday ;  and  tliat  ller- 
hert  and  liis  fellow-ca])tives  were  exe- 
cnted  on  the  M'ednesday.  This  ap- 
jiears  froni  a  poeni  by  Guttu  ülyu ; 
who  says, 

Dyu'  I.ltm  y  bu  waed  a  UatUì :— on 
the  Monday  there  was  blood  and 
shmfîluer. 

Aíarc/ioi)  a  las  ddt/w  Híerchur: — 
on  tlie  \\'ednesday  the  earl  was  exe- 
cnted. 

2.  Durain.  In  NovemlH>r,  14(J.'t, 
sir  M'iUiiun  attended  tlie  king  on  an 
e^pedition  to  the  north  for  the  re- 
ducing  of  those  castles  of  which  sonie 


of  the  Lancastrian  party  had  then 
possesseil  thenisehes.  In  tlie  follow- 
injí  inonth  the  king  was  stationetl  ai 
Diirliain. 

5.  Ctcrser  alwyn.,  "  a  grey  cliarger." 
Alwyn,  [al-f^vyn,]  very  white. 

(».  íiwilym  ab  S'uincyn.,  a  great- 
grandfatiier  to  sir  A\'illiain.  He  lived 
at  ÌVcrn  Ddu  \n  ."\Ionmoiiilishire. 

1>.  Gwyndud,  Nortli  \\'ales. 

14.  arylwydd  o  fìarlyment.  Sir 
M'illiam  was  tirst  snmmoniHÌ  to  at- 
teiid  ]iarlianient  ii|H)n  tlie  'JMih  of 
April,  14tJ2,  as  lord  Ileriiert  de 
Gower. 

21.  rt'i  vam  cvo  oetU,  &c.  "  His 
niother  was  the  danghter  of  sir  Da- 
vid  Gam."    See  t'cdigrcc. 


60  LEWIS  GLYN  COTHI. 

Yr  ail,  ei  dad  syr  Wiliam, 

A  wnai  iachâu  iawn  a  cham.  24 

Ni  âd  arnam  gam,  neu  ryw  gas,  ar  ol ; 

Syr  Wiham  ab  Tomas ; 

Nac  aur,  ^^^3^^  deyrnas  ; 

Ni  bu  lai  aur  yn  ei  blas.  28 

Rhai  a  gyrch  i'w  blas  val  at  Lasar, 

Rhai  a  eirch  ei  nawdd  ni  bo  rhywar, 

Rhai  i'r  tân  a  foan''  o  phâr  ddydd  ymwan ; 

Rhai  i  goed  a  redan'  rhag  ei  drydar.  32 

Gwnaeth  yn  Iorc  waedtir  o  weundir  âr, 

Gwnaeth  ar  ei  elyn  gnith  rhy  w  alar ; 

Gwyn  eu  byd  i  gyd  a  gâr  y  Cymmro, 

Gwae  nhwy  lle  rhoddo  evo  ei  vâr.  36 

Megis  plwyv  Arthur  a  Gwenhwyvar 

Y  troes  o  Went,  y  tir  seintwar ; 

Tri  hyd  traian  byd  yn  bedwar  cancylch 

A  droes  o'i  gylch  yn  dyrau  'sffwar.  40 

Yn  goetgae  y  gwnaeth  yr  holl  ddaear 
O  wengaer  Dwnster  hyd  Aber  Dâr ; 


27-  darnau^r  deyrnas,  the  coin  of  ster  in  Somersetshire.     The  lordship 

the  reahn.  oí'  Dunster  and  its  castle  were  once 

29.  val  at  Lasar,  "  some  seek  his  the   property   of    sir  James  Lnttrel, 

mansion,  Hke  persons  going  to  a  la-  who  for  siding  with  the  Lancastrians, 

zaretto,  to  obtain  his  chai-ity."  was  attainted  ;  and  his  whole  estate 

32.  rhag  ei  drydar.     The  name  of  was  bestowed  by  Edward  IV.  upon 

Herbert  carried  dread  witii  it  tiirough  Herbert.     The  earl  in  his  Hfe  time 

the  ranks  of  the  Lancastrian  forces  in  made  a  transfer  of  the  lordship  and 

Wales.  castle  of  Dunster  to  his  eldest  son 

40.  ?/?if/í/m?í 's^war.  Anallusion  to  M'^ilham,    upon    his    marriage    with 

sir  Wilham  ]iaving  improved  and  en-  Mary  Woodville,  sister  to  the  queen 

larged  Rhaglan  castle,  which  he  pos-  of  Edward  IV  ;  and  he  denominates 

sessed  through   the  marriage  of  his  him    in    his    last   will,   "  my  son  of 

father  sir  ^'^m.  ab  Thomas  with  his  Dunster." 

first  wife,  Elizabeth  Berkley.    Gwla-  Aber  Dàr,  a  village  in  Glamorgan- 

dus,  the  earl's  mother,  was  sir  Tho-  shire.     leuan   Ddu    ab    Davydd   ab 

mas's  second  wife.  Owain,  an  eminent  poet,  was  a  na- 

42.    O  wengaer  Dwnster,  "  Dun-  tive  of  Aber  Dâr. 
ster  castle ;"  now  the  town  of  Dun- 


Y  DOSPARTH  I.  61 

Adgae  y  moroecld  bu  Edgar  aniam, 

Adam,  Davydd  Gam  oedd  ei  gymmhar.  44 

Ev  a  droes  Alban  yn  dir  branar, 

Ev  a  dryV  Cymmry  at  wr  a'ii  câr ; 

A  vu'n  wyllt  a  wnaeth  ev  yn  wâr  â'i  ddart, 

Ev  a  wna  Herbart  ovn  â''i  hirbar.  48 

Ev  a  ddaeth  megys  Siwlius  Sisar 

Heibiaw  â  gwayw  Gwalchmai  ab  Gwyar; 

A'i  ysgwyd  a  wnaeth  oer  wasgar  ar  Drent, 

A^'i  varch  byw  o  Went,  a'i  vraich  a'i  bâr.  52 

A'i  wyneb  yn  dân  ar  varch  anwar, 

A''i  olwg  mawrwych  val  dig  marwar ; 

A'i  fon,  a'i  ddwyvron,  a'i  ddâr,  a'i  saled, 

A'i  wayw  yn  Ihiched,  neu  yn  dân  llachar.  56 

A'i  ystal  yn  cadw  maes  a  thalar, 

A'i  stondart  vreithwen  wrth  dalcen  dâr; 

A'i  wyr  a'i  weywyr  i  ar  Gil  Bebyll, 

A'i  weilch  a'i  esgyll  ar  Lech  Ysgar.  60 

I'r  cwmpas  ydd  â,  yr  aeth,  Baldasar 

A''i  lu  o  áliwn  cyn  gẃyl  Ilar ; 

I  gyrchu  y  groes  o  garchar  a  gwart, 

Ev  a  â  Edwart,  ev  í{'\  adar.  64 

Ei  adar  a'i  wyr  o  vewn  y  drin 

A  oresgynodd  â''i  ros  gwynion  ; 

A''i  lew  yn  aros  wrth  bob  rhosyn, 

A''i  wyr  a'i  vilwyr  a  oedd  viliwn.  68 


43.  Edgar,  a  Saxon  Iting,  who  was  enil^ers." 

consecratêd  with  great  pomp  at  Bath  55.  saled,  salet,  or  salade  ;  a  sktil]. 

in  tlie  year  1)73.  cap.     Tlie  siniplest,  <>r  original   hel- 

44.  Adam,  an  ancestor  of  Herbert.  met,  withoiit  a  vis<)r  over  the  face. 
Dugdale^s  Baronaye.  5Í).  Cil  Bebyll,  <>r  t'il  y  Retiyll,  a 

.'»0.  CiH'alchmai  ab   Gtryar,  one  of  parish    near    S'eath    in    (ìlamorgan. 

king  Arthnr's  generals.  shire. 

5 1 .  Trent,  tlie  river  Trent.  6(>.  à'i  roa  gwffnion,  the  white  roae 

52.  aig  marrcar,  "  ihe  glowing  of  of  V«>rk. 


62  LEWIS  GLYN  COTHI. 

A'i  Yarwniaid  at  Edwart  vrenin, 

A'i  ieirll  a'i  ddugiaid,  eraiU  ddigon  ; 

Deuddeg  archesgob  yn  un  dyddyn, 

Deg  cant  bwa  aur,  deucant  Barwn.  "ji 

Ac  o  Wladus  Ddu  un  o  egin, 

Yw  llewpart  Rhisiart  trwyY  ddaiar  hon ; 

Un  o  vlaen  Brytaen,  a'i  choed  a'i  bryn, 

Un  o  vueilgyrn  yr  hen  Vaelgwn.  TQ 

O  Rosser  Mortimerj  rhoes  dalm  o  win, 
O  wirvaeth  Edwart  Caer  yn  Arvon  ; 
O  Syr  Lionel ;  o  Ly welyn, 

Y  daw  o  rwndwal  lorwerth  Drwyndwn.  80 

Edwart  a  Herbart  fordd  y  mae  hin, 
A  geidw'r  gwyr  oll  gyda*'r  goron  ; 
Ac  yn  lle  Edwart,  genau  Ilwydwyn, 

Y  mae  i  Herbart  roddi  pardwn.  84 

Ac  anadl  Herbart,  myn  delw  Gynin  ! 

Yr  oedd  y'nghevn  y  nordd  anghyviavvn  ; 

A  baner  â  llew'n  tori  newyn, 

A  gwaith  a  baner  ac  wyth  benwn.  88 

74.  llewpart  Rhisiart,  "  the  leopard  died  in  1240.    He  was  man-ied  twice; 

of  Richard  ;"  namely,  Richard  duke  and  his  second  wife  was  Joan,  sister 

of  Gloucester.  to  king  Henry  III. 

76.   yr   hen    Vaelgivn,    Maelgwn,  84.  Y  mae  i  Herbard,  &c.    An  al- 

son  of  Owain  Gwynedd.  hision    to   Herbert's   obtaining   from 

77>    O  Rosser  Mortimer,  "  Roger  Edward  IV.  the  pardon  of  David  ab 

ölortimer,"  earl  of  March,  born   at  Einion,  who   had    bravely   defended 

Usk,  in  1384.    From  line  77 — 80,  the  Harlech    castle  ;    for   when    Herbert 

bardtracesthepedigreeof  Edward  IV.  summoned  the  garrison  to  surrender, 

proving  his  right  to  the  throne.  he  made  this  memorable  reply ;  "  í 

78.  Ediuart,  Edward,  the  first  have  kept  a  castle  in  France  so  long 
prince  of  Wales  born  in  Caemarvon  that  all  the  old  women  in  AVales 
castle.  talked    about   me ;    and  I  wiU  keep 

79.  Syr  Lionel,  Lionel  duke  of  this  castle  of  Harlech  so  long  that  all 
Clarence,  the  third  son  of  Ed-  the  old  women  in  France  shall  talk 
ward  III.  of  me."     He   was   however    at    last 

o  Lywelyn,  Llywelyn  ab  lorwerth  compelled  to  surrender. 

Drwyndwn,  who  succeeded  his  uncle  85.  Cynin,  son  of  Brychan,  a  saint 

David  ab  Owen  Gwynedd,  as  piince  who  lived  in  the  middle  of  the  fifth 

of  Wales  ;  and  held  its  sovereignty,  centnry.     There  is  a  church  in  Caer- 

with  great  abihty,  against  both  Eng-  marthenshire  dedicated  to  him. 
hsh  and  Normans,  for  46  years ;  and 


Y   DOSPARTH   I.  63 

A  lladcUa  ar  gaith  val  lladd  eithin, 

A  lluyddwyr  Gwent  yn  lly  wyddion  ; 

A  Uew  ieuanc  Gwilym  ab  Siancyn 

Yn  llywiaw  gwyr  lorc  ar  y  naiU  grwn.  92 

A  chynneddv  Wiliam  mewn  i/stamin, 

Achub  y  meusydd  i  ar  wychion  ; 

A  chynnal  gavael  Oswy  aelwyn, 

A  chwe*'  naw  gwaedtir  a  chan'  gitwn.  96 

A  chogau  allan  gyda  chegin, 

A  chwegwyr  a  mil  yn  dorchogion  ; 

A  chwe  mil  arvawg  yn  eu  dilyn, 

A  chaneuau  clêr  a  chan'  clariwn.  100 

Edwart  goncwerwr,  yn  lle  Edwin  , 

Yw  Siwlius  Sisar  dros  lu  Saison  ; 

Herbart  sy  wrawl,  ar  varch  alwyn, 

Yn  mesur  Cymmru  â'i  gommisîicn.  104 

Siarlmaen  yw  Edwart,  myn  bcdd  Martin  î 

Rhülant  yw  Herbart  y  rhai  haelion  ; 

Arthur  y  w  Edwart  val  y  perthyn, 

Gwalchmai  yw  Herbart,  a'r  dart  yn  dwn.  108 

Arddwrn  yw  Hcrbart  i  Gaervyrddin, 

Llaw  yw  a  bwyall  i  GaerlMon  ; 

Bwa  yw  a  roed  drwy  holl  Brydyn, 

A  sythwayw  o  Went  drwy  South  Hantwn.  112 


89.  caith,    (pl.  of  cacth)  captires;  t>T.    llis  festiral  is  kept  on  4th  Oct. 
prisoners  of  war.  104.    Yn  mesur  Cymmru^  &,c.     î«ir 

93.  ystamin.    This   word,  judginjî  William   was   a[i}M>inted  govemor  of 

froni  the  context,  is  a  ctnrupiion  «>f  \\'ales  hy  Edward  IV. 
stdrming.     J/ctrn  ^j/ami/i,  in  an  open  10,'».  myn  U'dd   Äfartin!    "  By  St. 

att<tck.  Martin's  i;n»vc  !" 

95.  Osiry,  n  Saxon  king,  son  and  l.(!.    HhulanL,    a    tenn    Imrrowed 

succt'ssor   of   Oswiild.      He    avenge<l  from    the    runianoe  of   Rolaudo  Fu- 

his  father's  deaüi,  and  subdued   Uie  rioso. 
Menians.  112.  South  IlatUwn,  ihe  t<Mvn   of 

101.  Edicin,  saint,  king  and  mar-  S<ìuthampton. 


G4  LEWIS  GLYN  COTHI. 

Llawes  yw  am  vraich  y  Gorllewin, 

L,lew  yw  a  grifwnt  i  Gaerllion ; 

Llugorn  y w  a  glaiv  Lloegr  wen,  a'i  glyw ; 

Lluryg  yw  i  AVent,  a'i  lloer  a'i  gwn.  116 

Unpost  ac  unpen,  val  Custenin, 

Yw  ev  ar  chweugant  o  varchogion ; 

Un  cae  o  winwydd  am  naw  cannyn, 

Un  gorsìet  o  aur  am  naw  garsiwn.  120 

Un  cledd,  un  bwcled  i'r  cyfredin, 

Un  claìm  i'r  gyvraith  oV  heniaith  hon ; 

Unclust  holl  Gymmru'n  y  Gwindy  gwyn, 

Unclo'r  hing  Edwart  yw'r  Herbart  hwn.  124 


1 1 7-    Custenin,    Constantine    the  the  cuirass. 

Great.  garsiwn,  a  garison. 

120.  corsiet,  a  gorget;   a  piece  of  123.  Gwindy  gwyn,  the  residence 

armour   worn   roiuid   the    neck   be-  of  sir  WiUiara,  in  the  Strand,  Lon- 

tween  the  selade,  or  skull-cap,  and  don. 


Y  DOSPAETH  I. 


65 


XIX 

I  SVR   RHISIART   IIERBART. 


NoTHiNa  seems  to  please  our  bard  more  tban  to  enjoy  a  good  entertain' 
ment;  and  it  may  l>c  said  of  him  as  Ilorace  says  of  Cato : 
"  Narratur  et  prisci  Catonis 
Sa'pe  niero  caliiisse  virtus." 
According  to  his  account,  sir  Richard  kept  an  excellent  ho»ise.  In  it  there 
was  no  lack  of  any  tliing  that  a  man  could  wish  for.  And  with  res])eit  t<í 
BÌr  Richard  himself,  he  is  descril>ed  as  being  the  soul  of  the  \Wlsh  nation,  tliat 
as  a  warrior  no  one  could  surpass  him.  The  bard  then  gives  a  des<'riptiün  of 
sir  Richard's  coat  of  arms  ;  and  as  one  enamoured  with  the  hospitality  he 
had  received,  he  must  needs  introduce  ns  into  sir  Richard's  mansion  ;  and 
tell  us  what  sort  of  an  establishment  he  kept.  After  doing  this,  he  tells  us 
of  sir  Richard's  loyalty  to  king  Edward;  whom  he  compares,  as  to  stature, 
to  Saul  king  of  Israel.  And  Iie  assures  us  that  Edward  would  goveni  tlie 
kingd()m  well ;  and  that  Ireland,  and  the  north  of  England,  had  ackuow. 
letlge«l  his  authority.  Ile  then  expresses  a  wish  that  not  only  Scotland,  but 
also  Italy,  and  even  the  Turkish  empire,  might  sptf<lily  be  subject  to  him. 
The  bard  having  thus  imbibed  the  spirìt  of  a  crusader  ends  his  poem  accord- 
ingly. 


Gwu  yw  syr  Risiart,  ac  a  ry  ci  win  ; 
Enaid  cencdl  Gymniry  ! 


XIX.  An  ode  addressed  lo  sir 
Aìchard  IIerl>ert,  knt.  Tliis  poem 
niust  have  Ihm'U  written  sonie  tinie 
hetween  the  yeare  14(il  aiui  14(iy. 

Sir  Ricluird  whs  tlie  se<'i>iid  s<>n  of 
RÌr  \\'illiam  ab  Thoinjis  of  Rhiiglaii, 
by  (ìwludu^s,  daugliter  of  sir  I)avid 
(rain.  Ile  was  aii  Anakiiu  in  sta- 
tiire,  aiid  accordiiij^ly  he  was  knowu 
{as  has  In'en  already  oi>serve«l  in  a 
note,  Dosp.  I.  1.)  ainoiig  the  \\'t>lsh 
hy  tbe  nanie  of  Syr  Risiart  llarbart 
Ai'r,  or  the  tall.  Jle  niarriitl  ."Mar- 
garet  daiighter  of  Thoinas  Grufydd 
ab  Nicliolas,  who  wiui  shrin  at  the 
battlf  of  I'eiinal.  Slii'  was  sister  of 
sir  Rice  al)  Tiioinas,  kniglit  of  tlie 
garter.  Sir  Richartl  resided  chietly 
at  C'tKill>riH>k,  near  Al>ergaveiiiiy,  in 
Mttnniouthshire.    lle  was  a  ]>owerful 


assistant  to  his  brother,  the  earl  i>f 
Penil>ri>ke,  in  subdiiìi^^r  tbe  I<ancas- 
triaii  factions  in  Nortli  W'ales,  anri 
in  olher  parts  of  the  kiiigii))in.  In 
14(JR,  ihe  earl  of  Pembn>ke,  ihrn 
lord  IIert>ert  de(tower;  sir  Ricbanl 
llfrÌH'rt,  sir  Roger  \'aiii;lian.  Johii 
Milewater,  es<j.,  John  Herl>ert,  aiid 
Tlionias  .Morgaii,  were,  by  letlí'ra 
])atei)t,  (dateil  July  •(,)  c<>iistituted  by 
thf  king  to  l<e  his  justices,  to  retluce 
Ni>itii  \V'ales  to  subjection — to  j);ir- 
doii  such  as  returiied  to  tlieir  alle- 
giance — aiMl  to  puiiisli  ihe  retnutory. 
Ilarleih  ca.stle  was  ihe  Mrongbnld  of 
thf  Ijaiicastriaiis,  at  this  linie,  iii 
Norlh  \\'ales ;  aii<i  tlie  la.st  j>Lice  in 
the  kingil(nn  tliat  hfld  oiit  for  tlie 
hoiise  of  I«aiic;>ster.  It  was  ditiiirult 
i)f  accesi» ;  for  llie  Vorkists,  in  order 


66 


LEWIS  GLYN  COTHI. 


Ni  aned  cynt,  na  chwedy, 
larll,  na  Dug,  mor  llawn  ei  dŷ. 

Nid  llai  yn  ei  dai,  deuent  pan  vynon*, 
Nog  yn  nhai  Armon,  nog  yn  Nherment ; 
Nid  llai  no  deng-môr  ei  dent,  na'i  drysor ; 
Nid  llai  no  Winsor  ei  'stôr,  na'i  'stent. 

Nid  gwell  un  ei  lun  o  Linwent  i  'Spaen  ; 
Ni  bu  yn  Ahnaen  neb  un  eVment ; 
Ni  chaem  ei  gyvry w  yn  mhaement  y  Pab ; 
Ni  bu  yr  eilmab  yn  ei  BarTment. 

Ni  bu  vwy  mordwy  yn  mawrdent  y  môr; 
Ni  bu  vwy  Sain  Sior ;  nac  Ivor  Gwent ; 
Nid  da  ar  gwrser  ond  dwy-Went  unben  ; 
Nid  prafach  onen  cadben  gwyr  Cent. 

Nid  dewrach  cannwr,  anturient  Frytaen  ; 
Nid  llymach  blaen  draen  hyd  avon  Drent ; 


12 


16 


to  attack  it,  in  which  they  siicceeded, 
had  to  pass  over  the  rugged  dehles  of 
Drws  Ardudwy,  a  task  arduous  to  be 
accomplished ;  aiid  which,  as  a  cele- 
brated  antiquarian  observes,  could  be 
inferior  only  to  the  passage  of  Anni- 
bal  over  the  Alps.  The  siege  of  Har- 
lech  castle  viras  conducted  under  the 
direction  of  sir  Richard  Herbert, 
whilst  his  brother  Wilham  (after- 
wards  earl  of  Pembroke)  was  en- 
gaged  in  subduing  the  Lancastrians 
among  the  Snowdonian  recesses,  and 
in  the  isle  of  Anglesea.  The  earl,  it 
is  said,  committed  great  ravages  on 
this  occasion  ;  and,  among  otlier  acts 
of  cruelty,  he  caused  every  mansion 
which  belonged  to  a  Lancastrian  to 
be  burnt  to  tlie  ground. 

Now,  although  it  would  be  with- 
out  the  province  of  a  note  to  enter 
more  largely  into  the  history  of  the 
two  brothers ;  yet  the  foUowing  anec- 
dote,  preserved  in  the  family  of  lord 
Herbert  of  Chirbury,  of  a  conversa- 
tion  which  took  place  between  them 
just   befoi'e   the  battle   of  Banbury, 


may  not  be  irrelevant  here.  The 
earí,  in  reviewing  his  army,  came 
up  to  his  brother,  and  found  him, 
with  a  grave  countenance,  leaning 
upon  his  poleaxe.  And  he  said  to 
him,  "  What  makes  thee  assume 
that  position,  and  that  forlorn  vi- 
sage  ?  Art  thou  fatigued  ?  or  art 
thou  afraid  ?"  Sir  Richard  replied, 
"  I  am  not  afraid,  brother ;  and  that 
you  will  see  anon  ;  but  I  cannot  help 
thinking'  of  the  old  woman  in  Angle- 
sey,  who,  in  counting  her  woollen 
beads,  cursed  you  for  every  bead 
she  counted,  because  you  refused  to 
spare  the  life  of  one  of  her  seven 
sons  condemned  to  the  gibbet  for  be- 
ing  Lancastrians." 

There  is  an  elegy  on  sir  Richard 
by  leuan  Deulwyn. 

fi.  Armon,  St.  Garmon,  or  St.  Ger- 
main,  one  of  the  most  distinguished 
of  the  British  saints,  to  whom  three 
churches  in  Denbighshire  and  one 
in  C'aeruarvonshire  have  been  dedi- 
cated. 

yn  Nlierment,  at  a  tournament. 


Y  DOSPAETH  I.  67 

Nid  av  o'i  neuadd,  nac  o'i  dent  sidan  ; 

Yni  elwyv  dan  van  o'r  vonwent,  20 

Monwent  a  chysegr  i  bob  maner, 

Yw  tai  syr  Risiart  Ile  i'n  trwsier  ; 

Ev  a  ẃyr  proviad  val  ei  bader ; 

ProYÌadau  ceinciau  Wiliam  Concwcr.  24 

Yn  nliâl  gwe  syndal  Alexander 

Ei  un  llew  a  ^u'n  ynniil  llawer; 

Mac  i  s^T  Risiart,  yn  dri  chwarter, 

Lewod  i  orvod  yn  un  arver ;  28 

Mae  trillew  arian  yn  ei  vaner, 

Tri  rarnpawnt  ar  lawnt  wrth  rcol  R ; 

Dyrneidiau  saethau,  rivediV  ser, 

Yw  ei  vaedys  ev  wedi  saver.  32 

Arwyddion  sythion  ynt,  pan  saether, 

Y  dely  evo  ystod  01iver  ; 

Privlys  syr  Risiart  sy  un  sìarter 

A  phrivlys  Arthur  am  win  pur  pêr ;  36 

Llys  urddawl,  nevawl,  llc  hael  nivcr ; 

Lle  galawnt  gwyr  Uys,  ieirll  y  gwelcr  ; 

Llc  serchawg  swyddawg  pan  orsedder  ; 

Lle  da  moes  eisocs  porthawr,  nsicr;  40 

20.  Vni  eltct/ì}  =hyd    oni    ehvyv  :  18.)  lieing  ihe  arms  of  the  Herherts. 
until  I  go.  ;{().  „.r/h  rcuì  R  or  ICR.     .\n  alhi- 

21.  »nrt;i<»r  =  niaena\vr;  a  inanor :  sion  to  the  colour  of  tlie  fieW  on  the 
a  nolile  sort  of  fee  anciently  fíranted  sliield,  which  was  fiitles,  or  red,  and 
to  Iiarons,  by  wluim  it  was  let  out  to  fonnerly  distinpuisíie*!  hy  theletter  R, 
tenaiits  for  certain  services  to  l»e  ]ii'r-  now  hy  iierjHMidicular  hät<lu'd  lines. 
formed,  and  |iart  resened  for  the  use  'M.  ni/rneidian  xaelhau:  an  allu- 
of  the  lord's  faniiiy,  with  jurisdiction  sion  to  the  bundles  of  arrows  sur- 
over  his  tenants  for  their  farins.  The  inounting  tlie  crest,  which  are  fítund 
whole  was  aiuiently  called  a  lonhhip,  in  soine  of  the  Ilerbert  anus. 

or   barony,   wheiice    the    terin    coiirt  32.  ei  vacdijs,  "  his  l>adg-es  of  ho- 

baron.  nour." 

2:{.  Ev  n  li'yr  provia(i,  &c.  that  is,  ;{ 1.  Oliver,  the  01iver  of  Romance. 

he  knows  how  to  trj',  and  marshal,  40.    usier  =  an    usher  :    an    officer 

his  troops.  who  wait8  on   a  ladv,  or  person   of 

2Í>.  Aíae  triUew,  &c.    Three  lions  «luality. 
rampant,  &c.    (see  note  to  Dosp.  I. 

F  2 


68  LEWIS  GLYN  COTHI, 

Lle  llawen  pob  rhai  pob  dyw  Gwener; 

Lle  cav  tros  auav  waith  tri  sewer; 

Lle  na  chwsg  a  ddêi  parth  ar  seler; 

Lle  cair  gwin  Gasgwin  yni  gysger.  44 

Cysgu'r  oedd  Gymmru,  medd  sawl  a''i  gẃyl, 

Yn  hir  heb  vlaenor  vai  rhagorawl ; 

Syr  Risiart  Herbart  y w'r  iawn  a'r  tâl ; 

Dinevwr  Dewdwr  iddo  y  dêl.  48 

RheoH  llawer  ar  iawn  gweryl, 

Y  mae  i  Edwart  yn  ammodawl ; 

Gwr  yw  i  Edwart  sy  gâr  Idwal ; 

Herbart  ac  Edwart,  Mair  i'w  gadael !  52 

Brenin,  a''i  werin  yn  ei  eryl, 

Yw'r  brenin  Edwart,  Gymmro  breiniawl ; 

Edwart  bedwerydd  saethydd ;  king  Saul ; 

A  reola  ynys ;  hil  syr  Liwnel !  56 

Ac  iddo  y  mae  tir  y  Gwyddyl, 

A  thir  holl  Brydyn  yn  Uythyrawl ; 

E  dry  i  Edwart  wlad  yr  Idal, 

A'r  Alban  i  wart  Edwart  a  êl.  ÖO 

Gwr  yw'n  chware'r  dis  am  wlad  Sisyl, 

Gwr  a  vyn  y  groesdeg  Ruveiniawl ; 

Gwr  a  ddaw,  vedd  Grist  I   â'r  gwir  ddial, 

Gwr  a  ynnill  pen  Sawden  a'i  sel.  64 

Insel  i  Edwart  yn  nghwnseloedd, 
Draw  yw  syr  Risiart  dros  yr  oesoedd  ; 


42.  seîwr=hulydd  bwdd :  an  of-  Sir  Richard's  wife  was  of  the  Dine- 

ficer  who  comes  in  before  the  meat  vawr  family. 

to  the  table  of  a  king,  or  a  nobleman,  56.    Syr  Lionel:    Lionel  duke  of 

and  places  it.  Clarence,  third   son  of  Edward  IIL 

44.  .9wi/t  G«S9eüm  =  Gasgony  wine.  Ou    this    descent,    Richard    duke  of 

48,  Dinemw  Dewdwr,  &c.     "  JMay  Gloucester,  and  his  son  Edward  IV,, 

the  generalship  come  to  the  lot  of  the  laid  their  claim  to  the  throne, 

Tewdwr  of  Dinevawr."     Tewdwr,  a,  64.  Sawden  =  the  snlta.n. 
chieftain ;  here  a  term  of  comphment. 


Y  DOSPARTH  I.  69 

A""!  vilwr,  yn  mlaen  rhyveloedd  anghred, 

A  dry  yn  cgored  yr  hen  gaeroedd.  68 

Dan  ei  glo  Edwart  dwyn  y  gwladoedd 
A  wna,  hyd  Ruvain  a'r  hen  dreyoedd; 
Edwart  a  geidw  cymmydoedd  Africa ; 
Europa;  Asia;  a'r  ynysoedd.  72 

Ev  â  i  Edwart  yr  hoU  yydoedd, 

Llywied  syr  Risiart  y  galluoedd  ; 

Navarre,  Aragon,  dan  nc^oedd  Yspacn  ; 

E  gryn  yr  Ahnaen  rhag  blaen  eu  blocdd.  76 

Y  vàl  o  losphat,  ev  a'i  vilocdd, 
A  dry  i  Edwart  yn  ystrydocdd  ; 

Y  tarw  cyrn  euraid  o'r  tiroedd,  yn  v'oes, 

A  ynnill  y  groes;  ovn  Llocgr  a  ocdd.  80 

Dygen'  o  Gymmru  ill  dau  luoedd, 

Doen'  i  vron  Babilon  a'r  holl  bobloedd ; 

Deuen''  i  Vcthlc'm  iU  deuoedd,  \t  gaer ; 

I  drwsiaw  ci  maer  dros  y  moroedd.  84 

Syr  Risiart  Herbart  val  Rolant  oedd, 

Syr  Risiart  â'i  ddart,  raab  arglwydd  oedd ; 

Syr  Risiart  o'i  wart  ocdd  yn  lladd  Saison, 

Salmon  yn  troi  'mron  y  trimor  ocdd.  88 


77.  Y  vál  0  Josphat  =  the  valley  of     mon  he  was  that  could  perforra  such 
Jehoshaphat.  wonderful  feats,  as  to  he  ahle  almost 

Ö8.  Salmon  yn  íroi,  &.C.  "  A  8o1ü-      lo  stem  the  tides  of  the  three  seas." 


Fîi 


70  LEWIS  GLYK   COTHI. 


XX. 


I  RISIART  HERBART,  CEIDWAD  CASTELL 
ABERYSTWYTH. 


The  bard  addresses  Hei-bert  as  a  captain  who  ranked  liîgb,  and  as  one 
who  possessed  a  generous  disposition.  He  attributes  to  him  the  good  quaHties 
of  his  noble-minded  ancestor — GrifBth  ab  Nicholas.  After  this  he  aliudes  to 
the  distracted  state  of  the  country,  and  urges  the  necessitj'  of  Herbert's  ren- 
dering  assistance  in  aHapng  the  disturbances,  as  his  father  sir  Richard  was 
wont  to  do. 


Cadben  a  adwaen  ydwyt, 

Croes  naid  ar  gadbeniaid  wyt. 

Y  meistr  Risiart  Herbart  hir, 

Hil  Edwin  ;  hil  Elidir  ;  4 

Is  Ystwyth  megys  Ustus 

Wyd  ;  ac  un  Uew  deugain  llys. 

Uch  Ystwyth,  caer  a  Chastell ; 

A  swyddau  uwch  y  sydd  well.  8 

A  roist  yn  Aberystwyth, 

Eto  y  bydd  yt  ei  bwyth ; 

A  roddi  i  Gymmry,  ar  gylch, 

Llu'r  Deau  yn  llwyr  a'i  diylch  :  12 

A  yynych  yn  y  vaenawr 

A  gai  o'r  meirch,  a'r  gair  mawr. 


XX.    Addressed  to  Richard  Her-  Naid  in   Dr.  W.   O.  Pughe's  Dict. 

bert,  esq.   of  Aberystwyth  castle,   in  According  to  the  above  definition  of 

the  reign  of   Henry  VII.      He  was  the  word,  the  meaning  of  the  sen- 

the  second  son  of  sir  Richard  Her-  tence  raay  be  that  Herbert  was  looked 

bert,  the  subject  of  poem,  Dosp.  1.19.  up  to  by  his  subalterns  as  their  safe- 

The  Richard  Herbert  here  mentioned  guanl.     Dr.  Davies  in  his  Dict.  says, 

was  knighted  by  Henry  VIII,  about  that  "  croes  naid  was  a  part  of  our 

the  year  1510,  and  received  a  grant  Saviour's  cross  ^íhich  was  carried  be- 

of  Montgomer)'   castle    and    its   de-  fore  the  prince  of  Wales." 
pendencies.  14.  gair  maier,  a  great  name:  ap- 

2  Croes  naid,  cross  of  refuge.     See  plause. 


Y  UOSPARTII   I.  71 

Rhól  Grufydd  ab  Nicolas 

I'ch  a  rocd  ;  a'i  awch  a'i  ras;  l6 

A'^i  ddwrn  byw  i  ddyrnu  byd, 

Ac  â  darn  o'i  gadornyd. 

Rhoi  a  wnai,  yn  nhair  ncuadd, 

I  bob  gwr;  aur  i  bob  gradd.  20 

Rhoi  barn  velly  bu  arnav 

Ar  y  víln  glêr  a  vu"n  glav. 

A'th  dad  oedd  varchog  cadarn 

A'ni  curai  byth  ani  roi  barn  ;  24 

A  chwithau,  rhwng  banau'r  l)yd, 

A'm  rhÌY  i'm  heuraw  hevyd. 

O'th  vwnai,  val  treth  Vanaw, 

Mac  hôb  oll  yn  nihob  llaw ;  2tì 

ü'th  hcnaur,  val  treth  ynys, 

Eto  mae  punt  yn  mhob  bys. 

O'th  wisgocdd,  cr  na  thcsgais, 

Mae"'m  ynau  pän ;  mac'm  naw  pais.  32 

Meistr  Risiart  moes  dy  reswm  j 

Mac  by  wyd  trist ;  mac  byd  trwm  ; 

Meibion  a  gwcision  oedd  gaeth, 

Myned  wcithion  maent  wacthwaeth.  3Ö 

Syr  Risiart  Ilcrbart,  cich  tad, 

A  wnai  cstwng  anwastad  ; 

Dy  gledd  acd  i  gladdu  wyth, 

Dan  cstwnw  trwlad  anvstwvth.  40 

Dan  dy  dad  y  gwclad  gynt, 

(A  thrwyddcd  d'cwythr  (x;ddynt) 

Dwy  Wyncdd  wlad,  vn  ddwy  lys, 

Dcau  buarth  ;  dwy  Bowys.  44 

Danat  tithau  doent  weithian, 

A  daiar  \Vcnt  vo  dy  ran. 

GrìiJ'ijdil^  val  gwarc  '^cfin, 

Nìclus  hcb  cncil  á'i  sin  ;  48 


1:1.   Iilh',l  C.nifndd  nh  A'ií-o/d.s  that  .32.    Mac'm  tftuiu   pân,   "  I   l»ave 

is,  of  tlu'  liiu'  nt"  (íritlìlh  ali  Nichohiîi.  p)wiis  iniuli'  oi  tur." 
His  fathtT  riir  Hichani  MerÌHTt  inur-  4-2.  irnrythr,  "  tliy  uncl.',"  iiamdy, 

rie«l  .Marjfan-i,  iiaiii;iu«T  of  Thonias,  M'iiham  Herheri,  t«rl  of  Pembroice. 
son  of  (trithth  ah  Nicholas.  47.  ir/»/i=olfing. 

f4 


12  LEWIS  GLYN  COTHI. 

Bran  Grufydd  oedd  gigyran  gadr, 

Brain  Urien  un  bryn  aradr ; 

Vo  wna'r  vran  a'r  vaner  vraith, 

I  vrig  Havren  vwrw  cyvraith,  52 

Bran  vyw  wyt  ger  bron  y  vainc  ; 

Barwn  nawosgl  brain  ieuainc ; 

Growndrüal,  a  grisial  holl  gred, 

Ryw  sythvaen  Harri  seilhved.  5ö 

Mae't  lew  dewr  iawn  ;  mae't  law  drom  ; 

Meistr  Risiart  nioes  hi  drosom. 

Wyth  ynys  a'th  ddewiniawdd, 

Wyr  Domas  Nic'las  !  dy  nawdd.  6o 

Braich  a  dart  Herbart  wyt  ti, 

Bàr  dwy-Went,  a  bro  Dywi; 

Un  wyneb  y  wen  ynys, 

Einioes  hir  yt ;  nai  Syr  Rhys  !  64 


49.  Bran  Gnifydd  oedd  gigwan,      the    Dinevwr    family    from     Urien 
&c.    Ciírrran =raven;    the  crest  of     Rheged. 


Y  DOSPARTH  I,  73 

XXL 

AWDL  I  WILIAM  WCHAN,  CWNSTABL  ABERVSTWVTIi. 


Tiiis  ode  Ì8  in  praise  of  WiIIiam  Yaughan,  constable  of  Aberyst«yth 
castle ;  and  the  bard  says  that,  whilst  defended  liy  \'auglian,  it  would  prove 
imprcgnable ;  on  wliich  aecount  he  is  desirous  that  eulogistic  strains  in  praise 
of  Y'aughan  should  j)our  in  from  all  quarters.  He  speaJcs  of  \'aughan  as  a 
warrior,  as  a  skilful  harpist,  and  an  admirer  of  poetry.  After  this,  he  again 
celebrates  Y'aughan  as  an  able  warrior. 


Caer  Ystwyth  dylwyth  a  saiv  dân  beunydd, 

Baner  Wiliam  Vychan ; 

Cadben  yn  cau  ar  draian 

Cynimru  yw  oll  rliag  cam  ran.  4 

Caneuau  holl  Deau  vlodeuyn  à.  êl, 

I  Wiliam  ab  Gwatcyn; 

llhwng  y  Nordd  a  Brodorddyn, 

Rhwng  Cent  a  Gwent,  a'r  Tẃr  Gvvyn.  8 

Duw  gwyn  a'i  gad  ynn  i  gyd,  am  ei  ddäed, 

I  ddeuoed  Davydd  Gam ; 

DeuíK'd  vyth  ei  dad,  a'i  vam, 

A  dalo  Duw  i  Wiham.  12 

Wiliam  gân  delyn,  evo  cerdd  a  vyn, 

Am  hyn  ei  ddilyn  a  vcddyhais ; 

Av  yn  ngwydd  cannyn  iddo  a  wyddyn' 

Cael  brigyn  gwin  gwyn  am  a  genais.  lò 


XXI.  Anodeaddressed  toA\'ilIiimi  built   by    Gilbert  îStrongl»ow   earl   of 

\'aughnn,  oonstable  of  Aberystwyth  Strygill,    in    the    reigii    of   Henr^-   I. 

nistle,  and  niayor  of  the  town  in  the  St>e    an    account   of   lN>tIi    rastles    in 

reign  of   Hdwanl    1\'.      He   was   the  3Ievrick's  Hist.  of  t'aniigansliire. 
sonof  Waikin\'aughan,  estj.  of  Bred-  l'.i.  gán  =  H  gi'in  =a  chwareua. 

wanline.  Ui.  l'riffyrt  ffwin  ffiryny  *■*  árst  rate 

1.  í'tuT  ì'sltci/lh.     The  i'astles  of  whit«  wine." 
Aberystwyth     and     Cilgerran    were 


74  LEWIS  GLYN  COTHI. 

Y  gwr  mewn  tŵr  gwyn,  a*i  guras  glaswyn, 

A  gway w  a  erlyn  ysdât  Gwrlais ; 

Wiliam  a  elwyn'  Peredur  Prydyn, 

A''i  ìemyn  â*u  fỳn,  pob  un  a  phais.  20 

Ysgivìer  terwyn,  o  urddawl  gruddwyn, 

A  vyn  roddi  llyn  ym  er  vy  llais ; 

Aur  a  wisg  ar  wỳn,  ac  ariant  gorwyn, 

A'r  gwyn,  a'r  melyn,  ni  châr  malais.  24 

Ei  vraich  ev  ar  vryn,  ei  gorf  a'i  varch  gwyn, 

A  dyr  gwielyn  wrth  dre  Galais  j 

Ei  gledd  yn  y  Glyn,  ei  law  hael,  val  hyn, 

A  dyr  fỳn  o^  ỳn  ar  Gevn-yr-Ais.  28 

Ev  a  drig  brigyn  Moreiddig  Warwyn, 

Mal  brigyn  celyn  hyd  vôr  Calais; 

A  llwyth  o  Watcyn,  urddas  Brodorddyn, 

A  llywiawdr  sy  ynn  o  Wallter  Sais.  32 

A  Wallter  galwer,  hyd  Gwlen,  Wiham ; 

Yn  alarch,  yn  gadben  ; 

Wiliam  Constans  ab  Elen, 

A]exander  Rhosser  hen.  36 

Rhosser,  o  phrover,  oedd  frwyth  Gwilym  Vychan, 

Val  y  dwg  Gwinllan  vlodau  canllwyth : 

Daw  Wiliam,  a'i  holl  dylwyth,  o'r  prophwyd, 

O'r  Barwn  hen-llwyd,  o'r  brenhinllwyth ;  40 

I  bawb  oV  Saison  y  tâl  bwyth  ei  fỳn, 
Yr  Ellmyn  ddyfryn  a  wna'n  ddifrwyth. 


18.    Gîwlais,   larll   Cernyw :    the  green. 
earl  of  Cornwall.     His  wife  was  the  35.  Constans  ab  Elen,  or,  Cnstenyn 

fair  Eìgyr,  the  mother  of  the  mytho-  vab  Helen  :  Constantine  the  Great. 
logical  Artliur,  by  Uthr  Pendragon.  40.  Barwn  hen-Uwyd,  the  bard  al- 

Briit  Gr.  ab  Artlmr.  ludes    here,    perhaps,    to    sir   David 

HO,    Mal  brigyn  celyn,  "  Hke  the  Gam,  who  wiis  one  of  the  ancestors 

holly,"   which   is   lasting   and  ever-  of  William  Yaughan. 


Y  DOSPABTH  I.  75 

O  denlli  y  Nordd  y  gwna  danllwyth  gwyn, 

Ac  o  gan'  gelyn  y  gwna  golwyth  ;  44 

Tori  y  trevi  trwy  wŷth,  ac  archoll, 

Trychu  tyrau  oll  val  y  twrch  trwyth. 

Treio  cyviawnder  rhwng  tri-ẃyth  cannyn, 

Troi  yno  eu  hwsmyn  tir  yn  esmwyth  ;  48 

Yn  nannedd  Gogledd,  a'i  gwaglwyth  drylwyn, 

Ev  a  ry  un  frwyn  vawr  iawn  ei  frwyth. 

Yn  iad  Sais  gwastad  ftg  ystwyth  onen, 

Yn  nwyael  y  pcn  y  gwna  le  pwyth  ;  52 

Un  cadben  gaden"'  rhag  adwyth  a  brad, 

Un  ceidwad  i'r  wlad  o  Wgawn  Iwyth. 

Un  braich  dros  gan'-meirch,  ac  wyth  o  dyrau, 

Un  bàr  a  eiste''n  Aber  Ystwyth.  50' 


47.  íri-in/íh  cannyii,  an  i'.\pres.sii)ri      knt.,   whn   was   Williani    ^'aii|îhan's 
sijíiiifyinj^  niany,  or  a  iniilticnilc.  pnuulfatlier  by  tlie  mother's  side. 

54.    Wgaion,    sir    Ileory  ^\'ogan, 


76  LEWIS  GLYN  COTHI. 

XXII. 

I  WILYM  AB  MORGAN  AB  DAWDD  AB  GWILYM. 


The  bard  styles  William  ab  Morgan,  the  lion  of  the  qníck  spear — and  he 
says  of  hiin,  that  he  was  free  from  pride ;  that  in  his  conduct  he  was  jnst 
and  upright ;  and  that  his  house  was  e\'er  open  for  the  reception  of  minstrels. 
The  order  of  minstrels  is  defined  to  consist  of  three  professors,  viz.  a  bard,  an 
historian,  and  a  domestic  teacher.  These  minstrels,  who  were  lawfully  con- 
stituted,  found  in  WiUiam  ab  Morgan  a  protector,  and  a  defender  of  their 
rights  against  the  incroachments  of  those  spurious  minstrels  who  in  the 
bard's  time  were  beginning  to  make  inroads  upon  the  institution. 


GwiLiAM  ab  Morgan,  llew  gwaywlym  divalch, 

Ab  Davydd  ab  Gwilym; 

Ab  Siancyn  â'r  ]levnyn  llym, 

A  ran  cyviawnder  einym.  4 

Einym  mae  privfordd,  bob  unawr,  adrev 

I  odrau  'Sgyrd  Vawr  ; 

Ni  bu  'leni  un  blaenawr 

Ei  well  ev  rhwng  nev  a  llawr.  8 

Pumwell  yw  Wiliam  i  roi  paement, 

Myn  llaw  hen  Armon  !  no  Iioll  Normant ; 

Deuwell  yw  Wiliam,  os  deallant, 

No  WiLiAM  GoNcwER,  ac  no  Holant.  12 


XXII.    An   ode    to   WilHam    ab  Abergavenny.     "  Here  is  a  remark- 

Morgaii,  ab   David,  ab  William,  ab  able  rent,  or  chasm,  occasioned  by 

Jenkin,  ab  Adam,  ab  Reginald  Her-  some  convulsion  of  nature :  the  tra- 

bert,   son    of   Peter  Fitzherbert,  &c.  dition  is  that  it  was  rent  at  the  cruci- 

ancestors  of  the  earls  of  Pembroke,  fixion  of  our  Sa'N'iour ;  and  they  add, 

JMontgomery,  and   Powys.     He  was  as  in  Ireland,  such  is  the  sanctity  of 

a  second  cousin  to  Herbert,  earl  of  the  gi-ound,  that  no  venomous  reptile 

Pembroke.  harbours  here,  or  would  hve  if  con- 

6.  ^ Sgyryd  Vawr,  the  Skyrid  Vawr,  veyed  hithei'."   Rev.  J.  Evans's  Let- 

or   St.  JMichael's  holy  Mount,  near  ters,  p.  377- 


Y  DOSPARTH  I. 


77 


Ac  o  ergyd  gwell  no  Gwrgant  Varvdrwch, 
I  lywiaw'r  hcddwcli  val  yr  hacddant. 

Reìal  y  gwnacth  Diiw  llc  yr  aroant, 

Ilhoi'ii  Ngwent  hoU  Gymmru  er  tvnii  tant ;  l6 

llhoi  dcuddydd  yn  un,  os  hir  dyddiant, 

I  roi  o  un  gwr  win  ac  ariant ; 

Rhoi  Wiham,  val  rhoi  Rolant  drwy'r  Yspacn, 

Rhoi  Hcrbart  o'n  blacn  val  Siarrmacn  sant.  20 


Uwch  ydd  íl  gwrda  o  ddau  g'wcirdant 
Nog  o  wyr  milain  chwcugain  a  chant ; 
Uwch  tẃr  no  chastell  o  chyd-diriant ; 
Uwch  vydd  blacnion  òn  no  gwaclod  nant ; 
Uwch  yw  ach  Wiliam  no  chwechant  cadair, 
Uwch  y  barnai  fair  yraich  bryn  no  phant. 

Tri  frwythlawn  gerddor  a  ragorant, 
Un  y  w  bardd  ei  hun  ac  a  henwant ; 
Ail  yw  ^stor'uncr  ac  a  alwant ; 
Trydydd  tculuwr  cywydd,  os  cânt, 
AV  tri  hyn  a'u  fyn  ar  fyniant  dewin, 
Aur  a  gwin  gan  lin  Godwin  a  gílnt. 


24 


28 


32 


15.  Reial=very  good. 

l(i.  /í/ioi  =  rhoai. 

17-  U/ioi  dcuddydd  yn  un,  "  to 
niake  t\vo  days  to  coiiut  as  oiie;"  aiul 
that  was  doiie  t)y  sittiiif;  u|>  all  tlic 
iiight,  so  that  thi'  day  )>rfvio»is  aud 
the  day  followiiig  should  be  joined  as 
to  aj>|)i'ar  only  oiie. 

20.  IlerbiTt,  the  earl  of  Peniliroke. 
Edward  IY''.  gave  striet  orders  to 
Williaiii  Herlu'rt,  wheii  he  rreateil 
him  earl  of  I'enihroke,  that  he  aiid 
liis  deM'eiidants  slioidd  use  the  sur- 
iianie  of  Ilcricrt  iii  future,  t4)  tlie 
exchisioii  of  the  ^\'eish  niinh'  in  pedi- 
grees  of  iisiiig  al)  Willi:un,  ah  Thonias, 
ab  <jwil\in,  \c.  as  the  earl's  ^\'elsli 
ancestors  hail  done  for  sevend  geiie- 
rations.  The  earl  as  a  iimiter  of 
coiirse  olN'yed ;  but  hls  relalives  in 
ÌMoiiinouthshire  coiitiiiiUHÌ  the  iid  sys- 
tem,  of  wliicli  tlie  hero  of  tliis  «wle  is 


a  spednien.    Dugdale'a  Baronage. 

22.   milain,  a  villain,  or  clowii. 

32.  Aur  a  girin  yan  lin  (imiirin  a 
gânt,  "  gold  and  wiiie  will  they  ob- 
tain  froni  liini  who  is  of  the  liiie  of 
(ìodwiii."  There  was  a  coiiiiiiis.sìon 
issiietl  by  Edward  I\'.  in  1  Mi2,  to 
leuaii  ab  Hhydderch  ab  leiiaii  I.lwyd 
of  Gogerddan,  Ilywel  Swrdwal,  leiian 
Deulwyn,  and  leiian  Brei-hv.i,  (who 
were  bards  and  heralds,  and  chief 
nien  of  skill  iii  |H'<ligrefs  iii  all  .Smth 
M'ah's,)  to  trace  the  jH'íiipr»'*'  of  Wil- 
liain  Herln'rt,  at)oiit  to  \>c  createii  earl 
of  l'eiiil)roke.  Tliey  presente»!  to  his 
niajesty  their  i-ertificate,  in  four  se\-e- 
nil  laiiguages,  Brítìsh,  Ijatiii,  Eng- 
lish,  aiid  Freiidi,  statiiiff  tliat  they 
foniid  the  said  W'illiain  ilerl>ert  to 
have  t>e«'ii  desceiided  fn)in  Pett'r  Fit7.- 
liertH'rt,  iii  tlie  reign  of  king  Jolin, 
and  from  Herl)ert  s»>n  of  Godtcin,  son 


78  LEWIS  GLYN  COTHI. 

Penceirddiaid  a'u  câr  lle  ""mgymmharant, 

Haid  o  dinceriaid  byth  nis  carant ; 

Teuluwr  a'u  câr,  darpar  cerdd  dant ; 

Erestyn  nis  câr  ev  â'i  grasdant ;  36 

Clêr  y  dom  erom,  heb  warant  amlwg, 

Ei  guwch  a'i  olwg  a  ochelant. 

A  ganwyy  i''m  oes  o  ogoniant, 

Ev  â  i  WiHam  yn  gerdd  voliant ;  40 

A  genais  o  lais  yn  ddilysiant 

I  Wilym  drwy'^r  byd  ydd  â''n  voliant ; 

Ei  glod  a  draethir  gan  gildant  brido, 

Tra  draetho  genau,  tra  ddyweto  tant.  44 

Cynt  wyv  at  Wiliam  i  gael  ei  ramant, 

No'r  hydd  rhag  cynydd  dros  wàr  ceunant ; 

Cynt  wyv  at  Wilym  er  canu  tant, 

Nog  ebol,  neu  iwrch,  dros  vlaen  gobant;  48 

No  llucheden  wen  rhwng  nant  ac  envys, 

No  brys  draig  Emrys,  neu  gau  amrant. 

Ysgriven  Siarls  am  y  Lutenant, 

A'i  ''stád^  a'i  blwy v,  a'i  ystod,  a''i  blant ;  52 

of  Elfrid,  who  had  married  a  sister  of  to  issue  forth  ;   and  above   the   ray 

the  earls  Harold  and  Tosti,  in  the  was  seen  a  ball  of  fire  in  the  shape 

reign  of  Edward  the  Confessor.     It  of  a  dragon ;  and  from  the  mouth  of 

is  the  abovementioned  Godwin   that  the  dragon  were  seen  two  rays  issu- 

the  bard  here  refers  to,  when  he  says  ing  out,  one  of  which  extended  itself 

that  WilHam  was    "  of  the   hne  of  in   the  direction  of  France,  and  the 

Godwin."  otlier    towards    Ireland;    and   these 

45.  i  gael  ei  ramant,  "  to  gain  his  rays   were   seen,   each   of   them,    to 

approbation."      Rhamant    [dii    Ileb.  determine    in    seven    smaller    ones. 

to  exaltl,  derchavìaeth;  arddwyread;  When  Uthr  saw  this,  he  became  ter- 

canmoUaeth :  exaltation,  praise.  "bly  afraid  ;  and  mquired  of  his  wise 

50.  draiff  Emrys,  "  the  dragon  of  ^en  what  the  vision  meant.     And 

Emrys."  Merlin  replied  and  said,  that  it  an- 

King  Emrys  being  unwell  at  Win-  nounced  that    the  king,  his  brother, 

chester,  a  person  of  the  name  of  Eppa  ^^'as  dead.     From  this  circumstance, 

took  an  opportunity  of  administering  »'  's   said,  üthr  was  ever  afterwards 

to  him  a  poisonous  draught.     Uthr,  called    Uthr    Pendragon.     Bnit 

Emrys's   brother,   who   was    at    that  ('>'•  "^  Arthur. 

time  with  his  army  in  Wales,  saw  in  51.  Z>îŵ««7i<=Lieutenant,  a  sub- 

the  heavens  a  very  briUiant  star  of  stitute  for  the  lord   of  the  manor; 

great    magnitude,    from    the   top    of  »    steward    of   the    courts'    leet    and 

which  a  single  ray  of  light  wa«  seen  baron. 


Y  DOSPARTH  I.  79 

A""!  "'stent,  a'i  diredd,  a'i  holl  vcddiant ; 

Al  ''stór,  a'i  drysor,  ac  liŷd  yr  ânt ; 

A'i  gwrt  gwyn  purwyn,  mewn  peiriant  gwyn-galch, 

A'i  gaerau  niurgalch  ;  rhygarw  Morgant  !  56 


54.  ac  híid  yr  ánt,  "  and  as  far  mendoned  (line  ól)  as  having  drawn 
as  tliey  extended."  It  ì»  not  exa<tly  up  the  deed  resjtecting  the  extent  oí 
knoun  wliat  ('harliís  it  waí  who  is      \Villiain  ab  Morgan'»  property. 


80  JLEWIS  GLYN  COTHI. 

XXIII. 

I  LEWIS  AB  GWATCYN,  O  VRODORDDYN. 


JuDGiNG  from  the  internal  e^ndence  of  this  poem  it  ■was  composed  whilst 

the  hard  was  on  the  eve  of  leaTÌng  Bredwardine,  where  he  had  been  on  a 

^'isit.     He  was  evidently  loath  to  part.     This  ^^'e  learn  from  the  account  of 

the  inward   stnigghng  that  took  place  in  his  mind  between  appetite  and 

reason ;  or  rather,  to  adopt  his  own  expression,  between  his  body  and  his 

soul.     His    appetite,    or  sensuahty,  would    have  him    remain    and   indìilge 

himself  in  eating,  drinking,  &c.;  l)ut  his  reason,  on  the  contrary,  directed 

him  to  abstain  from    such  indulgence.      On   this   occasion   he   might    \^'ell 

say, 

"  Video  meliora,  proboque ;  detenora  sequor." 

The  bard  through  the  remainder  of  the  poem  writes  in  praise  of  his  host. 


Trigay  i  gyin'rjà  rhagawr, 

Heb  dewi,  mewn  y  byd  mawr ; 

Ymargio^  blino'n  ddwy  blaid, 

Mae  yno  'nghorf  am  enaid.  4 

Yr  enaid  ni  châr  ronjTi 

A  garo  y  corf  gorwag  gwyn  ; 

Ni  vyn  y  corfyn,  be  caid, 

Iddo  a  vyno  v"'enaid  ;  S 

Venaid,  o  caid,  a  vyn  cael 

Vwyd  o  nev  dan  ei  avael ; 

Y  corf  a  vyn,  heb  nacâu, 

Gael  iddo  win  a  gwleddau  ;  12 

Yr  enaid,  yn  wirionach, 

A  dan  y  byd,  val  dyn  bach ; 

Y  corf  a  vyn,  o'r  Uyn  llawn, 

Ragoriaeth  ar  y  gwiriawn ;  l6 


XXIII.    Addressed    to   Lewis   ab  2.   mewn   y  byd   mcucr,  "  iu   the 

W^atkin,  of  Bredwardine.     He  was  midst  of  plenty." 

the  second  son  of  Watkin  Vaughan,  'Á.  Ymargio  =  to  argue  a  point. 

of  Bredwardine,  esq.  14.  A  dan  y  byd  =  a.  à  dau  y  byd. 


Y  DOSPARTH  I. 


81 


Chwannawg  yw''r  corf  bywiawg  bach, 

I  vecldwi  a  chyvcdclach; 

Govyn  bragodlyn,  a'i  gael, 

Gevn  nos,  a  govyn  Wassael; 

Govvn  y  niae  am  gyvedd, 

Govyn  niac  drachgevn  y  niedd. 

Mae'r  dìsiau?  niae  siecratir  Sieb  ? 

Mac'r  cardiau  ?  mae''r  cywirdeb? 

MaeV  daicn.'i,  a'i  siaicns  rhwng  pob  saith  ? 

MaeV  carols  ?  maeV  cwrw  cilwaiih  ? 

A  oes  man  o  Isinynydd 

Nas  c;erddo  cyn  darfo'r  dydd  ? 

Da  y  w'r  Asbi,  drwy'r  Ysbaen, 

Deuwc'll  pawi)  yn  nghastell  Paen. 

Da  Lcicis  wrth  dculuwr, 

Àb  Gìoatcyn  Vrodorddyn  d\î  r  ; 

Rholant  Llanbcdr,  a  Rhiwlen  ; 

Rhyswr  o  hil  Rhosser  hen  ; 

Pcnwn  sy  i  hwn  cs  cnyd, 

Palvais  Gwalltcr  Sais  a'i  hyd. 

Pcndcvig  dro.«>  Warwig  sel, 

Peucs  Grufydd  ab  Hy  wcl ; 

Arwydd  dewr  o  wraidd  ci  daid, 

x\rv  arian  yr  Ivoriaid. 

Lewis  ar  Elvacl  y  sydd 

Ewin  Uew,  ac  un  llywydd  ; 


20 


24 


28 


32 


36 


40 


2.'ì.  Hisiatt  -iWce.  .S'i><T(7t/=cherk- 
»•!>  :  rlu'ss  Itoard  ;  dnnitchts,  &c.  Also 
the  chcH"kfr-\vork  pHÌnted  oii  lM)th 
siilcs  of  the  dix)r  of  a  coniinoii  inn  or 
l>iihh'c-hou»e  to  represeiit  the  liack- 
(^Hinnioii  talile  within,  and  to  invite 
the  passers  hy  to  \valk  in  to  play  a 
jn»nie,  and  taste  the  ale,  &.c. 

.ViV/>  ^  C'lieapside,  in  liondon. 

27.  Ismynydd,  here  Klvael  Ismyn- 
ydd  :  tlie  lower  Elvael. 

29.  ./.vAi,  perhaps  Aspe,  a  town  of 
Spaii),  iii  ^'iilenria,  situated  on  tlie 
lCl.la. 

30.  yn  \tjhastfll  Paen,  Pain'» 
('astle,  in  the  parish  of  Llan  Hedr, 
Hadnorshlrc.     It  is  iiow  iii  ruin.    It 


is  clear  from  ihis  poem  that  I.ewis 
ali  \\'atkin,  whom  the  l>ard  calls  the 
"  drlando"  of  Llan  Bedr  and  Rhiw. 
len,  had  considerahle  pos-sessions  in 
the  huiidred  of  Pain's  Castle.  In  the 
C'anihrianQuarterly  Mafîazine,vol.  iii. 
p.  301,  &c.  there  is  a  historical  ro- 
niance  entitled,  ''  The  siege  o/  Pain's 
Castl,:" 

33.  Rhiirlen,  now  Rhulen,  a  pa- 
rish  on  ihe  banks  of  the  Edwy,  Rad- 
norshire. 

34.  ÄAoîííTArd.sirRojjerN'aughan, 
knighted  at  .Ajfincourt,  in  1415. 

3!».  Aneydd  deirr,  SíC.  "  .\  speci- 
nien  r.f  his  grandfather's  bravery." 


82  LEWIS  GLYN  COTHI. 

Nid  elw  i  ddyn,  dél  a  ddcl ; 

Ei  brovi  o  bai  ryvel.  44 

Ev  a  wisg  am  gorv  ei  ais, 

Y  teyrnwalch,  Whìtharnaìs ; 

Ev  a  wnaed  ar  vin  Edwy 

Yn  ben,  yn  gadben  glan  Gwy.  48 

Ac  os  alìwns  â  gwns  gant, 

I'n  tiredd  a  anturiant ; 

Lewis,  ail  Eli  a  Siob, 

A'u  try  eilwaith  val  trolob.  52 

Troi  a  wnav,  heb  entro''n  is, 

I  alw  awen  at  Lewis  ; 

Oni  ddaw,  vy  nghorf  llawen  ! 

Lewys  o'i  lys,  a'i  Hâl  wen,  56 

At  y  corf,  pan  vo  teg  hav, 

Vy  enaid  a  anvonav. 


43.  Nìd  elw  i  ddyn,  &c.    "  Who-  52.    Trolob  =  trollop  ;    benj-w  an- 

ever  engages  Lewis   in  conflict  will  nhacliis  ei  gwisg;  llaesen:  a  slattern. 

gain  nothing."  56.  Hál—a,  hall :  ìtetmdd. 

47.  Edivy,  a  river  in  Radnorshire. 


Y   D08PARTH   I. 


83 


XXIV 

RHYS  AH  îSlON,  <iLVN  NEDD. 


TiiE  Imnl  tracwi  oiit  Ri<v'»  iM-íli^i'e,  and  |irm-w  him  tn  \>e  desfended  frmn 
('dllwyii  iil)  Tii^iw),  iint;  of  tlu-  fiftifn  lriU*s  of  Nortli  W'alii»,  Hiid  aJ»o  from 
leMtyri  hI>  (ìwr^Hiit,  lonl  of  (ilanior^iii.  Ile  tilluik~t  (liiif  '2H)  with  tfXiiluttioti 
to  Home  iidvaiitiiÿ<c  which  Ricc,  who  wa»  a  dtt-iditl  I«'iiii'a.^triaii,  had  mt'iitly 
hiul  iii  a  sciiffle  witli  rertaiii  \'orkifits.  líe  n'f^rds  Rice  ax  aii  enemy  to  Üie 
EnglÌHh,  aa  a  iiatioii ;  aiid  one  t}iat  woiild  iieither  a|>|>oint  an  Hn^ifihman  tn 
fiU  any  piihlic  nflìce  iinder  govermnent,  noreven  allow  hiin  tol>e  em|iaiinelled 
on  a  jiiry. 


AiMi  liii  a  ai'lli  ar  Ij\ì\  Ncild, 
Ot'dd  lin  iirtldawl  ii  NYynedd  ; 
Llin  y  nial)  o  lu'rllan  M<in, 
ÍJwyn  gwin  ('ollwyn  at-  J*2inion, 
líliys  alj  Sion  â'r  hvsl)vs  iaiili, 
Gwr  yw  acw  o  Grugcaith  ; 
Ac  o  Icstyn  a'i  gasti'll, 
O  Wr^an,  gwrii^ain  f;;wt'II. 


XXn'.  Addri'MM'il  to  Rii-e  ah 
.foliii,  cMi.  of  AU'r  I*erjîwiii,  iii  the 
\'ale  of  .N'eath,  (iIaiiiorf,niii"tliire.  Rice 
|H)«t.M*s.<u'«i  Hii  exteiisive  |>r<)|KTty  iii  tlie 
\'ale  of  Neath  ;  aiid  he  held  miiiu' 
ortire  of  triiHt  iiiider  lleiiry  \'l.  Ile 
wax  )^overiior  of  ihe  tract  of  laiid  thiit 
lii-s  lietwiH'ii  the  riveni  Neath  uiid 
Avaii,  Hs  i.H  evideiit  fruni  tlie  poeiii. 
S*  liiie«  17—2(1. 

<'>.  j/r  hysliffs  i<ii/A  =  y  Gynimnu^. 

(>.  CruycnitU,  u  U>wii  with  tlie 
niin»  of  uii  Hiirieiit  ciiMth',  iiot  tiir 
from  Tn*  MhiIoc,  ('iu'niiir\oii»hirp. 
('olhwii  at>  Tiitíiio,  the  foiirtli  of  thr 
fiftirii  triU'!»  iif  .N'orth  NN'al»'!»,  iii  |Hiiiit 
of  tiiiie,  \s  n'jin'MMiletl  its  Üie  eighlli 
iii  de!HViit  fniiii  .Mm-l^wn,  the  tiio- 
iiHr\-li  of  (ìwyiiedil,  or  Nortli  W'Hle». 
Ile  hml  liÌN  residence  uitliiii  hi»  lord- 


nhip  of  Ardudwry  in  a  lujuarp  t4>wer, 
still  appurent  (accordiii^  to  .Mr.  I'eii- 
nant)  witliiii  the  pret-iiict.i  of  Ilarl<vli 
ciuitle,  which  wüh  tlien  call(<d  (  aer 
('ollwyii.  Ile  wa.<t  ohu)  lonl  of  Kvi- 
otiydil,  aiid  withiii  tliul  üeigiiiory  he 
had  liis  cunlle  at  ('nif^raiüi.  Tü  Üiis 
tlie  lutnl  alliiile*  wheii  he  !uiys  of 
Riiv, — (•irr  artr  o  Gruçcntlh. 

Tlie  uniis  attríl)tite<l  lu  tlie  tríhe  oí 
l'iilluyii  were  luible,  a  clievniii  U'- 
tweeii  i'  ' 

Ria- 

in  tlie  1-' ;,   , .,.    -, 

terrd  witii  tJiiiae  uf  lestyn  ab  Uwr> 
gaiil. 

H.  i>  W'tpon,   "  i'"  '  ■ 

gan."  (iwrfran,  or  • ' 
wa.1  a  chieftaiii  ol    l'yiil.  .iii>l   tuar- 
ríeil   the  datightrr  aiid  heirr»*  o(  itir 

C  « 


84  LEWIS  GLYN  COTHI. 

Ach  hen  Rys  a  'sgrivenwyd 

At  gnewyll  aur  Watcyn  Llwyd. 

Rhys  ab  Sion  sy'n  ddigoniant 

Yn  nwylan  Nedd,  yn  ael  nant ;  12 

O  Sion  ab  Rhys  o  Wynedd, 

Rhys  ab  Siancyn  o  Lyn  Nedd. 

Cotarmur,  val  asur  hw, 

Aiir  y  sydd  i  Rys  heddiw.  l6 

Senedd  vawr  Uys  Nedd  yw  vo, 

Lutenant  a'i  wlad  tano. 

Yma  pau  Rhys  yn  mhob  rhan, 

Yn  ddov,  o  Nedd  i  Avan  ;  20 

Pob  man  blaenau  Morganwg, 

A  deunaw  llys  hyd  Waun  Llwg. 

Y  dydd  ddoe  rhoed  fonod  dda, 

Sax  hen,  ar  wyr  Saxonia  ;  24 

Ac  ar  y  cwn,  aV  gwyr  caith, 

Ddialedd  heddyw  eilwaith  ; 

Sidan  a  wisgasan'  gynt, 

Heb  sidan  beisiau  ydynt.  28 

Mae  nhwy  weithion  mewn  noethi, 

Heddy  w  mewn  aur  ydd  ŷm  ni ; 

Y  sydd  a  welwyv  o  Sais, 

Tinbwdr  a  reto  unbais.  32 

Amser  Saison  a  dderyw, 

Mudaw  o  Sais,  madws  yw, 

I'r  don  rhag  ergydion  g-wns 

Ho  !  wyr  Hers ;  Ha  !   Ha  !  'r  hwrswns.  36 


Philip  de  Wiz,  a  Noniian  baron,  who  Welsh  reg^ilì  of  Brecknockshire. 

had  planted  himself  vi  et  armis  in  10.    At  gneioyll  aur,  &c.    "  The 

Dyved.     He   erected  M'istou  castle,  pedigree  of  Rice  has  been  copied  out 

in  the   connty   of   Pembroke.     This  down  to  the  golden  nuclens  of  \Vatkin 

match  reconciled  the  W^elsh  popula-  Lloyd."     The  bard  here  compUments 

tion  to  its  descendants,  who  assumed  Rice's    daughter-in-law.     Her   name 

the  name  of  Wogan  from   the  said  was  Elizabeth,  daughter  of  Watkin 

Gwrgan.     The  family  is  now  extinct  Lloyd,  of  Brecknock.  Seenote(line2) 

in   the   male  line ;  and  the   earl  of  to  Dosp.  I.  25. 

Cawdor   has   purchased  the  Wiston  15.  Cotarmur  aur=A  coat  of  ar- 

castle  estate.  mour  made  of  gold. 

There  was  also  another  Gwrgan  of  24.   Sajc,  se,r,  or  sea.r,  the  Saxon 

note.    He  was  fourth  in  descent  from  word  for  a  sword.    Saxhen  ;  an  allu- 

Bleddyn  ab  Maenyrch,  the  last  of  the  sion  to  Brad  y  Cyllill  hirion. 


Y   DOSPARTII    I. 


85 


Bernir  Hengist  vn  ddiran, 
A  Rys  a  \vyr  rhÌ7i'/io}  ran  ; 
Ni  welir  Sais  diddirw y, 
Na  Saison  niewn  Sessiicn  niwy  ; 
Na  dyn  o  Sais  yn  dwyn  swydtl, 
Na  deu-Sais  na  bon*  diswydd. 
Yn  âs  pwynt  orws  pcnitiaiÿ^ 
Ni  ad  Rliys  ail  cntìio  Sais. 
Bwrw  sinc  a  wna  bàr  Siencyn, 
Bwrw  Sais  a  brysiaw  i  byn. 
Gware  tawlbwrdd  Tig  eraill, 
Gware  a  lladd  gwyr  y  llaill  ; 
Tawlbwrdd,  gwyr  duon  Talboti, 
Tros  y  bwrdd  gwnaed  llliys  eii  bod 
Bu  yn  Inglont  tcnont  taer, 
Bid  i  Ingiont  byd  angblaer  ; 
Bid  hil  y  bobl  annilys, 
Ac  ieirll  o  ran,  gcrllaw  llliys ; 
Bid  wir,  dros  wyneb  y  Dwyrain, 
Ar  law  Rlivs  reoli  rliai'n. 


40 


44 


48 


.52 


56 


39.  N\  treìir  Sais,  &c.  "  No  Flng-      persons,   namely,  fifteen   white,   and 
lishman   wiU  l)c  seen  without  l)eing     fifteen   lilatk    nien.     A    niutiny    had 


uiider  trihute." 

44.  .\i  ád  Wujs,  &r.  "  Riie  will 
not  allow  tlie  iiame  of  an  Eii)ílish- 
man  to  apjH-ar  a^iii  on  the  jiini'  list; 
for  hc  wlio  is  a  ilesceiulaiit  of  .Ienkiii 
will  liurl  tlu'  Saxons  froiii  hiiii." 

4.").  fíwrw  «iru' -8Ìiik:  bwrw  i 
lawr  ;   to  ujmet. 

Siiinci/ii,  Jeiikin,  the  nimie  of  Hire's 
aiirestor. 

.'>  I .  Inglont  =  England. 

4í).  (ẁwi/r  iliion  Tnlfioil.  "  Tall)ot 
and  his  iilark  nien."  TalUit,  it 
S(Viiis,  had  tlie  conimund  of  a  ve!«.sel, 
oii  iHNiril  of  which  there   were  thirty 

4    5  í' 


IkH-aus«>  o  liciiifí  the  foiirth  in  tlie 
onler  of  tlie  vowelH,  lu-  iH-ifaii  l>y 
plaein^  tìrst  tlie  four  whoni  lie  wish- 
ed  to  save ;  aiid  next  to  tlieni  fife  of 
tliose  whom  he  intetided  slioiild  siif- 
fer  ;  and  so  on  lüteniaiely,  ncoording 


taken  plaiv,  perhaps,  in  cons«t|ueiice 
of  a  Iack  of  provisions.  l'nder  tliis 
circumstaiice  Talliot  is  siipposed  to 
have  pro|Míse<l  drawiiig  lot.s  as  who 
sliouiil  siitTer  deatli,  aiid  wlio  shoiild 
es«'a|H'.  Tliis  ])ro)MiMtl  ap|H'ariiij;  ra- 
tioiial,  ÌHith  parties  agreeil  to  it.  lliit 
TallMit,  anxious  to  save  all  tlie  white 
meii,  liad  nfourM»  to  the  following 
M-henie.  Hc  so  coiitrived  to  arniiif;e 
tliem  tliat  every  ninlh  niaii  shonld 
fall  a  victini.  This  arran^fmi-iit  wiui 
doiic  acconliii^  U»  tlie  onler  iii  the 
followiiiÿ;  I^atiii  verae,  where  the  vowel 
n  staiids  for  1 ;  e,  for  2  ;   i,  for  3,  fíc. 

11         ]    3     l       1    2     I 

l'opuleam  rirgam  mater  regina  ferebat. 

to  tlie  figiires  which  stand  over  the 
voweis  of  the  alHive  verse.  Hy  tliis 
nicaus  all  the  irhile  nieii  es4-a|>eii ; 
hiit  all  tlie  oihcrs.  ihe  lot  falling 
u(H>n  cver>°  niuth  niiui,  períslied. 


..  3 


86  LEWIS  GLYN  COTHI. 

XXV. 

MOLIANT  SION  AB  RHYS  A  SIANCYN. 


TiiE  bard  opens  his  ode  by  wishing  hajjpiness  to  John  ab  Rice;  aud 
alludes,  in  complimentary  terms,  to  his  having  married  Ehzabeth,  daughter 
of  Watkin  Lloyd.  The  festive  board  at  Aber  Pergwm,  with  which  he  was 
delighted,  next  occupies  his  attention ;  for,  it  appears,  he  met  with  many 
guests  there  who  as  well  as  their  generous  hosts  toük  pleasure  in  talking  their 
native  language,  the  Welsh.  However,  between  the  ]uxuries  of  the  table 
and  tue  couversation  of  the  company,  the  poet's  Awen  was  excited ;  and  we 
find  him  launching  forth,  with  his  wonted  feHcity,  in  praise  of  his  host,  the 
lady  of  the  house,  and  the  whole  establishment. 


BoNEDD  dwylan  Nedd  dêl  yn  wyn — y  sant, 

Sion  ab  Rhys  a  Siancyn  ; 

Bonid  oedd  bena'  deuddyn 

Bual  glew,  a  nobl  y  Glyu  ?  4 

Glyn  Nedd  y  bonedd  lle  derbyniwyd  eigr 

O  egin  Watcyn  Llwyd  ; 

Gxv'm  Elsbedd  a  gyveddwyd 

Gwyn^  i  bawb  wrth  gywaiii  bwyd.  8 

Bwyd  llys  Arthur  Iwyd  ar  lydwm  ;  y  llall, 

Bwyd  llys  Aber  Pergwm  ; 

Bob  ddeg,  ni  rivid  ddegwm, 

Bort  y  rhai'n  ;  a'r  bara  trwm.  12 

Plas  trwm  val  y  plwra,  lle  mae  plaid  Ollwyn, 
Wellwell  ei  henaviaid ; 


XXV.    An  ode  in  praise  of  John  Arms,   sable,  a   chevron   between 

ab  Rice,  ab  John,  ab  Rice  (of  North  three  fleur-de-lis  ai'gent. 

Wales),  and  of  Rice  ab  Siancyn,  of  13.  •plaìd  Ollwyn,  the  clan,  or  fa- 

the  Vale  of  Neath.     John  ab  Rice  mily,    of    Collwyn    ab    Tagno,    the 

lived  at  Aber  Pergwm,  and  his  wife  founder   of  the   tribe ;    from   whom 

was  Elizabeth,  daughter  of  Watkin  John  ab  Rice  was  descended. 
Lloyd,  of  Breckuock. 


Y   «OSi'AUTH    I. 


87 


Yn  y  plas  cwmpas  y  caid 
Brud  heniaith  y  lìrytaniaid. 

Brytaniaid  a  vu  yn  mhob  tuedd, 
Beh,  Bran,  dwyran  i  bob  dewredd  ; 
Y  brenin  Arthur,  bu  rinwedd  iddynt ; 
Bu  yntau  arnynt  ben  tëyrnedd. 

Bld  Sion  ar  ei  ol,  ein  gorvoledd, 
Benav  a  hynav  o'r  brenhinedd  ; 
Bid  trwy>  byd  hevyd  etivedd  tahiith  ; 
Bid  benrhaith  vy  iaith  o  gryd  i  vedd. 

Och  yni  !  onid  Sion  sy  ben  bonedd, 
O  Wyr  i  Eglwys  Yair,  i  Ogledd  ? 
Oervel  yni  a  hir  orwedd  yn  aviach, 
Od  oes  ei  hofach  o  waed  Siaphedd. 

Einion  ab  Collwyn  yn  nwy  Wynedd, 
Evo  o  Ollwyn  a  vu  allwedd; 
Rhys  ab  Siancyn  hŷn  brenhinedd  bob  man  ; 
Sion  ab  Rhys  wcithian  yn  nwylan  Nedd. 

Nid  Uai  son  am  Sion  nog  oedd  am  Sedd, 
Na'i  air,  a'i  weithred,  no'r  ewythredd; 
No  their-ran  y  byd  ;  no  thiredd  Israel ; 
No'r  triwyr  ryhael  ;   no'r  tair  Heledd, 

Nid  avry w>  gleisiaid  garu'r  dyvredd, 
Ni  ovyn  glerddyn  ond  lle  bo  gwledd  ; 


lö 


20 


24 


28 


32 


3Ö 


15.  ì'n  y  plws  nempas  y  caid,  &c. 
"  ThroiigJiout  th»'  inaiisioii  the  lan- 
giifiííc  spt)keii  WHs  tliat  nt'  the  aiicient 
Britiins."  It  affords  iis  pleasure  to 
notire  here,  that  the  sjune  iHntfiiajfp 
wliicli  \va»  s(>uken  at  Al>er  Fergwui, 
iu  the  uiidtlle  ot'  tlie  l.'nh  ceutury,  is 
still  iiot  oiily  s}«ik<'ii  ther»',  biit  culti- 
vate»i.  Tlie  W'eJsh  laiiifnnge  is,  jht- 
hajis,  iiiore  esteeliietl  then',  eveii  iiow, 
thaii  in  inost  gi'iitleineii's  uiansions, 
Uiking  iu  all  íiwj-nedd  nnd  Deheu- 
barth.  Aiid  we  heartily  wish  tlie  pr»*- 
seiit  oftnipier  of  Al>er  Perjfwm  a  loiig 
life  to  cnjoy  the  delightÄ  ol'  his  native 
sjHit;  whü  afUT  niaiiy  years'  nhseiu-e 


in  fiireign  climes,  and  iir«|uiring  a 
^nowhnlge  of  ahnost  all  the  lonti- 
nenuü  langiiiu;es,  is  luore  th;in  e\i'r 
atUiched  t<>  C'vmmhi'  •  t'v.M.MRO  • 
('ymmraeu. 

2*i.  ü  Ifyr, ''  from  fìower."  Giiyr, 
or  (íower,  i»  a  proniontory  of  (ìla- 
niorgantihire. 

'Mì.  triiryr  ri/hn/-K  the  three  gene- 
roiis  «mes  of  the  isle  of  Hritaiii,  \-iz. 
^loniav,  Niidd,  and  Rhydden-h. 

tttir  llfleiiil,  i.  e.  North  W'ich, 
.Middle  W'ich,  luid  Naiitwich. 

;ì7     Ai''  ai'rytc,  "  it  is  iiaiunil." 

(.  4 


88  LEWIS  GLYN  COTHI. 

Nid  oedav  na  Sion,  na'i  dudwedd  ;  na'i  dai ; 

Nes  myned  Sawdai,  neu  Venai'n  vedd.  40 

Naw  can"*  clo  dan  Sion,  a  naw  can'  cledd ; 

Naw  cantai  a  gal  yn  amguedd  ; 

Nawradd  nev  yn  drev,  diryvedd  yw  hyn  ; 

Naw  llyn  yn  govyn  am  ei  gyvedd.  44 

Naw  pobydd  beunydd  yn  mhob  annedd, 

Naw  cog  yn  nghegin,  werin  un  wedd; 

Naw  arian  gwpan  lle  gwedd  gwin  cadarn, 

Nawwyr  a  basarn  ar  eu  bysedd.  48 

Nid  gwell  dau  gymmhar  un  drugaredd, 

NoV  ddau  o'r  Deau  hyd  ar  Duedd ; 

Ni  vyn  ẃyr  Siancyn,  dros  hedd,  ond  rhoi  llyn ; 

Ni  vyn  haul  Watcyn  ond  rhoi  y  wledd.  52 

Nid  gwell  gwr  nog  ev  yn  nhangnevedd, 

Nid  gwell  gwraig  no  hon  am  eigion  medd ; 

Nid  gwell  agos,  pell ;  pa  wedd  y  bai  well  ? 

Nid  gwell  gwlad  Gadell  gled  a'i  gydwedd.  56 

Ni  wn  eu  cyvryw  yn  un  annedd, 

Na  naw  o  agos  yn  un  agwedd  ; 

Na  chan'-wlad  cystadl ;  na  chan'-wledd  Winsor; 

Na  chan"'-wr  rhagor;   na  chan'wragedd.  60 

Nawdd  Mair,  nawdd  ei  mab,  ar  Ersabedd ; 
Nawdd  Uar,  nawdd  Mor,  a  nawdd  Elwedd  ; 
Nawdd  Caron  ar  hon,  rhinwedd  cerddorion  ; 
Nawdd  yr  engyUon  ar  Non  Glyn  Nedd.  64 


40.  iSawẁi^Sawdde,  ariver  which  of  Wales.     This    happened   in    the 

flows    into    the   Towy,    near    Llan-  year  876.     Hence    South  Wales    is 

ddyvri.  sometimes  called  Bro  Gadell. 

48.  basarn,  a  turned  mapple  bowl  62.   Mor,  the  son  of  JMorydd  ab 

of  immense  size;  abowl:  diod-lestr.  Ceneu,  ab   Coel,   a  saint  who  lived 

50.  hyd  ar  Duedd,  as  far  as   the  in    the   fifth   century.      Llanvor,    in 

river  Tweed.    Lewis  Morris.  Penllyn,  near  Bala,  is  dedicated  to 

56.  grvlad  Gadell,  "  the  territory  of  him. 
Cadell."     Cadell,    the   eldest    son    of  Ehvedd,    a    saint,   to   whom  Llan 

Rhodri   the   Great,  who  had  South  Elwedd,  on  the  borders  of  the  Wye, 

Wales  for  his  share  on  the  division  near  Built,  is  dedicated. 


Y  DOSPARTII   I.  89 

XXVI. 

I  SIANCYN  WINSTWN,  O  ERGIN  LLANARAN. 


The  bard  expresses  himself  as  being  very  desirous  to  go  and  pay  his  re- 
spects  to  Winston,  for  hewas  generous  and  Rindhearted;  and  ahhough,  pater- 
nally  at  least,  an  Enghshman  by  birth,  yet  he  had  acquired  a  thorough  Jcnow- 
ledge  of  the  W'elsh  language,  of  which  he  was  a  great  admirer.  In  a  word, 
Winston  had  become  a  ^\'elshman  in  principle  and  practice.  From  this  we 
learn  that  our  bard  was,  in  reahty,  an  enemy  to  those  only  who  despised  the 
language  ;  for  he  was  cí)nvinced  that  he  who  was  a  lover  of  the  Welsh  lan- 
guage  could  not  be  othervvise  than  attached  to  the  Welsh  nation.  Through- 
out  the  ode  he  is  enraptured  in  praise  of  Winston. 


Ydd  wy'n  arovyn  116^  eiddunwn  gael 

Gweled  Siancyn  Wínstwn ; 

l'ni  einioes  y  dyniunwn 

Weled hwn.  4 

Hwn  ydy\v''r  haclav  oV  Barwniaid, 

A'r  gorau  o'r  holl  ysgwiëriaid  ; 

Ac  eryr  cerddwyr,  a  phenceirddiaid  swydd ; 

A  chlo  ac  allwydd  uwchlaw  gwylhaid.  8 

Ergin  sy'n  gwneuthur  penaduriaid, 

Ergin,  ei  gwerin  sy  gywiriaid  ; 

Ergin,  gyfredin  ei  gyfrydiaid  trin, 

Ergin  a  ry  gwin  i  rai  gweiniaid.  12 

I  gwinpas  dwr  glas  y  daw'r  gleisiaid, 

Awn  at  Sahuon  Sion  a'i  ysweiniaid  ; 

Awn  at  Siancyn  Wyn,  enaid  ei  ardal  ; 

Od  â  i'r  hoewal  adar  hwyaid.  10' 


XXVI.     An  (xle  addressed  to  Jen-  Gwent.   The  three  divisions  «f  (íwent 

kin  AN'inston,  of  Llangarron,  in  the  were  Ei^ii,  Eua.s,  and  Ystrad  Yw. 
district    of    Ergin,    or    Urchentield,  Uì.  A(X-tr<i/ (according  to  Dr.W.O. 

Herefordshire.  Pughe's  Dict.)  signifies  agitation  of 

9.  Ergin,  or  Urchenfield,  was  for-  watcr  ;    whirling   of  a   stream  ;    an 

merly   a   iM)rtion  of  the  province  of  eddy.      Ilocwal,    however,    is     not. 


90  LEWIS  GLYN  COTHI. 

Av  i  Lan  Aran  at  vlaenoriaid, 

Ac  yn  Llan  Aran  cav  anneriaid  ; 

Aed  i  Lan  Aran  a  wnaid  heb  arian  ; 

Doed  o  Lan  Aran  â'i  law'n  euraid.  20 

At  Siancyn  erchwyn  ydd  â  eirchiaid, 

I  erchi  i  gael  pob  arch  a  gaid; 

Siancyn  o'i  dyddyn  Awdl  Doddaid  a  vyn 

Wrth  ovyn  cannyn  o  ddatgeiniaid.  24 

Mae'n  benav  pob  rhai  o'i  hynaviaid, 

Mae  yntau'n  unben,  myn  vy  enaid  ! 

Mae  wythran  yn  lân  lonaid  y  dengwlad ; 

Mam,  henvam,  hendad,  a  thad,  a  thaid.  28 

Siancyn,  Cwstenyn  y  Winstyniald, 

Siancyn,  ail  emyn,  o'r  Gwilymiaid  ; 

Siancyn  o  dre  Wyn  sy  dri  naid  o'r  blaen, 

Siancyn  vlaen  a  draen  i'r  estroniaid.  32 

Da  yw  o  agos  dwr  bendigaid  ; 

Da  yw^  oferen  drwy^  oífeiriaid, 

Da  y w'r  evengyl,  ac  y  dy waid  wir ; 

Da,  dìr,  o  phrovìr  yw  bedd  San  Fraid.  36 

Da  air  sy  i  Siancyn  gan  awduriaid  ; 

Da  wr  yw  Siancyn,  medd  Doctoriaid  ; 

Da  ddyn  yw  Siancyn,  os  haid  a  vag  vêl ; 

Os  uchel  a  wnel  Cardinaliaid.  40 

Siancyn  gyf  Watcyn  â  rhoi  ni  phaid  ; 
Siancyn,  bob  blwyddyn,  yw'n  nerth  a'n  plaid  ; 
Siancyn  yw'n  rhwymyn,  a'n  rhaid,  a'n  penrhaith  ; 
Os  penrhaith  ein  iaith  ydoedd  groes  naid.  44 


strictly  speaking,  an  eddy,  but  rather  through  Llyn  Tegid,  may  be  coiisi- 

the    middle,    or   main    river,  during  dered  a  hoewal. 

floods.      The    bard    in    anotlier    ode  Drwyodd  er  dyddiau  'r  Drj'won, 

says,  Ac   ìio  hoeival  llw  triuy  ganol  Y  rhwyv  y  Dyvrdwyv  ei  dòn. 

llyn  ;  from  which  it  is  clear  he  meant  23.    Aiodî  Doddaid,    a    metre    so 

the  current,  the  maìn  current ;  called  called.   The  metre  is  Cyngliawg,  end- 

also  bnoynen  yr  avon.     The  Dwyv,  ing  in  two  lines. 

or  Dwy,  which  tradition  says  flows  44.  Os  penrhaüh,  &c.  Probably  an 


Y  DOSPARTH  I.  91 

Os  gwyn  yr  arian  ;  os  gwen  canaid  ; 

Siancyn  a  wisg  wỳn  ar  Wasgwyniaid ; 

Os  gwen  eiry  bellen,  neu  beilliaid  drosto; 

Odid  a  allo  neidio  i"w  naid.  48 

Evo  ywV  dethawl  vry  o'r  doethiaid, 

A'r  doetha''  ellwaith  ó'r  detholiaid  ; 

Ar  ol  y  detliol  ydd  aid,  nos  a  dydd, 

Obry  at  deunydd  llew'r  Brutaniaid.  52 

Canwn  i'r  Brytwn,  tra  brytwyv  vi  gerdd ; 

A  phoed  gwir  a  ganwyv  ; 

Cerddwr  i  Siancyn  Wyn  wyv, 

Caniadwr  Siancyn  ydwyv.  56 


allusion  to  the  prince  of  Wales,  who  Pow^'s  land  the  term   is   applied  -10 

had  a  croes  naid  carried  hefore  him,  the  moon's  disk. 

as  mentioned  in  note  2,  Dosp.  I.  20.  46.  ar  Wasgwifniaid,  "  upon  Gas- 

45.  os  gwen  canaid,  "  if  the  canaid  coig'ne  horses." 

be  fair."    Canaid,  an  epithet  for  the  47.  eiry  bcUen,  a  snowball. 
tnoon,   in   Glamorganshire ;    but    in 


92  LEWIS  GLYN  COTHl. 

XXVII. 

I  SÍON  AB  HYWEL,  O  EUAS. 


The  bard  styles  his  hero  by  the  epithet  of  a  young  stag,  as  being  descrip- 
tive  of  his  actÌYÌty.  In  his  character  as  the  defender  of  his  country's  rights 
he  calls  him  "  the  sword  of  the  borders  of  Euas,"  in  whose  hand,  when 
flourished,  the  glaive  resembled  the  appearance  of  a  wheel  in  motion.  The 
bard  next  assumes  to  himself  the  title  of  a  missionary,  and  says  that  after  the 
example  of  the  apostles,  who  went  about  preaching,  so  would  he  go  about 
proclaiming  every  where  the  deeds  of  his  hero.  And  alluding  to  his  ha^ing 
been  in  the  habit,  from  his  childhood,  of  visiting  the  hero's  father,  the  bard 
takes  an  opportunity  of  descanting  upon  his  virtues  and  liberality;  and 
mentions  that  the  first  piece  of  gold-he  ever  had,  as  the  reward  of  his  muse, 
was  from  him. 

Y  CARW  ieuanc  ar  Euas, 

Ac  yn  y  grudd  egin  gras  ; 

Sion  ab  Hywel,  un  helynt, 

Ab  Thomas  a  Gildas  gynt ;  4 

Dur  noeth  drwyV  marsdir,  a'i  nerth, 

Ac  o  Wilcog  mae'n  goelcerth. 

Mae  orig  ddawn  Meirig  Ddu 

Yn  ei  ael  yn  annelu  ;  8 

Cleddeu  blaeneudir  Euas 

Ydyw  â'i  laiv  val  rhod  las. 

Trosolwayw  cantre  Selyv, 

Yn  y  dwrn,  i  Sion  a  dyv.  12 

Chwyl  yr  ebystyl  drwyr'r  byd 

A'm  helpodd  yn  vy  mhulpyd ; 

I  bob  tu  i  bregethu  gynt 

O  wyrth  168^^  aethasynt.  l6 

Aeth  rhai  i  Na^'reth  o'r  rhai'n ; 

Rhai  hevyd  i  dir  Rhuvain  ; 

Minnau'n  ol  dyddiau'r  deuddeg 

Yw  Andras  gwlad  Euas  deg.  20 

Doe,  ddyw  Sul,  gweithredoedd  Sion 

A  draethais  hyd  ar  leithon  ; 

Gwnav  i  lys  Bowys  i'm  byw 

Gredu  maiV  gorau  ydyw.  24 

XXVII.    Addressed  to  John  ab  Howell,  ab  Thomas,  of  Euas. 


28 


Y  DOSPARTH  I.  93 

O'r  haelder,  nial  llyvr  Sieron, 

Rholiau  y  sydd  ar  helw  Sion. 

Ei  dad,  mor  wrda  ydoedd, 

Llew  a  sant  holl  Euas  oedd ; 

Ar  ei  ol  Sion  yw'r  ail  sant, 

Sion  yr  eilwaith  sy'n  Rolant. 

Awn  gynt,  ar  ogleddwynt  glas, 

Yn  ieuanc  iawn  i  Euas.  32 

Sion  am  gwahoddes  innau, 

Velly  ei  dad  ;  a  vu  well  dau  ? 

Cynta'  aur,  o'r  cant  uriad, 

A  roed  yni  oedd  aur  ei  dad.  3Ö 

Cynta'  dillad  taladwy 

Ym  a  roes  Sion  o'u  mars  hwy  ; 

Llyna  wr  grym,  llawn  oV  gras, 

Llywydd  a  chanllaw  Euas;  40 

CloV  dre  hir  ar  sir  a'r  swydd  ; 

I'r  Gelli  dôr  ac  allwydd  ; 

A  maen  gwn,  hyd  yn  Mynwy, 

A  phren  o  goed  Dyfryn  Gwy  ;  44 

A  fridd  â  cliyf  o  ruddaur  ; 

A  frwyn  i  weilch  Dy fryn  Aur. 

Po  hynav,  doethav  vydd  dyn 

Adroddus  da  ei  wreiddyn  ; 

Gwell  vydd  hen  dderwen  yn  ddâr, 

No  dwy  ieuainc  mewn  daiar. 

A  gafer  o'r  hen  gyfion 

Yn  hengoed,  unoed  y  dòn  ;  52 

Cyf  uchcl  oedd  Hy  wel  hael, 

Sion  e  vo  sy  un  avael ; 

Sion  oV  hcn  gyfion  y w^  gainc, 

A  â  ddeuoed  gwydd  ieuainc ;  56 

Oed  Simeon  wirion,  a'i  was ; 

Oed  \oe  ar  -u'ardiii  Euns; 

Oed  Addav  oV  eithavion, 

A  thri  oed  Seth  ar  iad  Sion.  60 

25.  Swron,  St.  Jeronie.  4fi.  Dyfryn  Aur,  tho  Oolden  ^'ale, 

42,    Gelli,    tlie    Hay,   a    tow-n    in      near   tl>e   viUage   of    Loiigtowm,    in 
Rrwkn(H-kshiiv,  npon  tho  M've.  Herefordshire. 


48 


94  LEWIS  GLYN  COTHI. 


XXVIII. 


I  THOMAS  AB  DAWDD,  AB  WATCYN,  AB  HENRI, 
O  WENT. 


We  have  in  this  poem  an  account  of  the  bard  being  at  Caerlioii,  where  he 
accidentally  met  with  Thomas  ab  David,  who  kindly  invited  him  to  an  inn 
there,  to  take  some  wine  with  him ;  which  invitation  the  bard  readily  ac- 
cepted;  and  after  refreshing  themselves  with  claret,  oranges,  and  other 
luxuries,  Thomas  asked  him  to  his  house,  desiring  him,  at  the  same  time, 
to  be  prepared  to  give  him  a  specimen  of  his  muse.  The  bard  went  with 
him,  and  left  this  poem  as  a  memorial  of  Thomas's  hospitality,  as  well  as  a 
record  of  his  valour.  Thomas  is  here  represented  as  possessing  the  quahties 
of  the  eagle,  the  hawk,  and  the  lion ;  and  withal  a  generous  disposition. 
From  the  bard  afterwards  speaking  of  the  durability  and  escellency  of 
l)lack  colour,  and  applying  the  epithet  to  Thomas,  it  would  seem  Thomas  was 
of  a  swarthy  countenance.  The  bard  compares  Thomas's  courage  in  the 
conflict  to  be,  like  the  black  colour,  unyielding.  He  next  mentions  that 
when  there  were  disturbances  every  where  from  Caer  "Y'í^ent  to  Alnwick,  the 
fame  of  Thomas  as  a  warrior  was  universally  spread. 


A  Mi  yn  nhrev  Caerllion 

Deg  ar  Wysg,  lle  bu'r  vort  gron  ; 

Lle  gwelwn,  îs  gwyndwn  Gwent, 

Oen  da  Duw  gwindai  dwy-Went ;  4 

Troi  i  davarn  0^  tarw  dwyvol 

Yn  nglan  Wysg,  vy  ngalw'n  ei  ol ; 

Galw  ar  y  llyn  gloew  ar  lled, 

Galw  Oraets,  ac  ar  Glared;  8 

Yved  y  gwin  yn  ddivalch  ; 

Egori  ei  bwrs  o^  gwr  balch  ; 

Rhoi  aur  am  win  o^  gwinwydd, 

I  minnau  rhoi  mwnai  rhydd ;  12 

Erchi'm  hevyd  gyd  âg  ev 

Draw  â  mydr  dramwy  adrev. 


XXVIII.  Addressed  to  Thomas  ab      Gwent.     Ile  lived  at  Caerlion  on  the 
David,   ab    Watkin,   ab    Henry,    of     Usk. 


Y  DOSPAETH  I.  9S 

Dov  at  Tomas  ab  Davydd 

Os  vy  nhraed  a  saiv  yn  rhydd.  l6 

Eginyn  Gicatcijn  yw'r  gwaith 

Ah  Henri  a  phunip  anrhaith. 

Trigo"'n  vy  curo  wnav  vi, 

Troi  o  vcwn  trc  y  Venni.  20 

Pwysaw  ar  ddaiar  ddwy-Wcnt, 

Prydu  i  gorf  Ucicpart  Gwent ; 

Mae  ardyinhyr  ar  Donias, 

Mal  aur  trwni,  i  lawer  tras;  24 

Ardymhyr  eryr,  neu  walch  ; 

Neu  lew  dov,  ncu  hael  divaleh  : 

Dau  natur,  val  Arthur  Iwyd, 

Ar  ci  wyneb  a  ranwyd  ;  28 

Natur  gwr  yn  troi  i  garu, 

Natur  llcw''n  anturiaw  llu. 

Yngolwg  Marc  \'engvlwr. 

Yw  llew"'n  y  gad,  a  llun  gwr;  32 

A  Brutus  ab  Syhius  oedd 

Lew  du  ar  gwbl  o'i  diroedd. 

Tomas  val  Gildas  yw'r  gwr 

A  Uew  du  yn  Uc  dcuwr.  36 

Ni  roes  na  Mair,  na  lesu, 

Lliw  i  un  dyn  wcll  no  du  ; 

Lliw  du  a  saiv  lle  daw  sias, 

Lliw  diemwnt  vclly  Doma.s.  40 

Du  a  gy vyd  i  gyvocth, 

Ac  o  wr  du  rygarw  diH^th  ; 

Du  hevyd  vydd  dihavar(h, 

A  dewr  vydd  du  ar  ei  varcli  ;  44 

Tomas  yntau  a  vmwan 

Tros  wlad  liwnt  A'r  trosol  tàn. 

Pan  vu'r  ymdacru  dig 

()  Cíaer  ^Ycn  i  gwr  Anwig;  48 

lü.  /J(»r=tteunv.  42.  rhyganr,'(r\\\-cKne),  a  dc^  of 

:W.  //pn/i/A<iA\y/rÌMji,  jfrfat  prand-  iho   first  cLws ;    a    nonpareil    of  his 

wiM  of  .Eiieas.    S«"«'  an  account  <if  hini  kind. 

in  linit.  Gr.  al>  Arlhur.  4H.  Carr  íf Vr»  =  ( '««•  nvent,  «tuaied 

'.Mt.  (iiltias,  tlif  historían.  in  tlie  midiilc  of  npjier  (íwent,  ahdut 

40.  lìicmwnt,  hcre  muchudil ;  jcl  five  miles  froni  C'hepstDw,  was  a  c»>n 


96  LEWIS  GLYN  COTHI. 

Nl  bu  son  yn  wyneb  Sias, 

Onid  am  a  wnai  Domas. 

Mair  a''i  ceidw,  Mwrog,  Cedwyn, 

Milwr  Gwent  ar  amler  gwyn.  52 

Llaw  a  braich  i  Gaerllion, 

Llaw  ferv  ar  vwyall  a  fon. 

Llaw  leuan  vu  dan  y  dwr, 

Bid  iddo  law^  Bedyddiwr  ;  56 

Llaw  o  vaint  arall  a  vu, 

Llaw  dan  lèn  asen  lesu  ; 

Llaw  Nudd,  llaw  Ddayydd,  oedd  dda, 

Liaw  Domas  ger  llaw  Deuma ;  60 

Duw  a''i  rhoes  â  phryd  rhyswr, 

Duw  a  ro  a  garo'r  gwr ; 

Duw  a  ro  iddo  drioed, 

Dywysawg  cerdd  Gwent-is-Coed.  64 


siderable  station  in  the  time  of  the  the  Baptist  by  putting  his  hand  un- 

Romans.     It  was  called  by  the  em-  der  the  water  was  able  to  hft  it  up 

peror   Antoninus,  Urbs  Venta   Silu-  again,  and    baptize   a  generation   of 

rum  ;  and  by  the  Britons,  Caer  Went.  vipers ;  so  the  bard  wished  Thomas 

There  was  formerly  an  academy,  or  also,   whenever  he  laid  hold   of  the 

university,  (supposed  to  be  the  first  poleaxe,  might  be  able  in  like  man- 

in   the  British   dominions,)   founded  ner  to  lift  it  up  and  subdue  his  foes. 

here  by  Tathan,  a  saint  of  the  col-  57-  Llaw — arall  a  vu,  the  hand  of 

lege  of  Illtyd,  who  lived  in  the  be-  Thomas  the  apostle. 

ginning   of  the  sixth  century.     See  58.  llen  asen=.y  croen ;   the  skin 

N.  Rogers's  Memoirs  of  Monmouth-  covering  the  rib. 

shire ;    also    Tathan   in   the   Camb.  59.    Davydd,  Thomas  ab  David's 

Biog.  father. 

51.  Mwrog,  a  saint  whose  history  60.  Deuma,  a  Cistercian  convent  at 

is  not  known.  Nantteyrnon,   now  Lantaman,   near 

55.   Llaw  leuan,  &c.     The  bard  Caerlion,  dedicated  to  St.  Deuma.    It 

here   wishes    his    hero    to   have    the  was  founded  in  the  year  1178.     See 

hand  of  John  the  Baptist,  by  which  Brtit  y  Tywosogion,  in  Myv.  Arch. 

request   he  probably  meant,  that  as  vol.  ii.  p.  438. 


Y  DOSPARTH   l.  97 

XXIX. 

AWDL  I  DRAHAIARN  AB  lEUAN  AB  MEIRIG. 


TiiE  bard  opens  his  ode  by  ackiiowle<]ging  tlui  many  obligations  he  wa« 
iinder  to  Traliaiarn ;  who,  he  says,  was  descende<l  froni  Adarn  of  (iwent, 
and  Rliirid  Vlai(hl  of  Penllyn.  Ile  sj)eiiks  of  Tntliaiarn  ;«  lieiiig  a  man  of 
wealth — ii  thorough  gentleman — an  ac('oin]ilished  scholar  —  and  one  who 
loved  to  see  every  thiiig  aroiiiid  hiin  elegant  and  in  good  taste,  and  ail  his 
fríeiids  made  comfortable  and  haji]iy. 


Dy  aur  ym,  Trahaiarn  !  byth  a  drig  i'ni  byw, 

Mab  leuan  ab  Mcirig; 

Dy  glarcd  yn  enwedig, 

Y^'j  orcìs  vry  dros  ei  vrig-  4 

O  vrig  cyf  bonheddig  hen 

Yr  oeddych,  ac  o'i  wreiddyn  ; 

O  ger  llaw  trev  Gaerllion, 

O  denil  Wysg,  o  Adain  Hn.  fl 

Adam  !  gwn  baliam  oedd  dy  liŷn,  val  iarll, 

Rhirid  Vlaid  o  IJenliyn  ; 

O  Went  y  doi'n  gynta'  dyn, 

Ac  o  AVynedd  eginyn.  12 

O  Wyncdd  y  mae  i'wcli  cnnill, 

O  ddwy  AVent  arvau'n  un  ddull ; 

Trí  phcn  sucth  a  aeth  uwch  oll, 

Tri  phcn  bluidd  un  wraidd  yn  welJ.  l6 

XXIX.    An  ode  addressed  toTra-  heads."    The  arms  of  Rhiríd  Vlaidd 

haiarn,    ab    leiian,    ab    Meyri(k,    of  were    argt-iit    «n    a    ]>ile    vert,   three 

l'enrhos  ^'wrdios,  near  ('aerlioii.  wolvcs'  heads  eriLse<l  of  the  field,  one 

8.    Adam     /in,    "  ot     the     liiic    of  and   one.      He   was   lonl  of   I'eiiUyn, 

Adain  :"  i.  e.  .Adani  of  (ìwent.      IIis  in  .Meirionethshire ;  of  Pennaiit  ,Vle- 

anns  (see  line  l.'i)   were  argeiit  oii  a  langell,  in  .'Moiitgoiner^shire ;   aiul  of 

b)md  sable,  thri*  pheons  of  tlie  first.  ihe  eleven  Towcrs,  in  Shmpshire.    Ile 

ÌO.Tri  p/wii  ò/aiilíl,'-^t\ìree  \vulvc^''  waii    sister's    sou    of    Maredvdd    ab 

H 


98  LEWIS  GLYN  COTHI. 

Gwell  wyt,  Trahaiarn  !   darn  dëyrnaidd, 

Nog  wythwyr  o  wyr  ysgwieiriaidd  ; 

Gwell  Duw  o'i  voli  yn  ddyvalaidd, 

Gwell  gwin,  er  meithrin  pob  dyn,  no'r  maidd  ;  20 

Gwell  llew  yn  ei  vlew  nog  arth,  neu  vlaidd  ; 

Gwell  cerddwr  no  dau  angherddŵraidd  : 

Gwell  ydwyd  nog  un  gwilliadaidd  i^i  plith, 

Gwell  ydyw'r  gwenith  no  rhith  yr  haidd.  24 

Yr  wyd,  Trahaiarn  !  yn  brophwydaidd, 

Yn  dda,  o  agos,  voneddigaidd ; 

Yn  llawn  gwybodau,  ac  yn  lluniaidd ; 

Yn  ddyledawg  hael,  yn  ddîwladaidd.  28 

Yn  eryr  i'th  lys  digrynẃraidd, 

Yn  dywysawg  cerdd  baradwysaidd  ; 

Yn  Mhenrhos  Vwrdios,  pwy  vaidd  heb  law  hon  ? 

Yn  mron  Caer  Llion  val  carw  llewaidd.  32 

Yn  arav  ydd  wyd,  ac  yn  ẃraidd, 

Yn  rhyw  oen  nevawl,  yn  rhieinaidd ; 

Yn  wrda  llawen,  yn  unbenaidd, 

Yn  arddwyaw  clêr  yn  urddäaidd.  36 

Yn  ardemlu  beirdd  yn  garuaidd, 

Yn  ordeìniaîü  naw'n  gwmp'nì'aidd, 

Yn  rhoi  draw  o''th  law'n  deuluaidd,  rhagllaw 

Yr  euraw  a  ddaw  yn  arglwyddiaidd.  40 

lesu  yn  d'adu,  lew  Gwyndodaidd  ! 

I  overvvyr  byd  yn  Ivoraidd  ; 

I  roddi  i  eirchiaid  yn  Rhydderchaidd, 

I  dalu  aur  dros  aerdd  ëosaidd.  44 


Bleddyn,  prince  of  Powys.     He  lived  aidd),  noble,  splendid,  stately. 

about  the  middle  of  the  12th  cen-  37.  ««/eí/ì/íí^ardỳaw;  toentertain. 

tury.     See   an   elegy  upon   him,  by  41.  leiv  Gwyndodaidd,  "a  lion  of 

Cynddelw    Prydydd    Mawr,    iu    the  the  North."     Trahaiarn  is  so  desig- 

Myv.  Arcli.  vol.  i.  p.  229.  nated  as  being  descended  from  Rhiiid 

29.     dìgrynirraidd     (di-cryn-gwr-  \'laidd. 


V  DOSPARTH  r.  99 

Aed  lluryg  Curig  Yarchog  gẃraidd, 

Fth  ogylch,  \\h  gylch,  i'th  lys  galchaidd  ; 

A'th  noddi  o  Ddiiw  i'th  awenyddaidd  wyr, 

Ein  nevawl  eryr  yn  vilwraidd.  48 

Dy  gwfwrt  dy  gwrt  sy  gyrtiaidd, 

Dy  ddysg  sydd  amlach  no'r  gwr\  sg  a'u  gwraidd, 

Dy  lyvrau  (eto'n  Gymmröaidd)  ysgol, 

Wrth  reol,  ydynt  wir  athrawaidd.  52 

Dy  adar,  dy  win  yn  vrcninaidd, 

Dy  gàn,  dy  arian  rhag  ein  díwraidd ; 

Dy  aur  a  roddaist  yn  awduraidd  rym, 

Er  dy  voli  ym,  ŵyr  Rhirid  Vlaidd  !  56 

49.  ctrpwr(=n  cupboard. 


n  U 


100  LEWIS  GLYN  COTHI. 

XXX. 

I  RISIART  TWRBIL,  O  LANDUDWG. 


It  appears,  from  this  ode,  that  the  bard  was  in  North  Wales  when  he 
composed  it ;  and  that  when  he  visited  Turber\-ille  he  had  with  him  from 
thence  a  band,  or  troop,  of  minstrels.  He  says  that  Tiirberville  was  a  de- 
scendant  from  lestyn,  lord  of  Glamorgan,  and  from  Payne  Turberville ;  and 
also  that  he  was  connected  with  the  Leyson  family.  His  mansion  is  said  to 
be  as  extensive  as  that  of  Grainville's ;  and  in  point  of  wealth  it  is  classed 
with  the  house  of  Herbert,  earl  of  Pembroke.  The  cellars  of  Turberville  are 
mentioned  as  being  ever  well  stocked  with  all  kinds  of  wine  of  his  own  im- 
portation.  After  this,  the  bard  alludes  to  Turberville's  liberahty  to  minstrels ; 
and  then  wishing  him  and  his  wife  a  long  life,  and  a  numerous  family  to 
keep  up  the  name  of  Turberviile,  he  concludes  by  saying  that  he  and  the 
minstrels  from  Gwynedd  would  doubtless  be  rewarded. 


0  LECHWEDD  Gwynedd  i  Yorganwg  wen, 

1  ganu  i  Landudwg  ; 
Risiart  Twrbil,  heb  gilwg, 
A  ddyd  rodd  i  dda  a  drwg. 

Ei  dda  a  bara  val  maen  beril  mawr, 
Mab  Siancyn  Twrbervil  ; 
lesu  a  wna  o  Sisil 
Osod  i'n  o  lestyn  hil. 

Hil  Risiart  Twrbil  a  gaif  teirban  byd, 
Er  bod  yn  ngwlad  Yorgan ; 


XXX.    An  ode  addressed  to  Ri-  8.    lestyn  =  lestyn    ab    Gwrgant, 

chard    Turberville,    of    Llandudwg,  lord  of  Glamorgan.     Payne,  the  fìrst 

Glamorganshire.     This    Richard,   as  Turberville,  of  Coedty,  married  Asar, 

well   as   the   other   TurberviUes,    or  daughter  of  lestyn.     He  afterwards 

Turbils,  iii  the  counties  of  Glamorgan  sided  with  the  M'^elsh,  and  besieged 

and  Brecknock,  are   descendants   of  Fitzhamon  in  his   castle  of  Cardiff, 

the  first  Payne  Turberville,  who  came  and  forced  him  to  abrogate  the  Nor- 

over  with  Richard  Fitzhammon.    He  man   laws    which    he    had   imposed 

had  for  his   share,  of  the  spoils  of  upon  his  new  subjects. 

Glamorgan,  the  castle  and  lordship  of  9.   teirban  byd,  the  three  quarters 

Coedty,  near  Bridge  End.  of  the  globe.    The  fourth  quarter,  or 

Arms,  chequy  or  and  gules,  a  fesse  America,  was,  probably,  not  known 

erm.  to  the  bard. 

Crest,  an  eagle  displayed  sable. 


Y  DOSPAHTH    I. 


101 


I  vro  ucho  wlad  Vrychan, 

A  bro  Frainc;   mae'n  braf  ci  ran.  12 

Rhan  plaid  Lleisioniaid  lles  yw  enwi  rhyw  ; 

llhan  o  Lyr  Merini ; 

Rhan  oV  Peutyn,  un  a  ni, 

Heddyw  rhan  dda  y w  rhei'ni.  l6 

At  ryw  y  rhai'n,  trwy  yr  hwyr, 

Y  trov  ;   cadwed  Duw  yr  aer ; 
Troi  i'r  gwin,  a''r  tri  ryw  gwyr, 

Troi  ar  gylch  i'r  t\ír  a'r  gaer.  2U 

Caer  wen  y  barwn  A'r  cyrn  6e;/7, 

Y  sy  gaer  unvaint  ít  llys  Greinvil  ; 
Deudy  o  Gynunry,  nid  Cin   is  gil, 

Trysordy  Herbart,  Risiart  Twrbil.  24 

Ac  yn  Llandudwg,  Ile  dwg  j/ííî7, 

Y  gwin  a  bcrir  o  gan'  baril  ; 

Ac  yn  bèr  eisoes  cael  gwin  Brossil, 

A  gicmy  oes  oesoedd,  gicyn  o  Sisil.  28 

Rychan,  bob  wythnos,  o  Ywrdios  vil 

O  longau  â  gwin,  neu  lcng  gynnil ; 

O  ^^^3^^!  ynunod,  riv  deunawniil, 

Ac  yn  neg  gyrva  ugain  carvil.  32 

Blodeuyn  Siancyn  ni  chais  encil 

Er  bwrw  ynn  sylltau,  inegys  hau  hil ; 


13.  Lleisioniaid,  the  family  of  the 
Ijeysoiis.  Lleisidii,  a  iiame  t'requeiit 
in  (flainorfíaiishire  iii  fonner  tinies : 
now  IjI'i/soii,  lAf/sons,  Leeson,  &c. 

22.  (íreinrH  =  tìi-aiiiville.  Tlie 
Grainvilles  «ere  of  Neath  c;u<tle. 
Ridiani  «le  (ìniin^ilU',  or  (ìreeiiefelti, 
anil  ("onstJiiu-e  his  wifp,  fomiiicil  the 
nioiiîistery  of  Neatli.  Hichani  de 
(fraiiivillc  was  one  of  the  t\vclvc  Nor- 
niaii  kiii);li(s  whn  accoiii|miiìe(l  Ho- 
bert  Fit'/haiiinion,  aiiii  a.ssistcit  liini 
iu   the  coii^iiest  of  (flainorgaiiühire. 


He  received,  in  recompense  for  his 
sen'ices,  the  lordship  of  Neath.  He 
was  tlie  aiui'stor  of  ihe  (ìreinilles, 
aiul  the  present  Diike  of  BucJtiiijj- 
hani. 

'2(>.  y  (/trin  a  berir,  "  wine  will  be 
orfieiv(l." 

2".  //roí*i7=BrusseIs. 

2í{.  fftrin  ipri/n  Sii-i/,  notr  Bronti 
wine. 

Sisil  -  Sicily. 

2H.  rirrilios  =  Bwniios  ;  Bordeaux. 

;t2.  rarriJ,  a  (lrav  horse. 

h3 


102  LEWIS  GLYN  COTHI. 

Er  bwrw  berthogrwydd,  val  arglwydd  Lil, 

A  bwrw  ein  costiau  val  brenin  Castil.  36 

Pe  rhodiwn  i  bob  rhyd  wen,  neu  bil, 

A'r  divandvor  a  rodiai  Vandvil ; 

Ni  chawn  ddyn  o  Leyn  hyd  yn  Nghaer  Lil, 

Onid  Risiart  o  natur  assìl.  40 

Bwa  Yw  oesawg,  a  llavn  Basil, 

A  byw  yw  Risiart  val  coed  Brasil  ; 

A  byr  yr  ateb  wyr  o'r  Owtil, 

A  brau'n  nghwynvan  y  bwrw  anghenvil.  44 

Ni  thery  addwyn,  na  thra  eiddil, 

E  dery  wagwas  drwy  ei  wegil ; 

A''u  bâr  isod,  val  briwo  assîl, 

Y  briw  ambell;  oni  bai'r  ymbil.  48 

Ei  air  ev  yngod  yw'r  evengy], 

Ei  wyr  a  genmyl  i  ar  ugeinmil ; 

Ei  osawg  perfaith  a  wisg  porjil, 

O  waed  Ewropa  y  daw'r  eppil.  51 

Tyvu'n  aeddved,  dovi  hen  wŷddvil, 

A  wna,  â'i  venwyr,  val  hen  Vonvil ; 

Tebygu'n  cyrchu,  o'r  min  i''r  cil, 

A  wna  i  Gadvan  ac  i  Wdvil.  56 


35.  arglwydd  Lil,  John  Talbot,  A\.  BmaYw  oesawg,  a  llavn  Bastl, 
lord  Lisle,  eldest  son  of  Jolin  Talbot,  "  A  bow  of  the  lasting  yew,  and  a 
(the  famed  earl  of  Shrewsbury),  by  Basel  blade."  Basil,  Bale,  the  capi- 
Margaret,  his  second  wife.  He  was  tal,  and  largest  town  of  Bale,  other- 
created  yiscount  Lisle,  in  145L  wise  Basle,  or  Basel,  one  of  the  nine- 

36.  Cuslil,   Old  Castile,  an  exten-  teen  cantoiis  of  Switzerland. 
sive  proyince  in  Spain.  42.  coed  ŵasíí  =  Brasil  wood. 

38.  dimndvor—A\va,ntvor  (di-man-  43.  Ow/í7=Italy. 
môr),  the  illimitable  sea.  51.  poì-fil  purple. 

Vandvil,   sir    John    ]Mandeville,  a  53.  VonvÁl,  Ŵilliam  BonviIle,  cre- 

celebrated  early  traveller,  born  at  St.  ated  lord  BonviIle  and  Harington,  in 

Alban's,  about  the  beginning  of  the  1449. 

14th  century.  56.    Wdvil,    Anthony   WoodvilIe, 

39.  Caer  Lil,  the  town  Carlisle.  created  lord  Scales   in  right   of  his 

40.  assil,  perhaps,  one  who  assaih;  wife,  in  1461. 
an  assailant. 


Y  UCSPAttTH  I.  103 

Deued  dár  oY  coed  i  Dewdri^  hil, 

A  dau  gan'-mwy  no  deugainniil ; 

A  dwy  oes  oesoedd  i  gadw  Sisil, 

IV  tarw  byw  arvawg  o'r  Twrbervil.  60 

Twrberyil !  Twrbil  âV  cant  wart  yn  rhan, 

Un  oV  rhai"'n  oedd  Gilbart ; 

Oes  ei  dad,  i  osod  art, 

A  ro  lesu  i  Risiart.  64 

Rhisiart  a  roddai,  mewn  rhysedd,  Siancyn, 

Naw  ryw  lyn  ar  ei  wledd  ; 

Aur  i  mi  a  ry,  a  medd ; 

Aur  a  gwin  i  wyr  Gwynedd.  68 


57.  Tewdrig,  a  saint  \n  the  fifth  where  a  church  was  erected  on  the 
c«ntur)',  of  roy.al  descent.  He  was  s})ot  of  his  niartyrdom  ;  and  from  hhn 
slain  by  the  pagan  Saxous  iu  Gwent,      called  ^Jerthyr  Tewdrig. 


n  4 


104  LEWIS  GLYN  COTHI. 


XXXI. 


AWDL  I  OVYN  LLEN  GWELY  I  ANNES,  ERCH  SION, 
O  GAERLLION  AR  WYSG. 


This  ode  is  well  written,  and  it  is  an  interesting  one ;  for  the  bard,  having 
been  cruelly  robbed  of  his  furnittire  at  Chester,  was  compelled  to  apply  to 
the  generosity  of  his  friends  to  assist  him  in  refurnishing  his  house.  He  asks 
Annes  to  present  him  with  a  bed-curtain,  and  gi^ing  her,  at  the  same  time,  a 
description  of  the  one  he  wished  to  have,  proceeds  to  say :  "  To  Annes  belongs 
a  curtain  on  which  are  depicted  every  kind  of  trees  in  fuU  leaves,  and  all  manner 
of  birds,  besides  lions  and  stags.  Also  the  holy  cross ;  and  the  Blessed  Yirgin 
guarding  over  the  twelve  apostles.  On  it  also  are  represented  the  saints,  and 
the  Saviour  of  the  world.  The  blooming  trefoil  is  not  forgotten  here ;  neither 
are  the  French  gardens,  nor  the  branching  forest.  W^e  have  here  also  a  re- 
presentation  of  a  shield,  and  of  arrows ;  and  even  of  the  head  of  the  lately 
dreaded  foe  covered  with  pins.  Yonder,  we  behold  lions  attacking  their 
prey  ;  and  here,  we  behold  the  weapons  of  Hei'bert.  On  that  portion  is  de- 
picted  a  leopard,  and  on  this  the  hon  of  Edward.  Above,  the  moon  is  seen 
surrounded  with  the  stars.  And  in  each  corner  of  this  beautiful  curtain  we 
behold  four  angels  clothed  in  robes ;  and  in  the  centre  of  it  a  representation 
of  God ;  and  also  that  of  a  man,  a  lion,  an  eagle,  and  an  ox." 


Annes  !  aeron  Sion,  vy  ngJiwrs  enwi  hael, 
Hil  Watcyn  ab  Henri ; 
Annes  oedd,  einioes  iddi ; 
Annes  hael,  a  henwais  hi. 

Hi  yw'r  bena'n  Nghaerllion, 
Ei  gwr  sy  benach  nog  iin 
I  roi,  o'i  gost,  aur  a  gwin 
I  wr  o  gerdd  er  ei  gân. 


XXXI.  An  ode  to  Annes,  of  Caer-  that  they,  under   some   pretence   or 

lion,   soliciting  a   bed  curtain.     The  other,  to()k  from  him  all  his  house- 

bard,  it  seems,  had  intended  to  settle  hold    furniture,  and   insisted   on   his 

in  Chester,  and  with  that  view  mar-  quitting    the    city.      See    Pennant's 

ried  a  widow  there ;  but  as  it  was  Tüiir  ìn  M^ales ;  ajid  Yorke's  Royal 

against   the   consent  of  the  inhaljit-  Tribes. 
ants,  it  so  exasperated  the  citizens. 


Y  DOSPARTH   I.  105 

A  ganwyv  â'm  daint,  ac  â'm  genau, 

I  Annes  a  drig  yn  ocs  dreigiau, 

Yn  ocs  hcn  seren,  ncu  vesurau  pren ; 

Neu  yn  oes  heulwen,  ncu  nos  olau.  12 

Arver  mae  Annes  o  Baderau, 
Arver  ciüw  ser  â  Llaswyrau  ; 
O'r  galon  y  rhy'r  Gwyliau  ani  Sallwyr, 

0  law  a  synwyr,  elusenau.  l6 

Da  iawn  yw  Annes  aur  gadwynau, 

Da  ydyw  Anncs  o'i  diodau  ; 

Da  Annes  am  lcn  dcnau  o  Arrcs, 

Da  Duw  i  Anncs,  diicd  ci  doniau  !  20 

Mae  Annes  haeldeg  lle''r  oedd  Dcgau, 

Lle'^r  oedd  Gwenhwyvar,  a'i  holl  raddau  ; 

Lle  gwelid  Enid  ynau  o  asur, 

Lle  mac  nuir  Arthur  mawr  ci  wvrthiau.  24 

Vy  nghwyn  wrth  Anncs,  a'i  charesau, 

1  Gacrlleon  Gawr,  yn  gorllwyn  gau, 

Vy  yspeiliaw  draw  dri  lau  o'm  mawrcdd, 

Ac  o'm  holl  annc^d,  ac  o'm  Uenau ;  28 

Llcn  sydd  i  Anncs  yn  llawn  lluniau  ; 

Llun  gwiail,  llun  dail,  a  llun  dclwau  ; 

Llun  adar  daiar,  diau  ;  llun  llewod ; 

Llun  y  ceirw  isod,  a  llun  croesau  ;  32 

Lluii  Mair,  a'r  dcuddcg  mcwn  cadciriau  ; 

Llun  saint  a  Icsu,  a  llun  santcsau  ; 

Llun  meillion  gwyrddion,  llun  garddau  Frengig, 

Llun  brig  y  goedwig  yn  vagadau.  36 


13.  Paderait,  Pater  nnsters.  19.     Arres  =  Arnis,    a    Uiwn    nf 

14.  /./tifii'i/rau,  Psíiliwyr:  a  Psal-  Fraiice,  where  fine  line  is  nianufar- 
lcr:  a  Uitual.  tured.     Arras   ìs   well  kno\vn  h\  its 

15.  Sallwt/r,    here     iiersons    who  tapestry,  f;i)Ie«i  by  the  Ibilians,  fnnn 
sing,    or     chant,    tlie     Psalnis  :     als«i  ihe  town,  Arrazi. 

memlìers  of  a  choir;  choristers.    IViih  21 — 23.    Tegau  Ettron,  Gtt<enhicy- 

Llaswyr  anil  Siillwyr  are  cornii>tions  var,  and  Enid.     The  three  fair  ladie« 

of  Psaliwyr.  of  the  court  of  .\rthur. 


106  LEWIS  GLYN  COTHI< 

Llun  tarian  penaeth,  a  llun  saethau ; 

Llun  pen  a  ovnid,  yn  llawn  pinau  ; 

Llewod  i  orvod  ;  llun  arvau  Herbart  ; 

Llewpart,  llew  Edwart  ;  llun  lleuadau  ;  40 

Llun  pedwar  angel,  yn  Nghornelau 

Llen  Annes  heulwen,  mewn  casulau  ; 

Duw  sy'n  y  canol  bob  diau,  a'i  glych ; 

Gz0r,  Lleziû,  Eryr^  Ych  sy  gaerllaw'r  iau.  44 

Nos  Ystwyll  yr  âv  wrth  ganwyllau 

Wassel,  gyda'm  llen,  o  chav  brenau ; 

Holi  ac  Ivì  yn  gwau,  gwielyn 

Celyn  brig  velyn,  ac  avalau.  48 

Mair  a  gatwo'r  Maer  yn  ei  gaerau, 

Mae  Grufydd  yn  rhoi  ei  vudd  yn  vau ; 

Mae  Annes  hevyd  i  ^1^^^^"^  rhoi  da, 

Mae^  gair  drwy'r  Ddena  mor  dda  yw'r  ddau.  52 

Da  Annes  os  da'r  arglwyddesau, 
Haelach  yw  Annes  no'r  iarllesau  ; 
Annes  ywY  santes,  hwyntau  islawY  wawr, 
UwchlawV  rhai'n  ẃythawr  y  mae  hithau.  5Q 

Haelav  yw  Annes  o'r  Annesau, 

Annes  hael,  raerch  Sion,  dan  inselau  ; 

Annes  yw  duges  a  dau  wrth  roi  da, 

Einioes  i  wra^  Annes  orau.  60 

Gorau  un  o'r  gwyr  gwra,  Annes  grair  ! 

Gorau  gwraig  yw  Annes; 

Gorau  llen,  val  talcen  tes, 

Yw'r  llen  a  ry  llaw  Annes.  64 

39.  Herbart,  Herbert,  eail  of  Pem-      sage  may  be  in  allusion  to  the  astro- 
broke.  logy  of  the  times.     Annes  is  said  to 

40.  Edwart,  Edward  IV.  be   like   a   star   ascended   above  the 
43.  bob  diau=-hoh  dydd.  hori^.on,  or  ascendant;  whilst  all  the 

49.  Maer,  the  mayor  of  Caerhon.        other  ladies  (hwyntau)  are  said  to  be 

50.  Grufydd,  the  name  of  Annes's      below  the  ascendant,  and  eonsequently 
husband.  not  visible.     The  astrological  scheme 

yn  vau=yn  eiddov.  is  divided  into  12  houses — six  above, 

55.  islaw'r  tvaivr,  &c.     This  pas-      and  sLv  Ijelow  the  horizon. 


Y  DOSl'AHTII   I.  107 

XXXII. 

I  SION  AB  DAWDD,  O  VRO  WYR. 


TiiE  bard  opens  his  poem  by  apologizing  to  John  ab  David  for  not  hav- 
infr  paid  hiin  an  earlier  visit.  His  nianner  of  reasoning  is  as  follows  :  Over 
night  he  had  niade  up  his  mind  to  go  the  following  day  ;  but  when  the 
niorning  caine  he  fuund  that  he  could  not  act  up  to  his  previous  resolution. 
And  so  he  went  on  for  several  nights  and  days  ;  but  at  last  he  made  up  his 
mind ;  and,  as  it  were,  fcarful  of  tnisting  to  the  fullowing  day,  he  said,  "  I 
will  go  this  night,  and  be  there  Ijefore  the  dawn."  Immediately  upon  this 
he  compliments  John  ab  David,  and  his  wife,  on  their  children  ;  and  alluding 
to  Jacob,  and  to  Hezron,  as  founders  of  families,  he  entertained  a  hope  that 
one  day  John  ab  David  would  f>e  known  in  the  land  of  Gower  as  the  founder 
of  many  a  distinguished  family.  He  concludes  by  speaking  of  their  kindness 
aiid  liberíJity;  and  promises  that,  in  future,  his  poetry  will  souud  forth  ia 
their  praise  only. 


YvoKY  awn  i  vrü  Wyr, 

Ni  aetham  yno  neithiwyr  ; 

Doe  hwyhaw,  da  wehelyth, 

Trcnydd  ;   a  phcunydd  ;   a  jihyth.  4 

Hedilyw'dd  av,  Sion  ab  Davydd, 

Heno  i'w  dai  cyn  y  dydd  ; 

Impyn  yw'n  nihob  pen  i  Wyr, 

A^i  «Tocd  ieuainc  hyd  awyr !  8 

A  gwinllan  deg,  yn  Uawn  dail, 

Yw  Mawd  lle  niae  ei  adail  ; 

jMab  Davydd  ddedwydd,  waywdwn  ; 

Sion  o  hil  I.lcision  y w  hwn  ;  12 

Merch  Yorgan,  val  y  ganon, 

(Mawd)  hil  Gwilymiaid  yw  hon  ; 

Dau  gymmhar  ynt  un  gariail, 

Dewi,  ac  un  Duw  a\i  gad.  16 

XXXII.  Addres.'ietl  to  .lohii  ab  whidi  follow  ihe  pn-sent  one  are  ad- 
David,  of  (ìowcr.  He  lived  at  Cil  dresse<l  t<)  ihc  soii  of  the  above  John 
Vai,  near  Swansea.    The  four  poems      ab  David. 


108  LEWIS  GLYN  COTHI, 

Duw  iddo  a  wnaeth  deuddyn 

0  lun  Duw,  i  Yoddloni  dyn  ; 
Adda,  Eva,  'n  ddwy  avael ; 

Ac  o'r  ddau  hyn  gwreiddiau  hael.  20 

Mesydd  y  Llys  Newydd  nèn 

Ydy  w  niesydd  Damasen  ; 

Duw  yno  a  wnaeth  dynion, 

Val  y  gwnaeth  Veilig  a  Non  ;  24 

Sion,  a  Mawd  rhosyn  y  medd, 

YwV  ddau  ben  o  wraidd  bonedd  ; 

O^'r  rhai'n  y  tyv  rhieni 

Daiar  Wyr  bob  dau,  bob  dri.  28 

1  Isag  mab  vu  lago, 

Âc  o\  vab  a'i  wraig  e  vo ; 

Gwir  vu'n  Ngryw,  ac  Ebryw,  gael 

Ymlaen  Hesrom  lanw  Israel ;  32 

O  Sion  a''i  veibion  o  Vawd, 

Y  daw  pêr  yn  goed  parawd ; 
O  wniad  y  Llys  Newydd 

Y  lleinw  Gẃyr  val  llwynau  gwydd ;  36 
O  MÌn  y  mae  mwy  no  mwy 

Yn  y  tai  ar  lan  Tawy ; 

Cornel  lle  cai  Lywelyn 

Goch  y  Dant  livant  o  lyn  ;  40 

Ar  derm  bywyd  i  ware 

Mae"'n  ei  ol  ym  yno  le ; 

Nid  llai,  yn  Nghil  Vai  o  vedd, 

Nâg  oV  gwin  nog  eirw  Gwynedd.  44 

22.  mesydd  Damasen,  "  the  acorns  A'i  ddwylaw  gwynion, 

cf  Damascus."  An  epithet  which  the  Gwiwlun  Adda. 

bard  gives  to  the  children  of  John  ab  24.  Meiliff=Mei]ig  ab  Caw,  a  saint 

David.  who  hved  in  the  sixth  century.     In 

There   was  a  tradition,  not  only  the  early  part  of  his  Hfe  he  ser\'ed  in 

among   the    Welsh    bards,    but    also  the  wars  under  Arthur. 

among    the    Mahometans,    that    the  32.  Hesrom,  see  Numb.  xxvi.  21. 

garden  of  Eden  lay  near  Damascus.  39.     Llyivelyn    Goch   y   Dant,   an 

See  W.  Rae  Wilson's  Travels  in  the  itinerant  minstrel.     See  Dedri  in  Dr. 

HolyLand,  &c.  voh  ii.  p.  117-    Jonas  W.  O.  Pughe's  Dict. 

Mynyw,  however,  places  Eden  near  43.  Cil  Yaì,  a  conical  hiU  east  of 

mount   Hebron,   in   Palestine.     And  Swansea,  where   once  was   the  resi- 

accordingly  he  says,  dence   of  John    ab    David  ;    but    of 

Ev  a  wnaeth  Panton  which  there  are  now  no  remains  left. 

Ar  lawr  Glyn  Ebron, 


Y  DOSPARTH   I.  109 

Estyner  oes  y  dyiiion 

I'r  gwan  i  ^0^^  gwin  o  Rôn  ; 

Yno  iV  bwrdd  yn  eu  byw 

O  ddieithrach  dda  wythryw  ;  48 

Bara  un  sens,  ger  bron  swrn, 

O  ael  Ysbaen  a  Lisbwrn  ; 

Bicngernart  ddeugwart,  bob  ddau  ; 

Bwnsicgr  wrth  dderbyn  seigiau ;  52 

Un  yw  oreìs,  enw  arall, 

Y  gwin  {ov  llong)  gicyn  y  w'r  Uall ; 

Vy  mendith  vo'n  eu  trithai, 

Ac  i'r  tir  dan  gwr  y  tai  ;  56 

Ym  pader  ymlev^erydd, 

Duw,  a  Sion,  a  Mawd  y  sydd  ; 

Pan  ddarfo  am  gredo'r  grog, 

Ym  son,  ac  am  oes  Enog ;  60 

Ni  wnav  â'm  pen,  a'm  tavawd  ; 

Sôn  mwy  ond  am  Sion  a  Mawd. 


46.  gwin  0  Rón,  wine  from   the  perhaps,  Perry  made  from  the  pear 

provinces  of  Beaujolais  and  Leonnais,  called  Bergamot. 

formerly  forming  a  part  of  the  de-  52.  Bicn.swgr,  (Bon   Siicre,)    per- 

partment  of  ihe  Rhóne.  haps    Cider    made    from    the    Sugar 

51.  Bicngernart  (in  the  provincial  Appie.     The  bard,  in  his  merriment, 

language  of  Gemiany  fiw/íẁar/Jn,  and  calls  the  one  (lines  53,  54,)  orange, 

in  that  of  France,  Bonne  Chretienne),  and  the  other  Foreign  white  wine. 


110  LEWIS  GLYN   COTHI. 

XXXIII. 

I  DAWDD  AB  SION,  O  VRO  WYR. 


The  bard  addresses  David  ab  John  as  a  young  man  who  possessed  a  con- 
siderable  store  of  knowledge ;  and  as  one  who  had  an  expressive  countenance. 
He  reminds  him  what  pleasant  time  they  had  often  spent  together  ;  and  that 
he  was  resembhng  his  father,  and  that  more  daily,  in  generosity ;  and,  by 
way  of  conipliment,  calls  him  a  scion  from  the  stock  of  Hopkin,  tlie  generous. 
He  then  prays  for  his  preservation.  And  next  telling  him  that  he  partook  of 
the  good  quaHties  of  the  Leysons  as  well  as  of  those  of  Clement  of  Gwent,  he 
mentions  that  he  was  strongly  endowed  witli  the  four  temperaments  of  the 
human  constitution.  After  this,  he  alludes  to  his  character  as  a  warrior; 
and  concUides  by  making  honourable  mention  of  both  his  parents. 


Y  GWR  ieuanc  val  Greal, 

A  dawn  Duw'n  vlodau'n  ei  dàl. 

Davydd  rhoest  win  o  devyrn, 

Do,  a  gwaitli  heidiau  o  gyrn.  4 

I  dyviad  Sion  ab  Davydd 

Y  troi,  yn  ol  natur  Nudd  ; 
Un  gwreiddyn  o  Hopcyn  hael 

Wyt  o  Wyr  a'r  tô  urael ;  8 

Galawnt  Davydd  ab  Gwilym, 

Ab  Siancyn  o'r  gwreiddyn  grym. 

Llaw  Dduw  i'th  gylch,  llwydd  yth  gaid, 

LUw  sìnohl  o'r  Lleisioniaid.  12 

Clement  Gwent  ar  wystl  gantai, 

Angel  o  vab  yn  Nghil  Vai. 

Davydd,  pedwar  devnydd  dyn 

Fth  wyneb  vyth  a  ennyn  ;  l6 


XXXIII.    Addressed  to  David  ab  ence  to  his  extensii'e  Rnowledge  of 

John,  of  Cil  Yai,  near  Swansea.  things. 

1.  Greal,  a  Magazine.    Originally  12.  siíioW  =  cinabar :   red   ore   of 

the   name    of   a  celebrated  book  of  quicksilver. 

Welsh  stories,  long  since  lost,  highly  Lliw  sinobl,  of  a   ruddy,  or  fair, 

extoIled  by  different  writers.     David  compIexion. 

is  here  compared  to  a  Greal  in  refer-  15.  pedwar   devìiyM   dyn,    "  the 


y   DOSl'ARTH    I, 


111 


Yr  hav  yn  benav  y  bydd, 

Sanguinìus  yn  ei  gynnydd. 

Dìr  iawn  yw  ei  dri  anian, 

Ovni  diin  a  vo  yn  dûn. 

Y  niae  d'o^n  yma  Davydd 

Yn  varwawr  oll,  neu  Vôr  Udd. 

Gras  y  sydd,  val  gwrcs  y  Sieb^ 

Wedi  ennyn  dy  wyneb  ; 

Brig  sirig  yn  gyrs  euraid, 

Brig  aur  rhôd  ar  wybr  a  gaid. 

Gold  daiar  uwch  gwlad  Dwy-Went, 

Gwreichionen  o  gadben  Gwent. 

Etivcdd  dcwrcdd  hyd  Wy, 

Etewyn  Abertawy. 

Ti  o'r  sir  yw'r  tors  euraid, 

Neu''r  ddraig  goch  yn  ddcuwr  y  caid. 

Cadwallan  niab  Gadvan  gynt, 

A'u  vilwyr  a  ryvelynt ; 

Yn  ei  ol  Braint  Hir  ei  nai, 

A\i  luyddwyr  a  laddai ; 

Braint  Ilir  ar  randir  o  Wyr 

Wyd  o  Sion  da  ei  synwyr ; 

A  nai  ieuanc  yii  nwy-Wcnt 

I'n  Ucw  wyt  curlliw  o  Went; 


20 


24 


28 


32 


36 


40 


four  elements  of  which  inaii  is  coni- 
posetl."  Here  the  bard  alhides  Xf>  the 
old  philosophy,  ciirrent  in  his  tinie,  of 
the  four  elements,  namely,  earth,  air, 
fire,  and  water.  The  foiir  tenipera- 
nients  of  the  human  frame  were  suj)- 
postnl  to  corresj>ond  with  them  ;  and 
also  with  the  tweh'e  signs  of  the 
y.oiliai-,  four  iii  e.-icli  trijdicity.  Mence 
we  have  sanrimne  to  corresjHmd  with 
HÌr  ;  choler  withjire;  melancho/i/ with 
trater  ;  aiid  phlci/m  with  earth. 

22.  Alór  ['dfl,  the  nnnie  of  the 
British  sea,  or  kiiig's  cliannel. 

2:{.  cal  {/wren  y  S'ieò,  "  hke  the 
aiiiniated  giow,  anh^ur,  or  fervency, 
consjticuiius  (iii  tiie  counteiuuu-es  oí 
liiiyers  aiid  sellers)  at  a  niarket." 
Sirh  (Sax.  ceap,  cattlt',  hiisiness  or 
trade,  a  price,  a   pledge  or   pawii,  a 


selHiifî,  any  thing  that  may  Jh»  l>oupht, 
or  sold,)  t'heap ;  niarket  :  a  jiur- 
chase;  bargain.  Cheapside,  in  Lon- 
don  :  also,  a  niarket  town. 

25.  Briff  üiriff,  &c.  "  It  is  the 
tiiige  of  a  rich  silk  dress  appearing 
iii  golden  streaks."  Sirit/  (Sericum, 
bysMis.  fir.  <nìpiKÓv.  Dr.  Davies's 
Dict.),  Seric  cioth  :  a  silken,  or  j>er- 
hajis,  a  cutton,  or  miishn  ganiient. 
Tlie  Seres  were  celelirate<i  for  their 
fine  transjmrent  cloth,  the  material» 
for  whicli,  iis  the  aiicients  relate,  they 
usi'd  to  comb  from  trees.  Hence  it 
is  uucertaiii  wjiat  it  was,  whetlier  cot- 
ton,  or  silk. 

;W.  rrt</'rrt//aii=;('adw!illon  ab  C"ad- 
van.     See  i'amb.  Itiog. 

'M'i.  Brainl  Ilir,  tlie  nephew  of  Cad- 
wallon.     See  Camb.  Biog. 


IIS  LEWIS  GLYN  COTHI. 

Bwa  a  saeth  Davydd  ab  Sion 

Wyd  i  aros  y  dewrion ; 

Weithiau'n  gleddau'r  arglwyddi 

Weithiau'n  oen  yn  ein  iaith  ni ;  44 

Ni  vaddeui  vi  ddwyawr, 

Ac  nid  âi  o'r  gwindy  awr. 

Ni  vaddeuav  di  Ddavydd, 

Er  naw  o  Ivor  a  Nudd  ;  48 

Gorau  ugain  o'r  gwragedd 

Yw  dy  vam  am  ddiawd  vedd. 

Gorau  dau  a  gâr  dewin 

Yw  dy  dad,  a  diawd  win  ;  52 

Gorau  dithau,  yn  ngwisg  urael, 

Ond  y  rhai'n  sydd  yn  dra  hael. 

Dy  haelder,  dy  wychder  da, 

Dy  arver  yn  y  dyrva ;  56 

Dy  arian,  nid  rhaid  eiriol, 

Dy  aur  a  wna  d'air  yn  ol. 

Dy  fyniant  yn  vohant  vydd 

I  dir  Gẃyr  yn  dragywydd.  60 


49 — 52.  Gorau  rigain,  &c.    From  that  at  the  tirae  when  this  poem  was 

the  circumstance  of  the  bard  not  al-  wj-itten,  he  was  still  unmarried. 

hiding  here  to  David  ab  John's  hav-  51 .  deivin=híivàà  ;  prophwyd. 

ing  a  wife,  whilst  mentioning  his  fa-  57.  eiriolz=.Aóf>yv. 
ther  and  mother;  it  has  been  thought, 


Y  DOSPAIITH  I.  113 

XXXIV. 

I  DAWDD  AB  SION,  O  VRO  WYR. 


This  ode  opens  with  aii  acknowledgment  of  the  many  acts  of  idndncss 
our  bard  híid  expeiienced  at  the  hands  of  David  ab  John.  Then  alluding  to 
the  contest  aiid  triumph  of  Tahesin  at  the  court  of  3Iaelgwn  (ìwynedd,  he 
boasts  of  his  ability  to  retain,  aÿ^ainst  every  opposition,  the  high  honour  he 
had  in  beiiig  the  chief  bard  of  David  ab  John.  He  next  atti-ibutes  to  hig 
patron  the  gentleness  of  a  lamb  Ujwards  the  aged,  the  g<XKl,  and  the  de8erv'- 
ing ;  but  paints  him  terrible  as  death  against  the  treacherous  and  those  who 
acted  unjustly.  He  likens  him  to  wild-fire,  in  overcoming  the  worthless  and 
the  viciou8 ;  but  with  respect  to  the  weak,  and  the  unprotected,  he  says  that 
he  was  their  gold,  and  their  hfe.  After  this,  he  mentions  that  David  ab  Johii 
was  courted  by  all  ranks  in  society.  Then,  after  describing  him  in  his  cha- 
racter  of  a  warrior,  he  concludes  by  eulogizing  his  g(K)dness  and  k.indhearted- 
jiess,  both  of  which,  he  says,  he  inherited  from  liis  fatlier. 


Dayydd  ab  Sion  rydd,  o  wreiddyn  divalch, 

Ab  Davydd  ab  Hopcyn  ; 

Davydd  dartd  a  ()vyn  ; 

Dwy  wlad  a  borthid  â'i  lyn.  4 

Ei  vrethyn,  a'i  lyn,  am  lais,  hil  Gwilyni  ! 

A  roes  ym,  nis  rhoi  Sais ; 

Ei  sidan  ev  a  gevais ; 

Ei  ddwblcd  velved  aui  v'ais.  8 

Aur  a  velved  ar  vilvyrdd, 

A  ry'n  braf  ar  un  brivfordd; 

Aur  ungost,  er  awengerdd, 

A  bair  ev  ar  ei  brivardd.  l'i 


Ei  briyardd  ydwyv  od  ynibrovwn,  vaJ 
Un  o  veirdd  11  ys  Maelgwn  ; 


XXXn'.     .\n    ode   to    the    símie  elected  to  ihe  throne  about  the  year 

David    ab    John,    of   Cil    \'ai,    near  54« ;  and  die<l,  alK)ut  tlie  year  .'»G(), 

Swansea.  of  an  epi<leniic  calletl  y  \'ad  l'cifii,  or 

14.    Maclgwn  =  Maelgwn   Gwyn-  yellow    plagiie,   which    at    that   tiine 

edd,   king  of  the   C'ainbriiui   llritons  was  very  prevalent  iii  Wales. 
^ifter  the  death  of  Arthur.      He  was 


114  LEWIS  GLYN  COTHI. 

Yn  iarll  darogan  a  wn 

Hil  y  gwr  hael  a  garwn.  ì6 

Oen  yw  i  garu  yr  hen  gwirion, 

Angeu  yw  hevyd  i^  anghyvion  ; 

Gwalldan  yw'n  dovi  rhai  gwylltion  diriaid, 

Aur  yw,  ac  enaid,  i  rai  gweinion.  20 

Nid  gwell  ysgwier,  myn  llyvr  Sieron  ! 

Un  haid  o  Ddugiaid  a'u  swyddogion ; 

Neu  chweugain  o  varchogion,  neu  d'wysog 

Neu  iarll  â'i  osog  nog  \vyr  Lleision.  24 

A  vu  un  mor  hael  hyd  vin  môr  Rhôn  ? 

Na  vu  ond  Rhydderch,  vaint  ei  roddion  ; 

A  vu  un  mor  deg  o  Von  i  Gaer  Dy  v, 

Oni  vu  Selyv,  neu  Absalon  ?  28 

A  gad  un  mor  ddewr  ei  ergydion  ? 

Na  chad  o'r  dengwlad,  ond  milwyr  Don. 

A  gad  un  mor  ddoeth  o  goed  union  Gwent, 

Na  dau  is  erment,  onid  Salmon  ?  32 

Pob  gradd  a'i  govyn  val  Tre  Vaddon, 
Graddau  o  geiddau'n  ngynau  gwyrddion  ; 
Graddau  heb  gerddau,  ''m  gweryddon !  y  w^-  llaill ; 
A  ö-raddau  eraiU  o  gerddorion.  36 


ö" 


Rhan  o  bob  addysg,  rhai'n  bibyddion, 

Weithiau  rhai  eraill  yn  grythorion ; 

Eraill  yn  delynorion,  \vyl  uchel ; 

Rhai  a  â  lle''dd  êl ;  eraill  a  ddôn.'  40 

Dyw  Llun,  a  dyw  Mawrth,  trwy  goed  llinon  ; 
Dyw  Mercher,  dyw  lau,  drwy  wlad  Meirchion  ; 


33.  Tre  Faddon,  the  town  of  Bath.  chieftain  of  the  Britons  of  Curabria. 

34.  'm  nffi/nau—mewn  gynau.  He  Hved  about  the  beginning  of  the 

35.  'm    gweryddon  I  =  ym   gwyi-  fifth   century.     He  was    the  grand- 
yvon  !  father  of  Urien  Rheged,  and  of  Lly- 

42.  drioy  wlad  Meirchion,  "through  warch  Hen. 
Cumberland."    Meirchion  Gul  was  a 


Y  DOSPARTH  I,  115 

Gwener  a  Sadwrn,  val  y  ganon  vul ; 

AtoV  av  ddyw  Sul,  tra  vciddwy'  sôn.  .14 

Pob  blwyddyn  yr  âv  drwyV  briv  avon, 

Pob  tymhor,  drwy'r  môr,  o  dir  Mcirion ; 

Pob  mis  oV  wy th  dymhor  y  don',  pob  trimis ; 

Pob  wythnos  o'r  mis  i  Sandwis  Sion.  43 

Ev  a  ẃyr  Davydd,  âV  gwayw  rhuddon, 

Vwrw  chwc  gclyn  ar  ei  vcirch  gwclwon  ; 

Ev  a  dyr  gwcy wyr  gwywon,  yn  arail ; 

Evo  a  gynnail  arvau  gwynion.  52 

Ev  yw'r  ddâr  a  gâr  wyr  y  goron, 

Ev  a  gâr  y  ddâr  hi  o  ddcwrion  ; 

Ev  y  wV  pâr  marwar  yn  Mon,  y  vaner  ; 

Ev  a  ỳr  niver  i  Vôr  Neivion.  56 

Vy  mendith  iV  blaidd  santaidd  o  Sion, 

Vy  meistr  yw  Davydd,  ddewis  hydd  Sion  ; 

Vy  hydd,  esiUtydd  Sion,  y  sy  drahael ; 

Vy  Ilygad  ar  v'acl  í  os  anhacl  Sion.  60 

Ev  a  rydd  yn  Ngŵyr,  wrth  .synwyr,  Sion  ; 

Ev  a  roes  ei  aur  a'i  vara,  Sion  ! 

Ev  Ddavydd  y  sydd  val  Sion  am  ariant 

Ev  yw  Dewi  .sant  o  \'awd  a  Sion.  64 


I  2 


116  LEWIS  GLYN  COTHI. 


XXXV. 


AWDL  I  DAYYDD  AB  SION,  O  VRO  WYR,  PAN  OEDD 
WEDI  MYNED  I  RUYAIN. 


The  bard,  in  this  ode,  records  the  departure  of  David  ab  Johu  on  a  pil- 
grimage  to  Rome,  who  went,  as  a  pahner,  with  a  wallcing  stick  in  his  hand, 
and  also  a  key.  The  co)intry,  he  says,  lamented  his  absence.  The  bard 
himself  appears  to  be  altogether  inconsolable  on  account  of  his  departiire. 
And  from  what  he  says,  (in  hne  29,)  it  seems  that  .Da\nd  ab  John  was  com- 
missioned  to  bring  home  indulgences  for  several  of  his  friends.  And  we  are 
informed  that  oíFerings  upon  the  altar,  for  his  safe  return,  had  been  solemnly 
given  at  the  preceding  vespers  by  his  anxious  mother,  and  by  the  baid  him- 
self. 


Aeth  synwyr  tir  Gẃyr  i  geurydd  y  Pab, 

Hebog  Sion  ab  Davydd  ; 

Adre  doed  yn  dra  dedwydd, 

Ganto'r  hav  âg  enaid  rhydd.  4 

Yn  ieuanc  yr  aeth  o'r  Llys  Newydd ;  baun 

A  fòn  big,  ac  allwydd  ; 

A  dyvod  a  wnel  Davydd 

Hyd  tir  ei  dad,  cyn  tri  dydd.  8 

Cymmru''n  hiraethu  am  yr  hydd,  o  bryd 

Brodyr  a  chwiorydd  ; 

Cerddorion,  hyd  Von  vynydd ; 

Dros  hwn  yn  pryderu  sydd.  12 

Wrth  wỳn  Mawd,  y  fawd  dda  ei  fydd,  aV  saint ; 

^^''rth  wỳn  Sion  yn  drydydd ; 

Wrth  wỳn  pob  overddyn  vydd 

Ei  dro  ev  drwy'r  holl  drevydd.  16 


XXXV.    An  ode  to  the  same  Da-  13.  lVrlh  wỳn  Maiud,  &c.  "agree- 

vid  ab  John,  of  Cil  Vai,  near  Swan-      able  to  the  wish  of  Maud." 
sea,  after  his  departure  for  Rome. 


Y  DOSPARTH  I. 


117 


Ev  aeth  i  Ruvain,  eryr  o'r  Dwyrain, 

A  Duw'n  ei  arwain  Edwin  or\vyr ; 

Ydd  wyv  yni  ddêl  heb  veddj  a  heb  vêl  ; 

Heb  gafael  canel  wrth  oleu  cẃyr.  20 

Heb  win  yn  y  byd,  heb  gartrev  hevyd  ; 

Heb  einioes  ennyd,  heb  un  synwyr  j 

Gwell  ym,  a'i  galled,  wyhau  ei  weled ; 

Nog  i  wr  o  Gred  weled  ei  \^yr.  24 

Troi  natur  eos  yn  nydd,  ac  yn  nos, 

Yn  agos  i  g'los  Ycrnagl  a  \vyr  ; 

Plygain,  dwyrain  daw  n,  anterth,  aberth  iawn  ; 

A  boreu  a  nawn,  a  phyrnawn  hwyr.  28 

Cwmpas  Ystasiwn  a  dry  val  yn  drwn, 

Cael  pardwn  memrwn  i  dalm  o  wyr: 

Yn  Rhuvain  rhivaw  dros  win  a  chiniaw  ; 

Ac  yno  lleisiaw  \vyth-gan''  Llaswyr.  32 

Dan  un,  hoUsaint  nev  oll  a'i  nertha  ev, 

A  ninnau'n  un  llev  arnyn'  yn  llwyr  ; 

Dwyn  ofrwm  dinam  (ei  vardd  ev,  a'i  vam) 

I  Dduw  a  wnaetham  ddoe  a  neithlwyr.  36 

I  edrych  adrev  bid  ei  wyncb  ev, 

O  drev  Rhuvain  grev  hyd  ar  Gaer  Wyr  ; 

Dros  vynydd  Rlynau,  glàn  Rhîn  a''i  glynau, 

Drwy  ^1^^^^^^  Deau  wlad,  hyd  vro  Wyr.  -40 


24.  Nog  t  wr  nyr.  The  bard  al- 
lades  here  to  the  adajife, 

Ni  cherir  yn  llwyr 
Oni  ddelo  yr  ŵyr. 

25.  1'«  agos  i  glos  l'ernagl,  "  near 
St.  Veronica's  shrine."  l'ernag/e, 
Yernicle :  St.  ^'eronica's  nu|)kin, 
which  is  reported,  Iiy  tlic  papists,  to 
have  an  iniiiressiou  of  t'hrist's  face 
iipon  it,  by  his  wiping  liis  face  upon 
it  as  he  was  carr)'ing  the  cross. 


28.  7)í/rMrtîrn  =  pn,'dnawn. 

2!(.  i'staòiwn  -  station,  (aniong  Ro- 
inan  cathohcs),  a  cluirch,  or  chapel, 
api^ropriated  to  pray  in,  and  gain  in- 
duifîenceti. 

'Áii.  Caer  1Vyr,  Swansea,  the  for- 
trcss,  or  key,  of  Gower  hind  :  now 
Aòerlatrg, 

39.  Dros  t'ynydd  Mỳiiau,  &c 
"  Over  the  Alps,  and  along  the 
hanks  and  the  valle\'s  of  the  Rhine." 


i3 


118  LEWIS  GLYN  COTHI. 

XXXVI. 

I  DAYYDD  AB  SION,  O  VRO  WYR. 


David  ab  John,  from  the  land  of  Gower,  îs  surely  a  vine,  in  that  he 
causes  his  wine  to  flow  as  from  a  fountain  in  perennial  streams,  that  reach 
even  to  the  isle  of  Mona.  In  return,  says  the  bard,  for  such  generosity,  the 
bards  of  Mona  celebrate  his  praises  in  endless  songs.  And  as  the  ox  submits 
himself  to  the  yoke,  so,  he  says,  the  bards  wiUingly  engage  themselves  in  the 
service  of  David  ab  Johu.  The  bard,  after  this,  indulges  himself  in  forming 
triads,  in  each  of  which  an  honourable  mention  is  made  of  his  patron.  He 
next  mentions  his  wife,  and  speaks  of  her  as  being  one  of  the  very  best  of 
women,  and  the  ode  ends  in  her  praise,  and  that  of  her  husband. 


Dayydd  sydd  winwydd  ab  Sion,  o  dir  Gẃyr; 

I  droi'r  gwin  yn  fynnon  ; 

Davydd,  megys  dwy  avon, 

A^'i  dyry  vyth  hyd  ar  Von.  4 

Yn  Mon  Benmynydd  hevyd,  val  had  vydd, 

O  odlau  odlydd  ddwyvil  i  Ddavydd  ; 

Rhiv  gwellt  yr  elltydd,  a'r  gwawn  o'r  gweunydd  ; 

Rhiv  gwlith  rhos,  a  gwlydd,  oedd  ei  ovn  Ddavydd.      8 

Ych  i'r  iau  echẃydd  oedd  ddov,  oedd  uvydd, 
Beirddion  y  byrddydd  oedd  ddov  i  Ddavydd ; 
Parcer,  rhag  cerydd,  a  gau  ynghylch  gwydd ; 
Cau  ynghylch  cywydd  ydd  wyv  i  Ddavydd.  12 

Bronvraith  a  ieithydd,  hudawl  ehedydd,, 

Eaws  dragywydd  vyddav  i  Ddavydd  ; 

Tri  man  trwy'r  mynydd  a  gyrch  awenydd; 

Tir  havawg,  trevydd,  teveirn,  at  Davydd.  16 


XXXVI.  An  ode  addressed  to  the  of  a  park.     The  bard  apph'es  to  him- 

same   David   ab  John,   of  Cil  Vai,  self  the  term  parher  by  a  simile. 

near  Swansea.    This  ode  was  written  15.  Tri  man a  gyrch  awenydd, 

after   his   return  from    Rome ;    and  three    places    frequented    by  poets : 

after  his  marriage  with  GwenUian,  namelj',  a  common,  towns,  and  pub- 

daughter  of  Jenkin  ab  Owain.  lic-houses. 

1 1 .  Parcer  =  pai'ker  ;    the   keeper 


Y  DOSPARTH  I.  119 

Tri  phelh  (trwy  y  fydd)  arvawg,  ni  ddervydd  ; 
Crwys  yr  eglwysydd,  Teivi,  clod  Davydd  ; 
Tri  hae),  nial  tri  hydd,  yn  saint  ynn  y  sydd  ; 
Rhydderch  ben  rh(xldydd  ;  Ivor,  a  Davydd.  20 

Tri  dewrion  llonydd,  Geraint  a  Gweirydd  ; 

O'r  tridyn  trydydd  ydyw  ev  Davydd  ; 

Tri  serchawg  dolydd  a  gawn  un  gynnydd ; 

Sev,  Troilus,  Ovydd,  (deuvab)  a  Davydd.  24 

Deudir  i'r'dedwydd  a  dyv  i'n  dovydd  ; 

Deulanw  hvd  lenydd, — Dyvi,  gwin  Davydd  ; 

Dwywlad  ardelydd,  yn  llaw'n  penlly wydd, 

Dau  raor  aml  âV  dydd, — Dyvi,  mêdd  Davydd.         28 

Dayydd  ab  Sion  Diviau  y  cenais 

Pum  can'  awdl  o  odlau  ; 

A  chan'  cywydd,  ddydd  neu  ddau, 

Fw  rhoi  i'r  gwr  a  r  wraig  orau.  32 

Gorau  merch  a  wisg  aur  a  main,  ani  win  ; 

Merch  Siancyn  ab  Owain  ; 

Gorau  dewr,  o  g\sr  Dwyrain, 

Yw  gwr  y  verch  gywlr  vain.  36 

Hir  vo  oes  meinir,  lesu  !   Amen; 

Hir  o  ddaioni  y\v  chwacr  Ddwynwen  ; 

Hael  v\v  GwenlUan,  heulwen  o  Einion  ; 

Hon  yw  gras  gweinion  G\í^t,  Isgenen.  40 


17-  Tri  phelh iii  dderi^ydd,  three  and  David  ab  John. 

lasting  things  :    namely,   the   chunh  2!!.  /íifẁu  =dydd  lau. 

cross,  the  river  Tév\,  ánd  the  praise  40.    Hon  yw  gras  gweinion,  6lc. 

of  David  ab  John.  Here  the  bard  gives  Gwenllian,  cha- 

19.    Tri  hael,  the  three  generous  ritable  as  she  might   be,  enough  of 

ones  :  nameiy,  Rhydderch,  Ivor,  and  necessitous  persons  to  reheve ;  that  is, 

David  ab  John.  as  many  as  inha!»ited  from  the  south- 

21.  Tri  dewrion  llonydd,  the  three  em  sea  coast  of  Gower,  northward  of 

valorous    and    quiet    ones ;    namely,  the  river  To»"y,  an  extent  of  alK>ut 

Geraiut,   Gweirydd,    and    David    ab  thirty  miles. 

John.  Isffenen  =  ls  Cenen,  a  district   in 

23.    Tri  serchatcg,  the  three   hu-  Caermarthenshire,  south  of  Llandeüo 

mourous  men ;  naraely,  Troilus,  Ovid,  Vawr. 

I  4 


120  LEWIS  GLYN  COTHI. 

Ond  dedwydd  i  vardd  hardd  a  vo  hen 

Weled  Nadolig  digenvigen  ; 

Wreigdda ;  a  gwrda,  gimrden  gwyr  arvawg ; 

Ac  yn  alluawg,  ac  yn  llawen  ?  44 

Evo  yn  haelav  dan  furvaven  ; 

Hithau  sy  orau  dan  y  seren  ; 

Yntau'n  rhoi  gynau,  'm  Gwynen  !  a  gwleddau  ; 

Hithau  y  gwyliau  yn  deg  ei  gwên.  48 

Dayydd  â'i  gywydd  o  vrig  awen, 

Heb  haiach  vocsach  yw,  ail  Vacsen  ; 

Ail  yw  GwenlHan  Elen  verch  Eudav ; 

I  lenwi'r  gauav  lyn  o'r  Gien.  52 

Geiriau  a  rov  mewn  ysgriven, 

Tra  vo  gwir,  a  thir,  a  llythyren  ; 

Hyd  y  try  obry  wybren  dros  vryniau ; 

Hyd  y  bo  geiriau  mewn  llyvrau  llên.  56 

Tiriawg  y w  Davydd  val  caterwen  ; 

Tad  Gŵyr  a''i  synwyr,  val  glas  ònen  ; 

Tëyrn  i  gedyrn,  gaden'  ran  iddo ; 

Teilo  a'i  noddo  a'i  winwydden.  60 


47.  Gwynen,  a  female  saint  whose  Eudav,  or  Octavius,  son  of  Cara- 

history  is  not  known.    Llan  Wynen,  dog  ab  Bran.     See  Camb.  Biog. 

in  Cardiganshire,  is  dedicated  to  her.  52.  llyn  oV  Gien,  a  beverage  from 

50.  ail   Vacsen  =  Masen  M^ledig.  Guienne  :  French  wine. 

See  Camb.  Biog.  Gien  =  Guienne  :  the  province  of 

51.  Elen  verch  Eudav,^''  Ellen,  the  Guienne  in  France. 
daughter  of  Eudav."     Ellen  married  59.  í7rtcte/4'=gadawent. 
Maxen  Wledig. 


y  DOSPAETH    I.  121 

XXXVII. 

I    HOPCYN  AB  SION. 


TnE  liard  addresses  Hopkin  ab  John  l)y  first  complimenting  him  on  hís 
princtily  mansion,  which  is  said  U)  be,  in  point  of  extent,  Iike  that  of  Derllys. 
He  tlien  conipHments  him  on  his  hospitalit)-,  and  on  his  means  to  supfHjrt  so 
large  an  establishment.  He  speaks  of  him  as  being  a  good  j)erformer  on  the 
}iarj) — an  excellent  singer  of  Feniiillion — and  a  lover  of  poetry.  He  also 
sj)eaks  of  him  as  a  person  having  great  inâuence,  and  possessing  extensive 
patrimony. 


GoRAü  llys  ger  Uaw,  o  ẃydd, 

Es  nawoes,  yw'r  Llys  Newydd  ; 

Llys  Sion  val  Derllys,  neu  vwy  ; 

Lle  tëyrn  gerllaw  Tawy.  4 

Llys  Mawd  i  roi'r  wirawd  win, 

Lle  ydyw'r  ieirll  o  Edwin  ; 

Llys  ym  mysg  llysiau  a  medd, 

Llys  gwin,  lle  seigiau  unwedd.  8 

Hopcijn  a  ryV  llyn  o'r  llys, 

Ab  Sion  goron  Hen  Gyrys. 

Arver  Hopcyn  govyn  gwin, 

A'i  brynu  val  y  brenin  ;  12 

Canu  telyn,  Hopcyn  hael, 

A'i  chyweirio'n  gioch  uracl ; 

Canu  pennill,  myn  Cynin  ! 

Can'  gainc  ;  peri  cywain  gwin  ;  16 


XXXVII.    Addressed  to  Hopkin  called,  Yr  Ilen  Gyrys  o  lal,  is  sup- 

al>  John,  of  Llys    Newydd,   on    the  posed   to   have   flourished   alniut    the 

banks  of  the  Tawy.  middle  of  the  llth  century.     He  was 

'A.    Dt'rllys,  or  ("wrt   Derllys,  now  one  of  those  who  coIIwttHl   the  pn>- 

ii  farm-hous»»,   about    three    miles   to  vt"rbs  and  maxims  of  tbe  ancient  Kri- 

tbe  nortli  of  the  high  road  from  C'aer-  tons ;  and   was  ;üsiì  ihe  conijM»ser  of 

niarthen  to  St.  í'lears.     It  is  the  j)ro-  many  himself.      Hoji^in  ab  John,  it 

jìerty  of  Jimies  \\'illiams,  es»].  of  Ed-  seenis,  was  liimself  in  this  particular 

winsfonl.  Iike  him. 

10.  Ilen  Gyrys,  or  as  he  is  mosily 


122  LEWIS  GLYN  COTHI. 

Govyn  ynn  ar  gevn  anerch, 

Achoedd  Mai,  a  chywydd  merch, 

Dwrn  Hopcyn,  yn  y  glyn  glas, 

Yw  un  dwrn  ar  y  deyrnas ;  20 

Unbys  aur  Hopcyn  ab  Sion 

A  bwysa'r  Pab  a''i  weision. 

Llyn  o^  gwinllanau  i*r  gwyr, 

Llaw  Hopcyn  oll  a'i  hebgyr ;  24 

Iddaw  v"'aeth  dyweddi  valch, 

Yn  dda  uvydd  yn  ddivalch  ; 

Duw  a'i  rhoes  i  gadw  ei  rhan 

I  wyr  unwaith  o  Wernan.  28 

I  Hopcyn,  er  hyn,  y  rhawg       > 

Ydd  a  gwledydd  goludawg; 

Gwlad  Geredig,  a  Chadell ; 

Gẃyr  ;  a  sir  Gaer  y  sy  well.  32 

Iddaw  y  mae,  arglwydd  mên, 

Daiar  Llanbedr  oll  unben. 

Saint  Clêr,  dan  ei  vaner  vo, 

A  swyddau  Cemais  iddo  ;  36 

Bro  Went,  Morganwg  o'i  bron, 

Bro  Wyr,  ac  Aber  Aeron. 

Bid  arglwydd  ar  bedeirgwlad, 

Bywyd  iarll  i  vab  ei  dad  ;  40 

Ei  geraint  i'm  gwrantu  i, 

Argoel  oedd,  sydd  arglwyddi ; 

Ilhai''n  varchogion  o'r  bonedd, 

Bhai'n  ieirll  o'r  rhei'ny,  un  wedd ;  44 


28.  Gwernan=G\\'evima.nt,  Alder-  lord  of  a  manor  that  holds  of  a  supe- 

brook  Hall,  in  Cardiganshire.  rior  lord. 

3L    Girlad   Geredig,  the   land   of  34.  L/a«ieŵ  =  Lampeter,  in  Car- 

Ceredig ;  Cardiganshire :  sicydd  Gere-  diganshire.     Now  the  seat  of  St.  Da- 

digion.    Ceredig  was  the  son  of  Cun-  vid's  college,  or  Bangor  Dewi. 

edda,    He  was  instrumental,  with  his  35.    Saint    Cltr=Sa.int   Clears,    a 

brothers,  in  dislodging  the  Irish  from  village  in  Caermarthenshire. 

North  Wales,  in  the  middle  of  the  3(J,  Cemais,  a  YÌllage  in  Montgo- 

fifth  century.     He   had   Tyno   Coch  meryshire, 

for  his  services,  and  fi-om  him  called  38,  Aber  Aeron,  a  small,  but  flou- 

Ceredigion,  rishing  town  on  the  sea-coast,  in  Car- 

32,  Sir  Gaer  =  Caermarthenshire.  diganshii-e. 

33.  ar glwydd  mtn  =  mesne-\orá;  a 


Y  DOSPARTH  I.  123 

ílhai''n  ben  ar  Loegr  es  enyd, 

Rhai'n  meddu  ar  Gynniiru  i  gyd. 

Can'  hav  bid  Hopcyn  ei  hun 

Swyddawg  o  Ustus  iddyn'' ;  4ti 

Gorau  un  swyddawg  ar  Wyr 

Oedd  Sion  o'i  dda,  a''i  synwyr ; 

Ac  o  Wyr  i  Dre  Garon 

Y  bo  swydd  Hopcyn  ab  Sion ;  52 

Ac  yr  wyv  yn  erchi  i^  grog 

Roi  oes  Addav  iV  swyddog. 

51.    Tre  Garon^  a  village  in  Cardiganshire. 


124  LEWIS  GLYN  COTHI. 

XXXVIII. 

I  SION  HAVART,  O  BONT  WILYM. 


Hayard  is  admired  for  his  boldness  in  riding — for  his  ralour — and  his 
dexterity  in  parrying  ofF  the  bloAvs  of  an  antagonist — and  also  for  his  supe- 
rior  skill  in  the  management  of  the  spear,  or  the  lance.  His  deeds,  it  is  said, 
are  celebrated  in  song,  on  the  crooth,  and  on  the  harp  ;  with  the  flute,  and 
on  the  organ.  The  bard,  after  this,  indulges  himself  in  a  mystic  strain,  and 
relates  that  "  when  the  spotted  cat  shall  appear  on  the  banks  of  the  river 
leithon — and  when  the  Irish  shall  have  landed  in  the  isle  of  Anglesea — and 
when  there  shall  be  a  mighty  stmggle  for  the  crown  of  England — then  vÁ\ì 
Havard,  as  a  warrior,  have  to  act  a  conspicuous  part,  and  be  prominent  in 
the  sceue  of  action."  The  bard  then  passes  an  encomium  on  the  mansions 
of  Havard ;  and  wishes  the  occupier  to  be  well  supplied  with  cavalry,  and 
military  gviard.  He  concludes  hy  alluding  to  the  beautiful  symmetry  of 
Havard's  countenance,  and  to  the  moral  qualifications  which  adorned  his 
mind  and  actions. 

-^^ 

SioN  hyvedr  ar  varch,  Sion  Havart  alawnt ; 

Sion  ab  Wilym  Havart ; 

Sion  hevjd  ẃyr  Sion  Havart, 

Sion  a  dỳr  habrsiwn  â  dart.  4 

Sion  Havart  ieuanc  ;   Sion  !  y  vais  win  gwr 

Sy'n  guras  Einion  Sais ; 

Sion  ei  honsel  a  welais, 

Sion  yw  ni  wna  dra,  neu  drais.  8 


XXXVIII.    An  ode  addressed  to  History   of  Breckuocksl)ire,    vol.    ii. 

John  Havard,  of  Pont  Wilyni,  near  pp.  125 — 132. 

Brecknock.     The    Havards    are   de-  Arms,    argent   a    bull's    head    ca- 

scended   fi-om  sir  M^alter  Havard,  of  bossed  between  three  mullets  sable. 

Normandy,    who   accompanied    Ber-  Crest,  a  bull's  head  as  on  the  arms. 

nai-d    Newmarch.     He    had    for   his  4.  Sion  a   dỳr  habrshcn    à    dart, 

services  the  manor  of  Pont  'Wilym.  "  John  will  dexterously  pierce  with 

Pont  Wilym,  the  mansion  where  the  his  dart  the  habergeon  of  his  foe." 

Havards  íìrst  settled,  is  now  only  a  G.    Sy''n  guras   Einion  Sais:   this 

farm-house,   about   one   mile    north-  passage  alludes  to  the  Havards  l)eing 

ward   of  the    priory   of  Brecknock.  allied  by  marriage  to  the  descendants 

See   the  family  pedigree  in  Jones's  of  Einion  Sais. 


Y   DOSPARTH   I.  125 

Pond  Sion  Absalon  a  roes  yni  roddion  ? 

Pendragon  llinon  llym ; 

Pond  da  y  gwreiddia  mewn  grym  ? 

Pond  da  alarch  Pont  Wilym  ?  12 

Pond  Gwilym  oedd  rym  ei  gledd  a"'i  rôn  ? 

Pond  ci  rym  Gwilyni  vu'n  troi  gûlon  ? 

Pond  arab  ei  vab  wrth  holl  vcibion  byd  ? 

Pond  wrth  ei  \t  ryd  y  troes  hyd  Sion  ?  l6 

Pa  wraidd  i  AVilym,  imp  urddoHon  ? 

Pa  imp  a  eurir  ?  pump  o'i  ẃyrion 

Pwy  is  y  Bànau''n  hapusion  hwyntau  ? 

Pwy  uwch  y  Bànau,  ond  selau  Sion  ?  20 

Pob  cerdd  a  gcnir  yn  dcg  dirion, 

Pob  crwth  a  thclyn,  Sulgwyn,  i  Sion  ; 

Prydydd  â'i  gywydd,  val  Gwion  wclian, 

Pibau  ac  organ  scinian"'  i  Sion.  24 

Peredur  ar  ddur,  wrth  Iwerddon; 

Pwy  mwy  biau  dysg,  ond  pummeib  Don  ? 

Pond  wytliwyr  vu'r  gwyr  gwirion  wrth  Gadcll  ? 

Pa  wyth  y  sy  wcll  ?  pa  wacth  yw  Sion  ?  28 

Pan  ddcl  y  gaih  vraith  i  lan  Icithon  j 

Pan  ^0^  Gwyddclod  yn  niargod  Mon  ; 

Pan  vo  ymguro  am  Goron  wrawl ; 

Pan  vo  iso  iiawl  penav  yw  Sion.  32 

Pwy  yw'r  haelav  yn  puraw  holion? 

Pwy  yw  rhcolwr  pob  rhai  haclion  ? 

Pwy  yw  unilyn  gwyn  âg  union  avael  ? 

Pwy  yw  un-dis  hael  ?  pwy  onid  Sion?  30 


1!>.    /îfì;iflM  =  ('a<«rbimi»i,  now  cor-  23.    Gtrion    rtfchan,  íf\vi(>ii  Bach, 

nijìtly  i-;illt'il   fíeniii,  sìtiiaUHl  on  iiii  tlie  original  nanie  of  Talit'sin. 
einiiieiui',  iiImhu   half  a  niile  south-  36.  mm-</ìí,  the  hukiest  thn>w  uj>on 

east  of  the  ii>nfliience  of  the   Eskir  tlie  iii»ie. 
iiito  tlie  U.sk. 


126  LEWIS  GLYN  COTHL 

Pawls  y  galwant  plasau  gloÿwon, 

Plasau'r  Havardiaid  unblaid  y  dôn' ; 

Pwy  orau'n  blasau  cribleision  wyneb, 

Palisau  y  Sieb ;  ond  plasau  Sion  ?  40 

Pedr  ben  borthor  yr  holl  borthorion, 

Pyrth  nev  nis  cau  ev  achos  cyvion  ; 

Pa  rai  gauai  â  gwywon  wiail, 

Parth  ar  Deau,  sail  pyrth  ar  dai  Sion  ?  44 

Pedwarmarch,  seithmarch  wrth  gyvrwy  Sion ; 
Pedwarcant,  selthgant  dan  vaner  Sion  ; 
Pedwargwart,  seithgwart  vo  i  Sion  Havart, 
Pedwar  gwayw,  yswayw  Pedrog,  i  Sion.  48 

Pryd  Adda  a  Seth  priodawdd  Sion  ; 

Pryd  Ny V  a  Sely v  a  roed  i  Sion ; 

Pryd  dau  o  Sande,  i  Sion,  Bryd  Angel; 

Pryd  Asa,  a  sel  Paradwys  i  Sion.  52 

Pum  llyvr  Moesen  sydd  yn  awen  Sion  ; 

Pura  llawenydd  Mair  dros  ungair  Sion  ; 

Pum  oes  byd  sy  oes  i  Sion,  hyd  orwyr ; 

Pwy^  pumnyn  a  ẃyr  pum'  synwyr  Sion  ?  56 

37.  Powls,  the   old  St.  Paul's   in  head  reached  to  the  top  of  the  ''spúr. 
London  :  an  epithet  for  a  building,  48.    Pedrog  —  Pedrogl,    surnamed 

or  mansion,  of  note.  Paladrddellt,  or  of  the  shivered  shaft, 

40.  Palisau.     This   term,    among  who  in  the  former  part  of  his  Hfe  was 

the  Welsh,  is  appHed  to  a  pallisade  a  warrior,  and  afterwards  betook  him- 

kind  of  a  partition  between   apart-  self  to  a  monastic  hfe.     He  lived  in 

ments.      It   was    made   of  an   inch  the  sixth  century, 
board,  and  a  two-inch  board  grooved  50.  Nyv,  a  lady  celebrated  for  her 

together,  and  placed  alternately  in  a  beauty,  in  the  sixth  century. 
perpendicular  position.     In  old  man-  51.   Sandde  Bryd  Angel,   Sandde 

sions  a  paìis  commonly  separated  the  with  the  countenance  of  an  angel,  son 

kitchen    from    the   bedchambers,   or  of  Llywarch  Hen,  a  chieftain  who 

other    rooms,    on    the   gi-ound    floor.  lived  in  the  sixth  century.     Sandde 

The  long  oak  kitchen  table  ran  pa-  was  so  beautiful  that  when  he  made 

rallel   with   the    paJis.      There   was  his  escape,  at  the  battle  of  Camlan, 

what  was  called  ''spúr  at  each  end  of  a  passage  was  opened  for  him,  without 

the  palis,  for   to  place  tipon   it  the  ahogtilehand  beingraised  up,asevery 

spare  victuals; — Y  spâr   ar   ben  y  one  imagined  that  he  was  an  angel. 
'sjsMr.     It  is  said,  in  Wynn's  history  52.  ^«a=Asav,  a  saint  who  lived 

of   the   Gwydir    family,   that   when  in   the    sixth   century.      See   Camb. 

leuan   ab    Robert   sat   at   table,  his  Biog. 


Y  DOSPARTH  I.  121 

XXXIX. 

l  OVYN  DWY  VU\\'CH   I  DDWY  WRAIG,  O  VAELIENYDD. 


The  V)ard,  it  appears,  wanted  two  milch  cows;  and  lcnowing  that  the 
awen  i>ossessed  great  power  in  eliciting  a  favour,  he  applied  to  the  generosity 
of  two  wealthy  ladies  of  IVIaelienydd.  The  name  of  one  of  them  was  Annes 
Awl)rey,  and  the  name  of  the  other  Isahella  Yaughan.  He  mentions  Annes 
as  being  a  descendant  of  (ìwalter  Sais  and  Moreiddig  Warwyn  ;  and  Isalíella 
as  a  descendant  of  Ivor  Hael  and  Madock  Tanner.  The  husband  of  Annes 
is  stated  to  be  Howell  ab  Rhydderch ;  and  Isabella's  husband  is  represented 
to  be  John  ab  Philpot.  The  bard,  reluctant  to  mention  in  plain  language 
what  he  wanted,  adopts  a  fìgiirative  style  to  describe  the  objects  of  his  wish. 
He  therefore  solicits  them  to  present  him  with  two  barrels  ;  not  barrels  made 
of  wood  ;  but  which  had  animal  life  in  them,  and  could  graze.  He  desires 
also  that  they  may  be,  in  colour,  like  that  of  Weobley  ale ;  that  is,  that  the 
colour  of  the  kine  requireíl  should  be  of  a  fine  nut-brown  ale.  He  next 
speaks  of  the  mediciu;d  virtues  of  the  drink  which  these  baiTeLs  woidd  afford 
him.  And  concludes  by  acknowledging  the  many  and  great  obligations  he 
was  already  indebted  to  them,  and  that  he  never  appealed  în  vain  to  their 
generosity. 


Y  DDWY  wragedíl  rywiogach 

No  dwy  yn  vyw  ;  a  Duw  yn  vach. 

Annes  Awbre  ddiweniaith, 

Verch  Morean  winllan  ein  iaith.  4 

Is'bel  verch  Rhys  uchelwaed, 

Yìjchan  Is  ]\Iynydd,  dydd  daed. 

Da  vdych,  ddwy  lywy'r  wlad  ! 

A  da  ydyw  eich  deudad.  8 

Uwch  o  bwnc  hwdiwch  y  bêl, 

Uwch  dwy  âch  no  choed  uchel. 

E  dy  V,  Annes  !  dy  vonedd 

O  Awbre,  mor  bur  a  medd  ;  12 

O  Wallter  Sais,  Rhosser  hyn, 

O  gcirw  Moreiddig  Warwyn. 


XXXIX.    Addresseíl  to  two  mar-      cows  as  a  present. 
rie<l    ladies  of   Jlat'lienydd,  iu    Rad-  "2.  yn  rach,  a  pletlge  ;  a  seciirity. 

iiorshire,  askiní;  theui  for  two  milch 


128  LEWIS  GLYN  COTHI. 

Dy  âch,  Is'bel !  uchel  oedd, 

A''i  lle  uwch  yr  holl  achoedd  ;  l6 

Ach  o  Ivor  uchaviaeth, 

Ach  o'r  Tanwr,  gwr  nid  gwaeth. 

Dwywlad,  rhan  eich  hen  dylwyth, 

Ydyw'ch  dwy  wlad,  a'ch  dau  Iwyth  ;  20 

Dwy  lan  Gwy  hyd  Vynwy  vawr, 

A  dwy  Elvael  adelUawr. 

A'ch  dau  briod  a  ddodir, 

Ymlaen  dau,  hyd  Emlyn  dir ;  24 

Hywel  rwydd,  o  hil  Rydderch, 

Aed  i  Sion  ab  Philpot  serch. 

Ni  w'ravun  un  o'cli  dau  wr 

I'wch  urddaw  bardd,  a  cherddwr ;  28 

Nid  wyv  i'n  erchi  i  neb 

Da  ;  onid  i'ch  dau  wyneb  : 

Dwy  varil  val  da  Verwyn 

Heb  lai  liw  no  Gweble  lyri  ;  32 

Nid  prenau  valirau'r  iaith, 

Barilau  a  bawr  eilwaith  ; 

Ydd  wyv  yn  ordeiniaw  i'r  ddwy 

Dŷ  o  wair  a  dau  aerwy.  36 

Llyna  ddwy  winllan  ddiwael, 

A'u  llyn  a  vydd  oll  yn  vael ; 

A'r  llyn  burwyn  y  bydd, 

Os  gwyn  yw'r  Gasgwin  newydd.  40 

Ac  yr  oedd  brig  arwyddion 

Ar  y  ddwy,  mal  ar  dda  Mon  ; 

Bwaau,  yn  gyrn  bual, 

A  noded  yn  eu  dau  dàl.  44 

Wythdroed  oV  unoed  a  red, 

O  waith  physig  ẃyth  fosed  ; 

Cynneddv,  i  iachâu  cannyn, 

Arall  a  oedd  ar  y  llyn.  48 

3L  da  Verwyn=A2L  Berwyn,  that  town,  in  Herefordshire.     It  was  once 

is,  squat,  short-legged  kine.  Berwyn,  much  noted  for  the  excellence  of  its 

the  name  of  a  range  of  mountains,  ale. 

on  the  east  of  the  vale  of  Edeyrnion,  4G.    iryth  fosed  ;    here   the   eight 

in  Merionethshire.  streams  which  woiild  flow  from  the 

32.   Gweble,   Weobley,    a  market  eight  uddcrs. 


Y  DOSPARTH   í.  129 

Ni  phair,  cyn  prvd  Oferen, 

Na  gwaew  i'm  pais,  nag  i'ra  pen  ; 

Ni'm  gwna'n  vrwysg,  dyn  govrwysg  gwâr, 

Nag  yn  veddw,  nag  yn  vyddar.  52 

Ev  a  dyn.  pan  wnelwyv  daith, 

O'r  drem  y  benddar  ymaith  ; 

Evo  a  wclla  v'awen, 

Ac  ydy  wV  pwynt  i  gadw'r  pen.  56 

Chwithauch  dwy,  petai  vwy  ^'arch, 

O  rywdda  a  rydd  ddwyarch  ; 

Genych  tra  dyvo  gwinwydd, 

Gwin  a  gav  o  egin  gwŷdd.  öo 

Gcnyv,  Is'bel !  ac  Annes  ! 

Y  mae'ch  Uyn  a  mwy  o'ch  lles ; 

I'wch  eich  dwy,  chwi  a'ch  deuwr, 

Oedran  dwy  o'r  derw'n  y  dwr ;  64 

I'm  y  buch  da'n  ddiwaliardd, 

I'wcli  y  bo  bendith  eich  bardd. 

53.  Penddar=pendro,  a  rertigo,  a  giddiness  in  the  head. 


130 


LEWIS  GLYN  COTHI. 


TYLWYTH   YSTRAD  TYWI. 

THE  VALE  OF  TOWY  FAMILY. 


Urien  Rheged= 

Mor 

I 
Llywarch 

Rnnn 

1 

Seisyllt 

Gwrwared 

I 
Cynaethwg 

Llywarch 


^Margaret  La  Faye,  daughter  of  Gwrlais,  duke  of  Cornwal ;  and 
half-sister  of  king  Arthur.  Urien  Rheged  was  Toparch  of 
Scotland,  king  of  Gower,  in  Glamorganshire ;  lord  Iscenen, 
Carn  y  Wyllion,  and  Kidwelly,  in  Caermarthenshire ;  and 
knight  of  the  Round  Table  to  king  Arthur.  He  was  the  son 
of  Cynvarch  by  Myvanwy,  daughter  of  Brychan,  lord  of 
Brecknock.  Cynvarch  was  the  son  of  Meii'chion  Gul  ab 
Gwrwst  Lledlwm  ab  Ceneu  ab  Coel  Godebog,  king  of  Britain. 
See,  in  the  Myv.  Arch.  vol.  i.  pp.  57-59,  Taliesin's  Poems  to 
Urien  Rheged. 


Einion 

I 
Goronw^'  = 


sLlewelydd,  daughter  of  Einion  Clud,  lord  of  Elvael. 
Einion  was  lord  of  Iscenen  and  Kidwellv. 


Goronwy  ab 


Rhys  ==  Margaret,     daughter     and    coheir    to    Griffith    ab    Cydrych,    lord    of 

I  Gwynvey. 

Elidir  ==Gwladus,  daughter  of  Philip  ab  Bach,  lord  of  Ysgyrvraith. 


Sir  Elidir  Ddu==Cecilia,  daughter  of  Seisyllt,  lord  of  Cantrev  Selyv.     Sir  Elidir, 
I  otherwise  Leonard,  was  the  first  of  the  family  tliat  assuraed 

í  the  name  of  Fitz  Urien. 

Philip==Gwladus,  daughter  and  coheir  to  Davydd  Vras. 
Nicholas  == Jonet,  daughter  of  GrifBth  ab  Llywelyn  Yoethus. 


Griffith  ab  Nicholas= 
Düsp.  II.  I. 


=Mably,  daughter  of  Äleredith  ab  Henry  Donne,  of  Kidwelly. 
I  He  was  thrice  married. 


Owain 

Dosp.  II.  2. 

Thomas=Elizabeth,  daughter  of  sir  John  Griffith,  of  Abermarlais.     Sir  John 

Iwas  a  native  of  North   Wales,   and   a   descendant   of  Ednyved 
Yychan. 


Morgan 
Do8.II.4,s. 


David 
Dos.II.6. 


Henry 

Dos.II.y. 


Jenkin 

Dos.n.8. 


I 

John 
Dos.II.g. 


SiR  Rhys  ab  Thomas. 
Dos.II.io. 


G  W  A  I  T  H 


LEWIS    GLYN   COTHL 


DOSPARTH   II. 


TYLWYTH  YSTRAD  TYWI. 


AWDL  I  ORUFYDD  AB  NICOLAS,  O  DRE  NEWYDD. 


TnE  bard  uiidertaJtes  to  celebrate  tlie  praises  of  Griffith  ab  Nicholas  in 
strains  similar  to  those  of  Adda  Vras,  and  the  two  Merlins.  He  mentions 
his  descent  froni  Urien  Rheged — alludes  to  his  mustering  an  armed  force— 
speaks  of  the  extensive  influence  which  he  possessed  both  in  South  and 
North  "W'ales — and  prays  the  whole  nation  to  rally  round  his  banner.  He 
styles  him  the  eagle  of  Caermarthen  ; — and  observes  that  had  king  Arthur 
been  then  ìivìag  he  would  hare  joined  his  forces  to  those  of  the  descendant  a£ 
EJidir. 


VtWIN  llawn  gwir  a  iawn,  llyna'r  gras  a  gawn, 
Y  gan  vab  Nicolas  ; 


L  An  ode  addressed  to  (rriffith  al) 
Nicholas  of  Newton,  near  Liaiideilo 
Vawr.  Amis :  argent,  a  chevron 
between  three  raveiis  salile.  Griffith 
was  an  oiily  son  of  NichoJas  ab  Pliiii[), 
by  Jonet,  daughter  of  Llywelyii  \'o- 
ethus.  He  was  thrice  iiiarrie*!,  and 
had  a  numeroiis  issue  by  all  liis  wives. 
His  tìrst  wife  was  Mably,  <laughter 
of  3Iereditli  ab  Heiiry  Doiiiie,  of 
Kidwelly  ;  his  secoiid  was  a  duugliter 
of  sir  Joliii  Pcrnttt,  of  Peiiil)roke- 
shire;  aud  liis  tliir>i  .íaiu',  daughter 
and  coheir  of  Jeiikiii  ab  Rres  ul>  Da- 
vid,  of  Oilv8ch  W'en,  C'ardiganshire. 

Oriffith  ab  Nicholas  was  possessed 


of   great    property,    and    maintained 
princely   establishments.      A    cotein- 
porary  bard  addressing  him,  said  : 
Saith  gastell  sy  i'th  gostiaw, 
A  saith  Lys  y  sy  i'th  law. 
Tliat  is  : 

Thou  hold'st  seven  palaces  in  thy 

hands, 
And    castles    seren    wiih    domain 
lands.  Anon. 

He  was  a  pers«in  of  great  power  and 
iiiHuence,  in  his  natire  country,  in 
the  reign  of  Heiiry  \'I.,  and  was  al- 
lied  'iy  marriíige  witli  s<inie  of  the 
priiicipal  faiiiilies  Iwtli  iii  North  and 
Sìiith    ^\'ales.     His   biagrapher  de- 


132 


LEWIS  GLYN  COTHI. 


Ei  ddarogan  hyd  Wanas 
Ydd  wyv  ar  ol  Adda  Vras. 

Adda  vardd,  a'r  ddau  Yerddin, 
Iddo  wyv  heno  vy  hun  ; 


scrihes  him  as  a  man  of  "  hott,  firie, 
cholerrick  spiritt;  one  whose  conn- 
sells  weare  all  in  turbido,  and  there- 
fore  natnrallie  fitlie  composed  and 
framed  for  the  times  :"  and  also  as 
"  verie  wise,  and  infiniteUe  snhtile 
and  craftie,  ambitionse  heyond  mea- 
sure,  of  a  husie  stirring  hraine,  which 
made  manie  to  conjecture,  that  some 
greate  matter  hanged  o\'er  liis  head." 
His  hasty  spirit,  and  yiolence  of  tem- 
per,  frequently  in\olved  him  in  quar- 
rel  with  his  powerful  neighhours. 
He  drew  npon  himself  the  enmity 
of  Richard,  duke  of  York,  by  with- 
holding  from  him  a  piece  of  land 
in  the  marches  of  Herefordshire, 
having  peremptorily  refused  to  ohey 
the  summons  of  the  sherifFs  to  an- 
swer  for  his  conduct.  On  another 
occasion  he  quarrelled,  with  more 
jnstice  perhaps,  with  Jasper,  earl  of 
Peml)roke,  who  had  used  his  interest 
with  the  king,  Henry  VI,  to  supersede 
him  in  the  command  of  the  castle  of 
Cilgerran,  which  (Triftith  had  held  for 
some  time  under  the  crown.  He  was 
hesides  at  enmity  with  the  dnke  of 
Bnckingham,  owing  prohably  to  some 
disj^ntes  ahout  their  territories,  which 
in  some  places  lay  contiguous. 

Griffith  had  such  a  deep-rooted  an- 
tipathy  to  the  English  generally,  that 
he  (^ould  not  at  first  be  prevailed 
upon  to  declare  in  favour  of  either  of 
the  two  great  parties,  which  at  that 
time  divided  the  nation.  It  so  hap- 
pened,  however,  at  last,  owing  to 
some  depredations  comraitted  in  the 
marches,  which  he  was  known  to 
ha^'e  counteuanced,  that  he,  together 
with  one  Philip  ah  Howel,  was  foimd 
guilty  of  felony,  on  an  indictment 
preferred  against  him  in  the  county 
of  Salop. 

Wheii  he  discovered  the  situation 
in  which  he  was  now  placed,  and 
at  the  same  time  knew  what  he  was 
to  expect  in  consequence  of  the  in- 
dictment,  he  at  once  determined  to 
hreak  with  the  conrt ;  and,  as  his 
first  measure,  he  made  his  peace  with 


the  duke  of  York,  who  gladJy  ac- 
cepted  his  ofFer  of  assistance. 

The  duke  of  York  being  shortly 
after  defeated  and  slain  at  the  battle 
ofWakefield,Griffith  joined  the  forces 
of  his  son  the  earl  of  IMarch  at  Glou- 
cester,  with  eight  hundred  chosen 
men  well  armed  and  provided.  Hence 
the  army  proceeded  for  Älortimer 
Cross,  Herefordshire,where  they  were 
met  hy  the  Lancastrian  forces,  under 
the  command  of  Jasper,  earl  of  Pem- 
broke.  lu  the  conrse  of  the  engage- 
ment  which  ensued,  Griffith  received 
a  mortal  wound,  and  only  lived  long 
enongh  to  be  informed  hy  his  son 
Owain,  that  victory  had  declared  in 
their  favonr. 

The  battle  at  Rlortimer  Cross  took 
place  in  the  year  14öl.  The  pre- 
sent  ode  was  probably  written  shortly 
after-Griffith's  reconciliation  witli  the 
duke  of  York. 

We  cannot  well  conclude  this  no- 
tice  of  Griffith  ab  Nicholas  without 
remarking  that  he  was  firmly  at- 
tached  to  the  Welsh  nation ;  and 
that  to  the  Welsh  bards  he  was  the 
Maìcenas  of  his  day.  He  held  an 
Eisteddvod  at  Caermarthen,  of  which 
he  was  the  president ;  and  a  lineal 
descendant  of  his,  the  present  noble 
lord  Dinevor,  was,  like  him,  the  pre- 
sident  of  the  Eisteddvod  held  in  the 
same  town,  in  the  year  1823. 

Long  have  the  lords  of  Dinevor 
Been    favourites    of    the   Celtic 
song; 

In  war  the  leaders  of  the  host, 

In  peace  their  country's  príde  and 
boast, — 
Fatrons   of  right,   and   foes   to 
wrong. 
See  a  Biographical  sketch  of  Griffith 
ab  Nicholas  in  the  Camb.  Reg.  vol.  i. 
pp.  54-64.     And  also   in    the  Rev. 
T.   Rees's    Topographical,    &c.    De- 
scríption  of  Sonth  M^ales. 

3.  hi/d  Wanas,  "  as  far  as  Gwanas." 
Gwanas  is  the  flat  between  Bwlch 
Oerddrws  and  Cader  Idris.  Plwy 
Gwanas  is  now  added  to  Dolgellau ; 


Y  DOSPARTH  II.  133 

Chwannog  wyv  ci  ddarogan 

Gwr  yn  benaig  o  Urien  ;  8 

Y  gwr  hwnw  a  garwn 

A  dry  gwyr  gyda'r  Goron. 

Coron  yr  haelion  yw'r  hydd  o'r  Deau, 

Dwyoes  vo  i  Rufydd  ;  12 

Ev  a  wna  arvau  newydd, 

Mewn  rhôd  o'r  mwnai  y  rhydd. 

Grufydd  ev  a  rydd  dair  o  vrain  unUiw, 

A  Uew  gwyn  i  Owain  ;  l6 

Llawer  niab  a  wisg  IHain, 

Dan  yr  haul,  yn  dwyn  y  rhai'n. 

Y  mae  i  rhai'n  hyd  y  môr  hwnt 

l'r  Cadben,  a'r  Lutenont;  20 

Mawr  yw  yn  Nghymmru  ei  rent, 
Mwy  yw  iddo  y  meddiant. 

Ei  veddiant  val  sant  y  sydd  o'r  Deau 

I  Dywyn  Meirionydd;  24 

O  Vynwy  i  Vevenydd, 

A  vyno  vo  i  Von  vydd. 

Ni  bydd,  ac  ni  bu,  dim  well  no^  gwr  du 

Y  sy'n  magu  Uu'n  y  gorllewin  ;  28 


and  Capel  Gwanas  has  long  since  dis-  13.   Ev  a  wna,  &c.     That  is,  he 

appeared.  will  enlist  men  for  moiiey.     An  allu. 

9.  y  fftvr  hicnu',  SiC.    "  That  man  sion  to  Grirtìth  ab  Nicholas  muster- 

we  love  who  gains  men  over  to  be  on  ing  an  armed  force  previous  to  the 

the  side  of  the  crown ;"  that  is,  to  battle  at  iMortimer  Cross. 
advocate  tlie  rights  of  Richard,  duke  15.  Griifi/dd  ev  a  rydd,  &c.   "  Grif- 

of  Vork  ;  and,  after  his  deatli,  those  fith  will  present  his  son  Owain  with 

of  liis  son  Edward,  earl  of  3Iurch,  to  three  ravens  of  hke  colour,  and  also 

tlie  throne  of  England.     Tlie  above  a  white  lion."     This  may  allude  to 

exi)hination    appears    necessary ;    for  Griffith    preseutiug   his   son    with   a 

the  duke  of  York,  although  he  laid  shield  with  his  owu  arms  emblazoned 

his  claims  to  the  crown,  never  en-  upon  it;    aud    the  royal   lion  for  a 

joyetl  it ;   aud  his  son   was  iu)t   pro-  crest. 

cLiimed  kiug  uutil  after  tiie  battle  of         25.  Ma'enydd,  a  comot  of  Cantrev 

Älortimer  Cross.  Cauol,  Caermarthenshire. 

K   3 


134 


lEWIS  GLYN  COTHI. 


Ni  bu  un  benach ;  na  vu,  a  Duw  yn  vâch  í 
Na  urddawl  o'i  âch  mor  ddilychwin. 

Evo  o  Waithvoed  yw  yr  ail  a  roed, 

Rhoed  lesu  ei  oed  megys  Edwin  ;  32 

Cenedl  mewn  cynnydd  i'r  gwr,  val  Gweirydd, 

0  Vynyw  y  sydd  i  Von,  a  sin. 

Mynu  y  tàn  y  raaent  hwy,  o  Gaer  i  lan  Gwy ; 

A  mwy  o  Gonwy  i  Lan  Gynin  ;  36 

Ev  a  aeth  val  udd  ei  enw  ev,  val  Nudd, 

Grufydd  o  Vôr  Udd  hyd  ar  Vreiddin. 

Ni  âd  ev  o'i  dŷ  gamrent  ar  Gymmry, 

A  hwy  y  pery  hyny  no'r  lìin ;  40 

Trevi  a  biau,  daiar  y  Deau, 

A'i  da,  a'i  thyrau,  hyd  Wytherin. 

Iddo  ev  ydd  aeth  ddwy  arglwyddiaeth, 

Nid  gwaeth  no  Dugiaeth  lle  caid  ei  win ;  44 

Arberth  a  erbyn,  amlwg  yw  Emlyu, 

Hyn  ato  a  dỳn  val  Custenin. 

Ni  âd  hwn  â''i  wyr  un  Ue  o  Lan  Llyr 

1  Aber  Ysgyr  heb  oresgyn  ;  48 
Novies  Dinevwr  yni  aoth  yn  wr, 

Val  y  gwnaeth  Tewdwr^  mewn  twr  meinin. 

Craf  y  dwg  Gnifydd  ystâd  nos  a  dydd, 

Val  y  bydd  y  gwŷdd  yn  dwyn  y  gwin ;  52 


33.  Gtveirydd,  son  of  Owain,  of 
Glamorgan,  a  chieftain  who  was  kill- 
ed  when  fighting  as  an  ally  to  Rhodri 
Mawr,  'ì'n  the  year  873. 

36.  Llan  Gynin,  in  Caemíarthen- 
shire. 

42.  hyd  Wytherin,  "  as  far  as 
Gwytherin."  Gwytherin  is  a  parish 
near  Llanrwst.  Gwenvrewi,  or  St. 
Winifred,  spent  her  last  days  at 
Gwytherin,  and  was  buried  there. 
Her  bones,  however,  after  500  years' 


repose,  were  conveyed  to  the  Abbey  of 
Shrewsbnry  in,or  about  the  year  1140. 

Gwytherin,  a  saint  who  lived  in 
the  sixth  centnry,  was  the  son  of  St. 
Dingad,  the  patron  saint  of  the  church 
at  Llanymd(lyvril 

45.  Arberth,  the  town  of  Narberth, 
in  Pembrokeshire. 

47.  Llun  Llyr,  in  Cardiganshire. 

48.  Aber  Ysgyr,  a  parish,  in  Breck- 
nockshire,  situatedon  the  river  Ysgyr 
near  its  fall  into  the  Usk. 


Y  DOSPARTH  II.  135 

Cywir  a  gwirion  yw'r  gwr  i'r  Goron, 

Cynghor  vydd  i  lion  ger  bron  brenin  ; 

Ar  ol  Nicolas  gwr  a  oedd  mewn  gras, 

Evo  yw  urddas  sir  Caervyrddin.  56 

Eryr  Caervyrddin  mae  warant  evo 

0  Yristo  i  Benvro  bant ; 
Eiste,  cael  erestio  cant ; 

Hyn  vydd  heno'n  ei  veddiant.  60 

Meddiannus  ac  Ustus  yw  o  ddwy-Went 

1  dŷ  Ddewi  Mynyw  ; 
Brawdwr  gwlad  Gamber  ydyw 

Yn  rhoi  barn  ar  y  rhai  byw.  64 

Be  byw  yn  Neheubarth  heddyw  Arthur 

Val  y  bu,  a'r  llu  llawer ; 

Ev  a  alwai  ei  vilwyr  ; 

Yn  blaid  i  vab  EUdir  :  68 

A'i  blaid  ev  yn  Ninevwr 

111  dau  a  gais  gwyllt  a  gwâr. 

Gwyllt  a  gwâr  a  gâr,  ni  ddigerir  awr 

Ar  orwyr  Ehdir  ;  72 

Arno  mae  pwys  y  ddwysir, 

Danaw  y  saiv  deunaw  sir. 

Sirig  arian  sy  ragorau 

I'r  sant  gorau  o'r  saint  geirwir  ;  7Q 

Sêl  a  tharian  sy  Iwyth  orau, 

A  sias  voreu  i  Sais  a  vwrir  ; 

Sarf  swirodau,  saiv  ddevodau, 

Sy  ammodau  ni  symudir  ;  80 

Sant  aelodau  sul  y  Blodau 

Sydd  aelodau  swydd  Elidir. 


Tiriawg  ydoedd,  tarw  i  gadau  ; 
Tyr  Ywriadau  trwy  ei  vrodir  ; 
K  4 


84 


136 


LEWIS  GLYN  COTHI. 


Tarian  bydoedd,  twrn  heb  wadau  ; 
Teg  ei  radau,  hwynt  a  gredir. 
Tad  caredig,  tai  rhwymedig, 
Tervynedig  trev  a  nodir ; 
Teyrn  gweledig,  trev  gadwedig, 
Twr  cauedig,  traw  y  cedwir. 


88 


Mìragl  solas  mawrglos  Eli, 
Mab  i  Veli''n  mhawb  a  volir ; 
Mur  Nicolas,  yn  marn  Celi ; 
Y  môr  heli  lle  i''n  rheolir. 
Mab  darogan,  mwy'r  annogan', 
Yw  Mynogan  o  manegir ; 
Mal  lle  llogan,  medd  dysgogan, 
Mur  diogan  mawr  y  dygir. 


y2 


9Q 


Gwirdda  adain  gair  a  dd'wedai, 
Ac  a  redai  dros  bob  grodir  ; 
Gwr  goradain  gwir  a  gredai, 
Gwir  a  dd'wedai  garw  y  ddeudir 
Gwin  drwy'r  Veri,  glyn  Mieri, 
Gẃyr  i  berì'r  gwyr  a  burir  : 
Gwên  Eleri  gwlad  Pryderi, 
Yw  gwraidd  deri  gwrdd  o  dirir. 

Diriai  Liwlad,  blaid  i'r  Lìli^ 
Ei  dẃr  Fili  draw  o  faelir  ; 


lOO 


104 


108 


92.  Mab  i  Velì,  "  a  son  of  Beli," 
Lere  a  term  of  compliment  to  Griffith 
ab  Nicliolas.  Beli,  that  is,  Beli  tlie 
great,  the  64th  king  of  Britain.  He 
was  the  son  of  Manogan,  and  the  fa- 
tlier  of  the  celebrated  Caswallon. 

103.  Veri=y  Veri  =  Llan  y  Verf. 
Ferry  side,  a  village  situated  aboiit 
eight  miles  froin  Caermarthen,  on  the 
banks  of  the  Towy  in  the  parish  of 
St.  Ishmael,  in  the  hundi-ed  of  Kid- 
welly. 

105.  Gwhi  Eleri,  "  the  smile  of 
Eleri."  Eleri,  a  female  saint,  was 
one  of  the  daughters  of  Brychan,  and 
wife   of  Ceredig  ab  Cunedda.     She 


lived  about  the  middle  of  the  lifth 
century,  and  was  the  mother  of 
Sandde,  the  father  of  St.  üavid. 

yivlad  Pryderi,  "  the  land  of  Dy- 
ved."  Pryderi  was  the  son  of  Pwyll 
Pen  Anwn,  and  a  chieftain  of  Dyved. 
See  Camb.  Biog. 

107.  Z/i?t»/ac?  =  Eliwlod.  A  term  of 
complimeut.  Eliwlod  was  the  sou  of 
Madog  al)  Uthyi-,  and  one  of  the 
three  golden-tongued  knights  of  the 
court  of  Arthur. 

Lìli,  the  hly.  An  allusion  to  the 
white  rose,  from  its  being  lily  white. 

108.  Ei  dwr  Filì,  Caerphilly  castle, 
in  Glamorgaushire. 


Y  DOSPAIITH  II,  137 

Dâr  y  wiw-wlad  â  drwy  Wili 

Aed  aur  Ili  ev  a  dreulir  ; 

Dôr  mcddiannus  o  Yscanus, 

Da  moliannus  od  ynilynir  ;  112 

Du  nieddiannus,  un  llwyddiannus, 

Du  ocdranus  nis  didrainir. 

Tr  liael  yn  rliwydd  y  rliôl  yn  rhydd, 

A  sêl  y  sydd  i'r  sawl  sy  wir  ;  110" 

Er  Sais  drwy  swydd,  er  sias  dros  wŷdd  ; 

Ei  swydd  y  sydd  dros  wŷdd  y  Sir : 

Un  larll  ni  wnai  yn  ol  a  wnai ; 

Y  dyn  nid  âi  na'i  dai,  na'i  dîr ;  12ü 
Aed  larll  i'w  dai  am  acl  mis  Mai, 

Y  gwin  a  gai,  ac  iawn  a  gwir. 


121.  am  acl  Mai,  "  in,  or  aÌK)ut,      CyTnmni,    a    C'\-w^(ld,    l»y    fíwil\Tn 
ihe  niüiitli  of  ."May."  lenan   Hen,  addrused  U»  liriffith 'ab 

TLere   is,  iu  Gürchestion    Beirdd      Nidiolas. 


138 


LEWIS  GLYN  COTHI. 


II. 


I  OWAIN  AB  GRUFYDD  AB  NICOLAS,  O  GYDWELY. 


This  poem  seems  to  have  been  addressed  to  Owain  on  his  being  appointed 
governor  of  Ridwelly  Castle ;  for  the  bard  alludes  to  his  having  been  in- 
vested  with  the  insignia  of  office,  and  calls  him  the  captain  of  Ridwelly. 
He  also  wishes  him  a  long  life  to  discharge  the  important  duties  imposed 
upon  him  by  his  exalted  station.  He  mentions  his  impartiahty  in  the 
administration  of  justice ;  and  says  that  under  his  government,  neither  the 
lawless  would  escape  his  vigilance,  iior  the  weak  suífer  from  the  hands 
of  the  oppressor.  The  bard  after  this  takes  occasion  to  record  Owain's 
kinJness  to  him  in  supplying  him  with  the  means  of  support  whilst  in  con- 
ceälment ;  and  mentions  him  as  still  being  the  same  kind  friend  to  him. 
He  next  tells  us  how  splendid  an  estabhshment  Owain  kept,  and  what  hearty 
welcome  he  gave  his  yisitors ;    and  concludes  in   language  highly  compli- 

mentary  to  his  hero. 

.^ 

Iarll  hir  Yo'r  llew  o  Urien, 

A  llew  o  hil  yr  ieirll  hen  ; 

Owain  dymhyr  maen  dìemwnt, 

Ivor  Hael  Dinevwr  hwnt.  4 


II.  Addressed  to  Owain,  son  of 
Griffith  ab  Nicholas,  of  Ridwelly. 

Owain  was  the  second  son  of  Grif- 
fith  ab  Nicholas,  and  he  "  had  much 
of  his  father's  craft  and  subtiltie  in 
him  ;  he  was  bold  besides  and  active ; 
an  excellent  ai'tisan  in  discovering 
mea's  secrets,  and  observing  their  dis- 
positions." 

The  article,  from  which  the  above 
has  been  extracted,  appears  in  the 
Camb.  Reg.  vol.  i.  p.  60.  The  writer 
presents  us  with  an  interesting  anec- 
dote  about  Owain,  when  lord  Whit- 
ney,  (the  subject  of  the  ode  Dosp.  1. 9.) 
with  some  others,  was  commissioned 
to  go  into  the  principality  to  arrest 
Griffith  ab  Nicholas.  When  the 
commissioners  arrived  at  Newton, 
Owain  was  deputeil  by  his  father  to 
find  out  the  oliject  of  their  journey, — 
a  circumstance  of  which  Griffith,  it 
seems,  was  not  before  aware.  The 
commissioners,  however,  had  not 
been  there  long  before  Owain  dis- 
covered  upon  what  errand  they  were 
come.       After    remaining    at    New- 


ton  that  night,  they,  on  the  fol- 
lowing  day,  arrived  at  Caermarthen 
with  the  intention  of  there  arresting 
Griffith  ab  Nicholas.  \Yhen  there, 
lord  Whitney  sent  for  the  mayor 
and  sheritìs  of  the  town ;  and  after 
shewing  them  his  commission,  de- 
manded  their  assistance  in  the  ar- 
rest ;  which  it  was  agreed  should  be 
done  the  next  morning.  Owain, 
however,  was  not  inactive  on  this 
occasiou.  His  attention  to  the  com- 
missioners  was  unremitting ;  and,  ob- 
serving  that  lord  Whitney  had  heed- 
lessly  put  the  commission  into  the 
sleeves  of  his  cloak,he  took  care,  dur- 
ing  supper,  "  to  ply  his  guílts  plenti- 
fully  with  liquor;  and  having  suc- 
ceeded  in  inebriating  them,  possessed 
himself  unobserved  and  without  dif- 
ficulty  of  this  important  document." 
The  commissioners,  being  thus  de- 
prived  of  tlieir  power,  returned  to 
court  without  executing  their  com- 
mission,  and  nothing  more  was  heai-d 
of  them. 


Y  DOSPAETH  II.  189 

lawn  cael  ar  ẃyr  Nicolas 

Yr  aerwy  braisg  o'r  aur  bras ; 

Dalied  Cadben  Cydwely 

Deiroes  mewn  aur  drosom  ni.  8 

Mastr  Owain  oV  mwstr  reial^ 

Meistr  vo  o  Westmistr  \r  Vâl  ; 

Ni  ad  ev,  yn  mlaen  dwyvil, 

Dreisiaw  gwan,  na'i  droi  is  gil.  12 

Vo  eirch  i'r  anghyvarchwr 

Oddcu'r  varn  gadarn  val  gwr; 

Rhoi  cyvraith  bcrfaith  i'r  beilch, 

Rhoi  devawd  i'r  rhai  diveilch.  16 

A  mi'n  nhiredd  Gwynedd  gynt 

Yn  herwa  yno  hirhynt ; 

Owain  i  gadw  vy  einioes, 

Ei  aur  a'i  win  ym  a  roes ;  20 

A  heddiw'n  mhob  lliw,  nid  llai, 

Ym  o  winoedd  a  mwnai ; 

Wythryw  win,  eitlir  ei  ranu, 

Y  sy'n  ei  lys  wen  i  lu.  24 

Tri  bwtler,  sewcr  y  sydd, 

Tri  chog,  panier,  a  chigydd  ; 

Dau  gyrvydd,  pobydd  gwaith  per  ; 

Dwyswydd,  ystìward,  usîer.  28 

Pob  swvddc)g  sy  i'r  marchog  mawr 

Deau  perthig,  onid  porthawr. 

Ni  weled  0^  maen  bedydd, 

Henw  sy  well  no'r  hwn  sydd  ;  32 

It  was  shortly  after  this  affair  that  bad  taken  ìn  the  poUtics  of  the  day. 

the  indictment   for   felonj-   w:is  pre-  2(J.    panter,  a    pantler ;    a  pantry 

ferred  against  (rrifhth  ab  Nichulas  in  lcet-per. 

the  onmty  of  Saloj),  as  iiieniioiie«l  in  •20-^10.     marchattg     mater    Deau 

the  note  to  the  inle,  Dosp.  II.  1.  j)erlhiff,  "  a  Dinietian  knight." 

10.  l'ál,  the  ^'ale  Royal,  or  golden  30.  onid  porthawr,  "  esi-ept  a  por- 

Vale,  in  Ilerefordshire.  ter."     The    hard    states    here    that 

18.  Yn  hrrwit,  "  the  heing  in  con-  Owain  had  servants  of  every  descrip- 

cealment."    Ilrrwn,  to  fly  from  j)lac-e  tion  exi'ept  a  jwrter.     IIis   nieaning 

to  plaie ;  to  waiider.      The  hard  here  ninst  l>e  that  Owain  Uej^t  no  jwrter 

alhides  to  liis  l)eiiig  oMigtHl  to  coiueal  to  slnit  out,  or  exchide,  visitors. 

himself  on   aixount  of  what  he  had  'M.   macn    òfrfy(/</  =  bedyddvaen,  a 

written,  or  for  sonie  active  part  he  haptismal  fout. 


140  lí:wis  glyn  cothi. 

Henwau  a  roed  hen  ar  wyr, 

A  hyn  mal  henwau  milwyr  ; 

Ban  y  rhoed  bob  un  o^  rharn, 

O  dŷ  Dduw  ydoedd  Owain.  36 

Cri  Owain  Rodri  lle'r  oedd 

Aeth  ei  ovn  i  eithavoedd ; 

Owain  y  Glyn  hen  a'i  gledd, 

Owain  Nic'las  a'i  nawcledd  ;  40 

Owain  Gwynedd,  llin  Gynan, 

Owain  vraisg  ewin  y  vrân  ; 

Ail  i  Owain  Gyveihawg 

Yw  Owain  ddydd  gwyr  Llan  Ddawg;  4-1 

Owain  hen,  a'm  Mhapen  hir, 

Vu  wndawd  o  Ruveindir ; 

Owain,  pab  Rhuvain  priveirdd, 

Owain  o  ben  bryn  y  beirdd  ;  48 

Bwriodd  Owain  ab  Urien 

Y  tri  thŵr  yn  Nghattraeth  hen. 

Ovnodd  arthur  val  goddaith, 

Owain,  ei  vrain  a'^i  fòn  vraith  ;  52 

Owain,  dëyrn  y  Deau, 

Ovned  o  ieirll  vwy  no  dau ; 

Owain  Rafael  hen  Rufydd 

A  eilw  y  gwr  hael  o  gudd ;  56 

Na  sonier  am  yr  eryr, 

Nag  am  wadd,  nag  am  ei  wyr  ; 

Nag  am  lew,  nag  am  ei  lain, 

Na  dim  mwy  ond  am  Owain.  60 


39.  Otoain  y  Glyn,  Owaiii  Glyn-  equal  to  the  pope  in  his  conclave. 
dwr.  50.  yn  Nyhuttracth  hen,  au  alln- 

45.  Owain  hen,  &c.     "  Owain  the  sion  to  the  battle  of  Cattraeth.     See 

sage,  and  my  chief  pope ;"  that  is,  Aueurin's  poem. 
Owain  was  esteemed  by  the  bards 


Y  DOSPARTH  II. 


141 


III. 

I  DDAWDD  GOCH. 


TnE  bard,  after  tracing  the  pedigree  of  David  Gough  throiigh  nineteeii 
generations,  np  to  Rhodri  the  Great,  ohserres  that  he  had  heen  caloilating 
the  go(Kl  fortìine  that  wa,s  to  íiapj^en  to  him,  namely,  that  he  should  soon  l»e 
possessed  of  a  sploiidid  castle,  a  mansion,  and  a  barony.  He  then  says  that, 
as  a  hard,  he  was  to  David  (iough  what  TaHesin  was  to  Elfin  ;  and  Adda 
Vras  to  Llywelyn.  Ile  also  conipares  himself,  witli  respect  to  liis  power  of 
divination,  to  the  poet  Meijjant,  and  ÌMerh'n  Amhrosius.  In  the  next  place, 
foilowing  the  example  of  lolo,  who  was  hard  to  Rhydderch  the  Generous, 
he  enjoins  upon  David  Gougli  tlie  necessity  of  his  not  divulging  his  plans  for 
action ;  and  hids  him  prepare  for  the  day  of  conflict  with  caution  and  dis- 
cretion.  He  also  advises  him,  that,  when  the  time  was  come  which  would 
require  his  exertions,  he  should  be  quick  in  designing  and  mighty  in  executing 
his  plans.  He  assigns  to  his  hero  the  amis  of  Llywarch  ah  Brán,  and  looks 
forward  to  the  tinie  when  he  should  he  created  baron. 


Breiniawi,  wyt  oV  barwnwaed, 
Barwn  Ystcpltwn  nos  daed  ; 


III.  Addressed  to  David  Gougli, 
of  Steplet<m  Citstle.  His  arms  (see 
lines  57-02)  were  tlie  saiiie  as  those 
of  Llywarch  ah  Bran ;  namely,  ar- 
geiit,  a  clie^Toii  salile  hetween  thrce 
choughs  with  erinine  in  their  heaks, 
j)roper.  Iii  adiiition  to  the  above, 
the  hani  allows  hiiii  a  lion.  Da- 
vid  (ìough  niay  have,  {icrhaps,  borne 
a  lion  for  a  crest  over  tlie  shield  of 
his  trilie. 

Davy<ld  (íiH'h  (otherwise  I)avid 
(ìough)  is  su[i])ose<l  by  a  writer  iu 
the  ('aiiihriaM  Regisler  (voI.  i.  p.  (18.) 
to  have  Ihhmi  a  iiear  kiiisiiiaii  of  .Alat- 
thew  (ìoiigh,  who  was  "  a  fainous 
warrior  in  the  tinies  of  Henry  V. 
and  Heiiry  VI.,  and  slain  in  the  eivil 
tumiilt  raise<l  hy  Jai'k  Cade,"  wheu 
a  detachnient  of  the  king's  arniy 
under  sir  IIuiiii>hrey  Stifford  was 
wluilly  cut  to  ])itr<'s  hy  tlie  rehels  in 
tlie  year  IJöl.  Tlie  <'ogiiomiiial  aildi- 
tions,  hi)wever,  of  (JiH'li,  Llwyd, 
Gwyn,  &c.  in  those  days,  afford  no 
proof  of  reiationsliip;  for  the  nssiini|i- 


tion  of  siich  e])ithets  was  entirely  ar» 
hitrary.  Permanent  sumam<?s,  such 
as  Mostyn,  (ìiyiin,  M'ynn,  Lloyd, 
Vaughan,  Prjce,  &c.  di<l  not  come 
into  use  until  in  the  following  cen- 
tury. 

David  Gough,  the  hero  of  this 
I»oem,  was  a  celehrated  swordsman. 
It  was  the  aim  of  the  hard,  in  which 
it  a])}K'ars  he  succee<le<l,  to  excite  hiin 
to  act  oii  the  Lancastrian  side.  The 
inajority  of  the  W'tJsh  jieujile  weri> 
Laiicastriaiis  at  heart,  owing  to 
Heiuy,  earl  of  Ri<hmond,  an<l  Jas- 
jier  'rudor,  <>arl  <>f  Pen;l>ruke,  wlio 
wen>  their  anintrynien,  lieing  nearly 
allie<l  to  tlie  reigning  monarch, 
Henr)-  VI.  SeveraÌ  of  tlie  Welsh, 
howcver,  were  Vorkists;  for  in  the 
jH>rsoii  of  Richanl,  duke  of  (îlouces- 
ter,  aii<l  aft<'nvanls  iii  tliat  of  his  S4in 
Edward,  earl  o{  .Manh,  they  recog- 
iiisetl  tlie  de.scendanis  of  (ìwlailus 
D<lu,  daughter  of  Llywelyn  ab  lor- 
werth,  tl;e  most  iniissant  of  their  na- 
tive  princes.  For  of  the  hous<>  of  Vi>rk 


142 


LEWIS  GLYN  COTHI. 


Davydd  Goch,  Duw  vydd  o  gylch, 

A  dau  lago  yn  d'ogylch  ; 

Mab  Yi'yt  i  rol  ym  y  budd, 

Wyr  Adam  o  Yaredydd : 

Ab  Madog  a"*!  ymogawr ; 

Ab  Adam  walch  y  byd  mawr, 

Ab  Rhys  oedd  Biomparìs  hael ; 

Ab  Ivor  by  w  ei  avael ; 

Ab  Grufydd  â'r  meirch  rhuddell, 

Ab  leuan  wyt,  hcb  un  well ; 

Ab  Ivor  puror  gwin  per, 

Ab  Phylip  a^  pump  Folwer ; 

Ab  Einion  galon  glàn  Gwy, 

O  âch  cenedl  uwch  Conwy  ; 


12 


16 


were  the  Salisburys  of  Denbighland 
and  Meirioneth.  But  to  return  to 
the  subject  of  the  present  poem. 

David  Gough,  having  made  him- 
self  master  of  the  castle  of  Llanvi- 
hangel,  commonly  called  Castell  y 
Bery,  situated  on  the  western  skirt 
of  Cader  Idris,  had  frequent  oppor- 
tunities  atforded  him,  of  which  he, 
together  with  his  followers,  a^ailed 
himself,  of  sallying  forth'from  this 
fortress  to  annoy  the  Yorkists.  The 
latter  were  at  last  compelled  to  apply 
for  aid.  To  check  therefore  "  Coch 
of  Pennant"  (as  the  hero  of  tliis 
poem  was  called)  in  his  marauding 
escui-sions,  Herbert,  earl  of  Pem- 
broke,  sent  a  select  troop  of  his  men 
from  South  Wales,  under  the  com- 
mand  of  Thomas  ab  Griffith  ab  Ni- 
cholas,  who  was  esteemed  a  most  ex- 
pert  manager  of  steed,  sword,  and 
lance,  having  in  his  youth  exer- 
cised  himself  in  the  use  of  them, 
in  the  service,  and  at  the  court 
of  Philip  the  Good,  duke  of  Bur- 
gíindy.  The  two  rival  chieftains  met 
near  the  village  of  Pennal,  in  Älei- 
rionethshire.  The  spot  where  they 
met  is  called,  in  history,  "  Penníü 
Field."  The  chiefs  soon  singled 
each  other  out ;  and  after  a  dreadful 
struggle,  David  Gough  fell  before 
Thomas  ab  Griffith.  On  the  fall  of 
their  leader  the  foUowers  of  David 
Gough  dispersed.  And  Thomas  ab 
Griffith,  fatigued  by  the  conflict,  re- 
tired  to  an  adjoining  field  :  and  while 


he  laid  himself  on  his  face  on  the 
grass  to  breathe,  he  was  kiUed  by  the 
spear  of  a  Lancastrian,  who  followed 
him.  His  corpse  was  conveyed  to 
Aberdovey,  and  from  thence  by  sea 
to  Bardsey  island,  where  he  was  bu» 
ried  among  the  "  eleven  thousand 
saints."  On  the  field,  where  he  ex- 
pired,  a  cenotaph  consisting  of  stones 
and  sods  was  erected,  which  is  still 
extant  covered  with  stunted  oaks. 
It  is  in  the  next  field  but  one,  on 
the  right  hand,  after  passing  Pen- 
nal  bridge  on  the  road  towards  A- 
berdovey.  The  field  next  to  this, 
situated  towards  the  west,  and  con- 
taining  about  nine  acres  of  land, 
was  the  field  of  battle.  Opposite,  on 
the  south  of  the  road,  is  another  tu- 
mulus,  larger  and  more  ancient,  com- 
posed  of  artitìcial  ground,  and  now 
covered  with  full  grown  Scotch  pine. 
Of  this  tumulus  nothing  is  known. 
They  are  both  on  the  Talgarth  estate, 
the  property  of  Ch.  Tho.  Thrustan, 
esq.  R.  N. 

Each  of  the  Pennal  chieftains  was 
an  ancestor  to  a  peer  of  the  present 
day — Thoinas  ab  Griffith  to  lord  Di- 
nevor;  and  David  Goch  to  lord  Ra- 
nelagh. 

2.  Ysteplhim,  Stepleton  castle,  near 
Presteigne,  Radnorshire. 

4.  dati  lago,  "  the  two  James's." 
St.  James  the  greater ;  and  St.  Jaraes 
the  less. 

9.  Ptomparìs  —  Pomme  Paradise, 
the  John  apj)le. 


Y  DOSPARTH   II. 


143 


Ab  Llywarch  barcli  hyd  y  bcdd, 
Ab  Brân,  empricr  o  Wynedd  ; 
Ab  Dinawal  o'r  dalaith, 
Ab  Einydd  iarll  ban  oedd  iaith  ; 
Ab  Aclaw'n  Aberfraw  bu, 
Ab  Alasar  heb  lysu  ; 
Ab  Tudwal,  mal  gwyr  Maelawr, 
O  dir  Mon  ab  Rhodri  Mawr; 
O'r  bonedd  uchav,  Ddavydd  ! 
Inipyn  wyd  un  gamp  a  Nudd; 
Gorau  un  ei  hctigrijw 
Wyd  o  V'on  i  wlad  Vynyw. 


20 


24 


2S 


A  mi  od(Har  Gymaron 

Yn  dy  dŷ  vry  ar  y  Vron  ; 

Calcío  bum,  wrth  y  cloc  bach, 

Dy  oriau  a'th  bedeirach  ; 

Daroganais  Sais  heb  swydd, 

A  chaer  eglur  i'wch  arglwydd  ; 

A  thvír  teg,  a  thai  i>  tau, 

A  barwniaeth  a  breiniau. 

Taliesin  i  Elfìn  wyv 

I't  Davydd  val  y  tyvwyv  ; 

Mal  Adda  Vras  o  dalaith 

Llywelyn  erchwyn  ein  iaith; 

Mal  INIeigant  pan  gânt  â'i  gyrn, 

Arailh  dda  i  A^'rthë^rn  ; 

Mal  Mcrddin,  pan  dde\vinwyv, 

Emrys  yn  y  Mars  a  wyv. 

Dwy  N^yl  y  dywed  lolo 

Oetld  vardd  i'w  arglwydd  evo, 

"  Da  daint  rhag  tavawd,  daw  dydd, 

Yn  nghihach  savn  anghelvydd  Ç 


32 


36 


-10 


44 


48 


lîl.  Dinuwul ^YtyyiwwiL 

21  Aberfruw,  in  Aujîlese.'í,  f<ir- 
merly  the  seat  of  tlie  princes  of  North 
yN'ides,  and  spot  where  one  of  the 
three  eoiirts  of  justii-e  for  the  prin- 
cipiihty  wiis  holden. 

22.  W/<Wfir=Alser. 

29.  CymaroM=t'.asteIl  Cyraaron,  iji 


Radnorsliire. 

41.  Mrijjanl,  a  saint  anil  a  poet, 
live»l  in  the  liitter  iMirt  of  the  lifth, 
and  tlie  Ifetpnninjf  of  the  si.xih  cen- 
tiiry. 

Ì4.  Murs,  ihe  marches,  or  borders 
of  NN'ales. 


144 


LEWIS  GLYN  COTHI. 


Da  daint  rhag  tavawd  a  dau, 
Am  a  wnawn  â'm  min  innau. 
Bydd  arav  Davydd  y  dawn, 
Bydd  goYÌawdr,  a  bydd  gyviawn  ; 
Bydd  ddystaw  a  gwna  lawer, 
Brysia  i  bawb  i  roi  ''spêr. 
Dyrchav  dy  vaner  Davydd  ! 
Er  Mair  dwg  i  07^1^1^^^  dydd  ; 
A  llew,  a  thair  brân  Llywarch 
Ab  Brân^  i  bob  rhai  yn  barch. 
Maes  arian  sy''th  deirbran  di, 
Cwpl  du  val  capel  Dewi ; 
Breiniawl  ocdd  dy  hynawl  hŷn, 
Y  braint  oedd  dair  brân  tyddyn. 
Mwya'  adar  a  garyt 
Adar  y  brain  gyda'r  brut ; 
Da  ydyw  yt,  nid  wyd  waeth, 
I  dair  brân  droi  barwniaeth  ; 
Barwn  adar  brain  ydwyd, 
A  iarll  hen  Yy'ch  o  wr  llwyd. 


51 


56 


60 


64 


57.  Llywarch  ab  Brân,  a  chieftain 
of  Denbighshire,  who  lived  in  the 
reign  of  I)avid  ab  Owain  Gwynedd, 
about  1170.    He  was  the  stock  of  one 


of  the  fifteen  tribes  of  North  Wales. 

The  following  is  the  pedigree  of 
David  Goch,  or  Gongh,  as  given  by 
the  bard  in  the  above  poem  : 


Rhodri  Mawr 
1 

— Bran 
1 

— Ivor 
1 

Tudwal  Glof 
1 

1 

Llywarch 

Rhys 
1 

Alser 
1 

1 

Einion 

1 

1 

Adam 

1 

Aelaw 
1 

Philip 
1 

Madog 

1 
Eunydd 

1 

Ivor 

1 

Maredydd 
1 

Tudwal 
1 

1 

leuan 

1 

1 
Dawdd  Goch 

Dyvnwal 

1 

Grufydd 
1 

Y  DOSPARTH    TI. 


145 


IV- 


CYWYDD  I  JMORGAN  AB  THOMAS  AB  GRUFYDD 
AB  NICOLAS,  O  ABER  MARLAIS. 


The  fame  of  IMorgaii  ab  Thomas,  of  Abermarlais,  is  mentioned  as  being 
spread  far  and  wide  among  the  English  nation,  which,  it  is  said,  stood  in 
similar  dread  of  him  as  once  it  did  of  Owain  GljTidwr's  army.  The  bard 
allndes  to  a  report  of  some  hot  encounter  that  occurred  between  his  hero  and 
the  Enghsh.  The  English  are  said  to  be  always  given  to  skirmishing  ;  but, 
at  the  same  time,  it  is  said  that  their  movements  were  never  unobserved  by 
the  sons  of  Thomas  ab  Griffith.  Mórgan  was  distinguished  in  the  conflict 
by  the  largeness  of  his  shield.  In  comparison  of  which,  it  is  said,  other 
shields  were  but  small.  And  in  alhision  to  his  arraorial  bearings,  the  bard 
says,  that  his  ravens  would  h(>ver  over  London,  and  throughout  England- 
He  calls  him  the  champion,  and  the  eagle,  of  Griffith  ab  Nicholas  ;  and  then, 
he  says,  when  seven  languages,  that  is,  when  the  enemy  frora  various  quar- 
ters  shall  arrive,  like  a  wave,  at  leithon,  Morgan  with  his  banners  will  also 
be  there ;  and  the  Enghsh  to  a  man  wiU  be  obhged  to  fight  for  the  spoil. 
The  bard,  after  this,  enjoins  upon  ìMorgan  not  to  give  quarter ;  and,  at  the 
same  time,  to  remember  the.  saying  of  Hen  Gyrus  of  lal,  who  said  that  "dis- 
cretion  is  better  than  gold."  He  recommends  him  also  to  concihate  the  men 
of  South  M'^ales,  in  order  that  they,  in  conjunction  with  his  brothers,  might 
come  to  his  support  whenever  he  stood  in  need  of  their  assistance.  And  the 
poem  concludes  by  preparing  his  mind  for  the  scenes  which  awaited  him. 


Mae  digon  o  son  gan  Sais. 
Am  Orlant  Aber  Marlais  ; 


IV.  Addressed  to  Morgan  ab  Tho- 
mas  ab  Griffith  ab  Nicholas,  of  Aber- 
marlais,  Caennarthensliire. 

The  biographer  in  the  Cambrian 
Register  (v()l.  i.  p.  (>!).)  makes  the 
foUowing  contrast  between  the  cha- 
racter  of  IMorgau  al)  Thomas,  and 
that  of  his  brother  l)avid,  the  sub- 
ject  of  the  sixth  poem  of  the  present 
Dosparth :  "  Morg-an  and  David," 
he  says,  "  were  hame-bredd  nien,  far 
diflring  from  their  fatber  in  the  true 
temperature  of  their  raindes.  .Mor- 
gíiu  was  the  l)etter  man  ;  David  the 
better  souldier :  3Iorgan  I  had  rather 
have  for  mv  frieud ;  David  I  would 


more  feare  as  an  enemy.  IMorgan 
had  more  vertue  in  him,  the  other 
more  strength  and  force :  right  Bni- 
tus  and  Cassius." 

Both  brothere,  it  appears,  took  an 
active  part  in  the  wars  of  the  time. 
.Morgan,  like  his  father,  was  a  York- 
ist ;  but  David  a  staunch  Lancas- 
trian.  The  following  anecdote  is  re- 
corded  of  them  :  \Vlien,  after  the 
final  battle  at  Tewke.sbury,  .lasper, 
earl  of  Pembro^e,  with  his  nephew 
the  young  earl  of  Richmond,  the  only 
surviving  heir  of  the  house  of  Lan- 
caster,  had  taken  refuge  in  the  castle 
of  Pembroke,  king  Edward  on  hear- 


146  LEWIS  GLYN  COTHI. 

Maent  hwy  val  myntai  Owain, 

O  vewn  brut,  yn  ovni  Brain.  4 

Mae'n  darogan  i'r  vrân  vry 

Grasii  wybr  Lloegrwys  obry ; 

Ni  phaid  Saxoniaid  â'u  sias, 

Nid  diyraỳr  plant  Tomas.  8 

Morgan  wrth  y  darian  dau, 

Mewn  trin,  mân  yw  tarianau  ; 

Mân  wrth  dy  dair  brân,  a'u  brys, 

Yw  brain  wyneb  yr  ynys  ;  12 

Dy  gigvrain  dros  Lundain  lân, 

Ac  ar  hyd  Lloegr  y  hedan' ; 

Un  ceiliog  o  Nicolas, 

A'i  eryr  wyt,  mawr  ei  ras.  lö 

Ban  ddêl  saith  iaith  i  leithon, 

O  vlodau  iarll,  val  y  dòn  ; 

Teirbran  yt  Vorgan  a  vydd, 

Grìfwnt,  Tomas  ab  Grufydd  ;  '20 

Tair  saled  cyvled  â'u  cád, 

Yntau'r  lleza''n  mlaen  taîr  lleicad, 

A'r  Saison  ddynion,  bob  ddau, 

A  ymladdant  am  wleddau.  24 

Erom,  Morgan  ab  Toraas  ! 

Arhown  ladd  y  rhai  ni  lâs. 

Gwarendaw,  yn  eu  grwndwal, 

Gwersau  Hen  Gyrys  o  lal ;  28 

GwELL  PWYLL,  y  mac'n  gall  y  pen, 

NoG  AUR,  benaig  o  Urien  ! 

ing  the  news  immediately  dispatched  19 — 22.  Teirbran,  &c.     The  arms 

an   order  to  Morgan   to  mnster  his  of  JMorgan  ab  Thomas  are  here  re- 

forces,  and  besiege  the  castle  ;  which  presented  as  being  quartered,  but  it  is 

he  did  without  delay.     His  brother  difficult  to  say  in  what  manner  ;  for 

David,  alarnied  at  the  perilous  situa-  the  bard  only  alludes  to  three  rcwens, 

tion  of  the  Lancastrian  princes,  col-  a  gryphon,  three  helmets,  a  lion,  and 

lected  his  retainers,  raised  the  siege,  three  crescents. 

and  shipped  both  the  earls  at  Tenby  27.  Givarendaio  =govenàa.vr2L  (gor- 

for  the  coast  of  France.     Thus  was  en-taw),  Attend;  listen.    Hence  gwr- 

David  the  means   of  saving  the  life  andaie,   corruption  of  gorendaw,  To 

of  the  future  Henry  the  Seventh  of  listen ;  to  hear.     Endaw,  To  listen, 

England.  or  hearken  ;  to  give  attention,  is  fre- 

2.    Orlant,   the    Orlando    of    Ro-  quently  used  by  the  poets. 
mance. 


Y  DOSPARTH  II.  147 

Pwylla  heddycha,  bob  ddau, 

O'r  diwedd  wyr  y  Deau  ;  32 

A  doen"*  hwyntau''r  Deheuwyr 

I'th  raid,  pan  vo  waith  ar  wyr. 

A'th  vroder  â'u  manerau, 

A'th  vaner,  cyn  hanner  hau,  36 

A  welir  liyd  yn  Nulyn, 

A  hyd  trwy  Gent,  i'r  Twr  Gwyn. 

O  Anwig  i  Verwig  vanc, 

Sy  heol  syr  Rys  ieuanc  ;  40 

Ei  orwyr  wyt,  ar  ei  ol, 

Yn  hwyhau  yr  un  heol ; 

Mae"'n  braf,  o  myni  brivfordd, 

Morgan  yt  yn  mrig  y  Nordd  ;  44 

Mae'r  bél,  ^'anwyl !  i'th  ddwylaw, 

Mae'r  fòn  o  Hnon  i'th  law ; 

Mae  iti  gosbi  pob  gwych, 

Ac  hyd  Von  cadw  a  vynych  ;  48 

Ac  yr  wyd  yn  dechreu  gradd, 

Wrth  y  naw-wyr,  i'th  neuadd. 

Bid  i'th  gov,  a  bod  wyth  gant, 

Ani  Siarl  a  moesau  Rolant ;  52 

A  wnel  ddim  yn  ol  y  ddau, 

Ev  â'n  wr  cVi  vancrau. 

Gwna  dy  ran  Vorgan  yn  vwy 

No  Sisar,  neu  hen  Sioswy  ;  56 

Na  thòr  Mor<îan  wneutliuriad 

Noddväau,  statunìaii  y  Tad  ; 

Na  vyn  gan  undyn,  hyd  vedd, 

Alr  onid  y  wirioncdd  ;  <30 

Na  âd  wenwyn  yn  d'ynys, 

Nesâa  i  radd  hcn  syr  Rhys. 

37.  hyd    yn    Nulyn,  "  as    far    as  40.    sijr     lìhys    ieiiaru;    lirre    an 
üuhlin."                                                        epilhet  oí  coniplimcnt  to  Monran  ab 

38.  trtry    GerU,    "  through    the      Thomas,  as  a  dcscendant  of  sir  Rhj-s 
county  of  Kent."  ah  tìoronwy,  whom  the  bard  (in  Hne 

39.  O  Anwig  i  Vcrtng  vanc,  "  from      í!2)  wishes  his  hero  to  imitat^. 
Alnwick    castle    to    Berwick    u|Min  .'»8.  stattiniau=sXaXx\Xes. 
Tweed." 


148  LEWIS  GLYN  COTHI. 


V. 


CYWYDD  ARALL  I  MORGAN  AB  THOMAS  AB  GRUFYDD 
AB  NICOLAS,  O  ABER  MARLAIS. 


The  bard  opens  his  poem  by  iiiquiring  who  were  the  noble  vultures  ?  the 
loyal  ravens  ?  the  birds  of  courage  ?  the  birds  of  the  conflict  ?  He  replies, 
alluding  to  the  arms  of  IMorgan  ab  Thomas,  and  says,  the  ravens  of  Thomas, 
of  the  family  of  Nicholas.  Yes,  Blorgan,  and  his  ravens,  he  says,  will  scour 
the  RossJand,  and  dislodge  the  enemy  from  thence.  The  l)ard,  after  saying 
thus  much,  wishes  him  success,  and  excites  both  South  and  North  \Yales  to 
rally  under  the  banner  of  IMorgan.  He  then  (lines  23,  24)  describes  IMor- 
gan's  coat  of  arms,  and  alludes  to  some  prophetic  sayings  wliich  were  afloat 
prognosticating  every  thing  that  was  good  to  the  family  of  Elidir. 


PwY  yw  adar  gwâr  Llwch  Gwin  ? 

Adar  brân  gyda''r  brenin  ; 

Adar  dewrion,  drwy  daraw, 

Adar  y  drin,  bob  dri,  draw.  4 

Rhyw'r  gigyran,  mewn  arian  oedd, 

Yw'r  cyw  aruthr  o'r  caeroedd ; 

Brân  Domas  o  Nic'las  nen, 

Brân  a  \\'yr,  breiniau  Urien  ;  8 

Mastr  Morgan,  ev  a'i  vranos, 

A  bair  jm  rhydd  Iwybrau'n  Rhos. 

Eheded  wlad  Dyved  hir, 

Wedi  hedeg  Deheudir ;  ,  12 

Dwy  Wynedd,  hi  a''i  dynion, 

Dan  ei  dwy  adain  y  dôn""; 

A  phawb,  o  agos  a  phell, 

Hyd  yn  Wysg  dan  ei  asgell.  l6 


V.    Another    poem    addressed    to  11.  Dyved,  Dimetia ;  the  county  of 

Älorgan   ab  Thomas  of  Aber  Mar-  Pembroke,  according  to  Dr.  Powel's 

lais.  History  of  Cambria. 

10.  Rhos,  Cantrev  y  Rhos,  a  hun-  16.  Wysg,  the  river  Usk. 
dred  in  Pembrokeshire. 


Y  DOSPARTH  II. 


149 


Mỳned,  dan  rym  ei  òncn, 
Morgan  Gŵyr,  ]\Iorgan\vg  wen. 
Ymchweled,  ar  ei  ledol, 
I  Ros,  a'i  wyr  ar  ei  ol ; 
Brân  o  vab  CJrien  yw  vo, 
Brân  oedd  yn  bwrw  enw  iddo ; 
Maes  arian,  tair  cigvran  caer, 
Cwpl  du  yn  cwplâii  dwyaer. 
Anhap  y  Lleian  o'r  Llys 
A  ddewiniodd  o'i  ynys; 
Mai  brân  a  barcutanod, 
I  dreio  rhwysg,  a  dry'r  rhod. 
Eb  dewin  y  breninoedd 
O'i  ben  gynt,  (pwy  bynag  oedd,) 
Brân  ynn  a  dderbyn  ryw  ddydd 
Llaw  ym  mryn  llew  Meirlonvdd 
Eb  yr  Add.w,  val  breuddwyd, 
Vras  llew  am  vwäau  Rys  llwyd; 
Coed  EHdir  hir  y  rhawg, 
Coed  a  gedwir,  cad  goedawg, 
A  geidw  eu  tir,  hir  cyn  hau, 
Hyd  trwy  Von,  a'u  tervynau. 
Ar  drimarch  i  Gvnvarch  srvnt, 
Buan  drimeib  un  dremynt ; 
Tri  broder,  pwy^  ddau  eraill  .'' 
Aron,  llew  L^rien,  y  llaill. 
O  Macsen,  liil  Urien  Iwyd, 
Dreva'n  ddugiaid  a  rivwvd; 

Y  priv,  onid  ci  rivaw, 

Y  sy'n  wyth  ;  oed  lesu,  uaw  ; 
A  rhwng  naw,  o  daw  i  dir, 

A  deg  enw  y  digonir. 


20 


24 


28 


32 


36 


40 


44 


48 


2.H.  Mnes  arian,  &c.  Arms :  ar- 
gtMit,  !i  clie\Ton  sable  l>etween  three 
ravens  pri>j)er. 

25.  Anhap  y  Llcian,  tlie  misfor- 
tune  of  the  nun,  tliat  is,  a  base  diild : 
here  Merddin  Enirys,  or  Merlin  Am- 


brosius,  who  was  the  son  of  a  Nun, 
and  reiH)rted  to  have  l>een  without  a 
father.  Tradition  sa\-s  that  he  was 
a  native  of  Caemiarthen. 

39.   Cynrarrh,  son   of   Meirchion, 
and  the  father  of  l'rien  Rheged. 

l3 


150  LEWIS  GLYN  COTHI. 

Pedwar,  pump  ;  pwy  ydyw'r  pen  ? 

Naw  eryr,  hwnw  Urien  ; 

Naw  dîemwnt)  rhivwn  Domas, 

Llyna  riv  yn  llawn  o  ras  !  52 

Rhiv  Morgan,  ban  ar  y  byd, 

Rhiver  ei  vroder  hevyd  ; 

Ni  wnel  Mair,  a  Chynvelyn, 

Leihau  rhiv  y  milwyr  hyn.  56 


55.    Cynvelyn,    a    saint,    son    of     Ciinedda.     He  Iived   abont   the  be- 
Bleiddyd   ab  Meirion  ab  Tibion  ab      ginning  of  the  sixth  century. 


Y  DOSPARTH  II. 


151 


VI. 


I  DAWDD  AB  THOMAS  AB  GRUFYDD  AB  NICOLAS. 


This  poem  opens  by  stating  that  "  the  stroiig  and  terrible  one  of  the 
broJcen  spear  will  cause  dread  to  those  who  are  guilty  of  wrong ;  and  that 
the  fear  of  him  had  already  spread  far  and  wide."  His  valorous  father 
is  then  mentioned  as  having  heen  universally  feared.  The  bard  next 
alludes  to  the  exploits  which  David  a1)  Thomas  had  accomplished  with 
his  ashen  spear.  No  one,  he  says,  could  encounter  him  with  impunity. 
He  then  urges  him  to  exert  himself  to  check  every  lawless  practice,  and 
to  insist  upon  the  hiw  being  respected,  that  the  aged  aiid  the  defenceless 
might  be  protecte«l.  He  alludes  to  David  al)  Thomas  having  taken  a  part 
in  the  civil  tnrmoils  of  the  day ;  and  prays  him  to  stand  a  fiiTn  friend  to 
the  church.  And  telling  him  that  he  expected  to  hear  shoitly  of  his  beiiig 
knighted,  aud  presented  with  the  collar  of  SS,  he  gives  a  description  of  the 
spleudid  dress,  all  bespangled  with  gold,  he  should  then  have  to  wear.  And 
liü  also  tells  him  how  richly  caparisoned  his  charger  would  then  be — with 
gold  trajìpings,  and  a  goldeu  petrel ;  and  the  saddle  also,  as  well  as  the  bridle, 
ürnameuli'd  with  gold.  Aü  ihis,  he  says,  will  well  betonie  him  whose  ances- 
tors  were  reuowned  for  deeds  of  valour,  and  who  had  the  honour  of  wearing 
the  golden  shoe. 

Y  BWBACH  iach  â'r  gwayw  us, 
A  ỳr  bẃ  ar  rai  bcius; 


VI.  Addressed  to  David  ab  Tho- 
nias  ab  (ii-iffith  ab  Nicholas. 

Anns  :  argent,  a  chetTon  sable  be- 
tweeu  three  ravens  proper. 

David  ab  Thomas  was  nicknaiiied 
Davydd  Ccfyl  cwta,  or  "  I)avid  with 
the  cropped  tailed  horse ;"  a  tille 
which  he  ri>ceived  froiii  tlie  followiiig 
hidicrous  circumstaiice.  A  noighbour 
of  his  liad  a  young  horse,  of  which 
l):i\id,  who  was  it  seems  an  excelleiit 
judge,  had  so  high  an  opinion,  that 
lie  gave  for  liim  twenty-four  cows, 
with  pastiire  for  them  for  one  year, 
which,  being  considered  a  most  ex- 
travagant  price,  exposed  him  to  the 
ridiciiU'  of  his  ai<iu:iiiitafices.  As 
soon  as  lie  h;id  completeil  his  pur- 
chase,  he  cut  otf  the  horse's  t'ars,  slit 
his  uostrils,  ;iiul  cropiK*d  his  tail ;  after 
which  iie  liranded  tiie  skin  all  over 
with  a  liot   iron,  impressiiig  it  with 


numlierless  hideous  and  fantastic 
fiirins.  Some  time  subseipienily,  an 
opportunity  was  alfordeil  him  of  shew- 
ing  his  enemies,  who  liad  greatly 
amiised  theiiiseives  witli  his  singular 
wliim,  of  wliat  metal  his  cropjied 
horse  was  coiiiiMiscd.  Being  beset 
aiid  dosely  ])ui-sue<i  ;is  he  ap]iroaclied 
the  river,  aiid  perceiving  his  danger, 
he  clap])ed  spurs  to  his  steed,  and 
leajie<l  across  the  stream  to  the  o]>po- 
site  l)aiik,  aiid  then  turned  round 
and  tauiitiiigly  deride»!  liis  pursuers 
for  riding  siicii  cows,  on  whicli  they 
dared  iiot  follow  iiiin.  Tliis  is  re- 
lated  as  a  most  extraortliii:in>-  feat, 
and  a  jim't  of  his  time  calls  it  "  Naid 
ar  march  nn  iieidir  mwy,"  tliat  is,  a 
lcap  ou  hon.eback,  whicli  wiU  never 
lie  le;i]ied  again.  Rev.  T.  Hees's 
Topograiiiiic;il,  &c.  of  South  A\'id»'s. 
1.  iprnyw  us,  "  a  sliivered  spear." 

l4 


152 


LEWIS  GI-YN  COTHI. 


Dy  ovn  a  yraist,  Davydd  ! 
O  Dy wi  vro  byd  Vôr  Udd ; 
A  Thomas  Nicolas  ban  oedd, 
A  wnaeth  ovn  yn  eithavoedd. 
Ynnillodd  d''ònwayw  wellwell 
Y  tyrau  pyrth,  a^  tir  pell ; 
Cestyll  i  sevyll  dan  sêl, 
Caerydd,  trevydd,  trwy  ryve!. 
Ni  bu  i"'th  erbyn  ddyn,  â'i  ddûr 
Ar  ei  dàl,  heb  roi  dolur  ; 
Un  ni  bo,  ni  allo  neb, 
Trwy  waith  un  yt  wrthwyneb. 
Cevaist  a  vynaist  o  vyd, 
Cyvoeth  ti  â'i  cai  hevyd  ; 
Gwahardd  anghyvraith  weithion, 
GalwV  gyyraith  o'r  hen  iaith  hon 
Gwna  ei  hawl  dros  y  gwan  hen, 
Gỳr  leidr  o  garl  i  wden. 
Tymhest  Davydd  ab  Toraas 
Vu  ar  y  byd  yn  vôr  bas. 
A,  Davydd  !  dy  gledd  deuvin, 
A'^th  wayw  rhudd  wnaeth  yr  hin  ; 
A"'th  wyr  a  gynierth  eraiU 
Iti  yn  wyr,  at  y  naiU. 
Cymmhorth,  er  Elian  Ceimiad, 
Eglwys  Duw  i  gael  y  'stâd; 
A  dal  y  dyngedven  genyd, 
A  dyro  bach  drwy  y  byd. 
Yn  varchog  dy  ddarogan 
Yr  wyv,  a'r  aur  ar  y  Vrân ; 
Evo  a  roir  ar  dy  vrig, 
Esau  aur  megys  Warwig ; 


12 


16 


•20 


24 


28 


32 


The  epithet  of  a  shivered  spear  ap- 
plied  to  a  warrior  was  esteemed  the 
highest  possible  conipliment  that  could 
be  paid  him. 

'ò.  Thomas  Nicolas.  Rather  Tlio- 
mas  ah  Grufydd  ab  Nicolas. 

27.  Elian  Ceimiad,  a  saint  who 
lived  about  the  close  of  the  fifth  cen 


tury,  to  whom  there  is  a  church  de- 
dicated  in  Arvon,  and  another  iu 
Anglesey. 

34.  Èsau  anr,  "  a  gold  collar  of 
SS."  This  decoration  appeared  first 
in  the  reign  of  Henry  IV.  and  was 
worn  by  the  distinguished  «f  both 
sexes.     Numerous  opinions,  as  to  its 


Y  DOSl'ARTH   II. 


153 


Aur  trwm  ar  y  w;ir  a'r  traed, 

Aur  a  ddyly  urddülwaed  ; 

Aur  ar  dalcen  dy  benwn, 

Aur  liyd  y  wasg  ar  áy  ŵn  ; 

Aur  ar  dalcen  pen  pob  bys, 

Aur  a  drig  ar  dy  wregys; 

Aur  ar  dy  gledd  rliinweddog, 

Aur  liyd  dy  glust  ar  dy  gl<*)g; 

Aur  a  oedd  yt,  rhyw  ei  ddwyn  ; 

Aur  a  wisgl  ar  Wasgwyn. 

Ei  wisg  o  aur  val  rhisg  iá, 

Ei  drapìud  o  aur  opia  ; 

Ei  betrel  o  aur  melyn, 

Aur  o  gylch  ei  gyvrwy  gwyn  ; 

Ei  frwyn,  ci  avwyn,  o  aur  ; 

Ei  wàr  iddo  o  ruddaur. 

Gwisg  Davydd,  o'r  dedwydd  daid, 

Groesau  ar  ei  fficnsrria'id ; 

Arwedd  eryr  0^  ddeuryw, 

Ylodau  o'r  aur  val  dy  ryw  ; 

Dy  daid,  a''th  hendaid,  a'th  hỳn, 

Yr  esgid  aur  a  wisgyn\ 

Syr  Sion  Grufydd  y  rhuddaur, 

Syr  Rhys  yr  esau  o'r  aur ; 

Syr  Davydd,  bàr  ònwydd  brau, 

Uchod  wythoes  vych  dithau. 


36 


40 


44 


48 


52 


56 


60 


uriÿ^in,  have  been  oflFered ;  biit  tlie 
inost  j>rol)able  one  is  that  offered  by 
sif  Sainucl  K.  Mevrick,  (see  Mirror, 
No.  «;H1,  ji.  1!M),  'uainely,  that  Hen- 
ry  n'th's  motto,  whilst  only  earl  of 
Derby,  l>eiug  Sai'erainc,  iie  after- 
wanls,  wheii  he  becaiue  nctnal  s<)ve- 
reigu,  thiukiiii;  the  iiiitial  of  his  inotto 
anspicious,  had  a  collar  inaile,  the 
links  of  wliich  were  in  the  forin  of 
SS.  Acconling  to  our  bartl's  account 
soine  of  the  cullars  w'ere  gold  aiid 
otliers  8Ìlver. 

■13.  r/it/iv  ri  ddwyn,  "  it  is  iiatiiral, 


or  right,  to  bear  it." 

44.  Jur  (i  u'Li(/i,  &c  "  Tby  (ìas- 
coigiie"  (that  is,  the  cropped  tailed) 
horse  wiU  weur  gold. 

4<5,  47.  Ei  drapiad,  Ä:c.  "  His 
trappings  will  be  of  the  gold  of 
Opliir;  and  his  breastplate  also  of 
gold.  I'etrel,  a  breastplate.  BaiU'y's 
Dwt. 

TiT.  St/r  Sion  Grufydii,  sir  Johii 
(«riffìth,  üf  Altennerlais,  who  was 
David's  gruudfatlier  by  his  niotber's 
side. 


154  LEWIS  GLYN  COTHI. 


VII. 


I  HARRI  AB  THOMAS  AB  GRUFYDD  AB  NICOLAS, 
O  LANYMDDWRI. 


The  bard  compares  Henry  ab  Thomas  both  to  Henry  III.  and  Heniy  II. 

in  stature.  His  place  of  residence,  he  says,  was  at  Llandovery.  And  he 
gives  him  the  character  of  being  a  wise  and  a  discreet  person,  and  full  of 
courage.  He  meutions  his  descent  from  Urien  Rheged  and  also  from  Henry 
Donne.  The  descendants  of  Elidir,  he  says,  will  never  be  driven  from  Soiith 
Wales;  and  aUhough  they  have  sutfered  in  battle,  in  the  civil  conflicts,  for 
eight  summers,  yet  have  they  at  last  obtained  justice  on  their  side.  The 
bard  here  gives  instances  of  justice  favouring  the  defenders  of  their  right  to 
the  overtlirow  of  the  invaders.  He  calls  Henry  the  shield  of  his  country ; 
and  alhiding  to  the  wall  of  Sevenis,  he  says  that  the  sword  of  Henry  was  his 
couutry's  wall.  He  concludes  by  mentioning  the  efficiency,  and  the  prosper- 
ous  state,  of  Henry's  army,  and  its  capabihty  to  check  and  repel  the  eneray. 


Mae  un  val  Harrì  Mynwy, 

Neu  Harri  Ail,  neu  wr  hwy  ; 

^^^0^1  Llanymddyvri  ddoeth, 

Harri  trydydd  hir  tradoeth  ;  4 

Harri  ddewr  hardd,  o  Urien, 

Un  o  hil  Henri  Dwnn  hen ; 

Harrl  ah  Tonias,  hirhynt, 

Ah  Grìifydd  vu'n  gwinv/ydd  gynt.  8 

Ni  yrir  Elidir  lin 

O  ael  Deau  led  ewin  ; 

()  chawsant  gam  yn  nghammawn, 

Dan  wyth  hav,  Duw  a  wnaeth  iawn.  12 

Gwr  a  wnel  drwg  i  arall, 

Wedi  lladd  arhoed  y  llall. 


VII.  Addressed  to  Henry  ab  Tho-  "  one  of  the  family  of  Ileury  Donne." 

mas  ab  Griffith  ab  Nicholas,  of  Llan-  Älably,  the  daiigliter  of  3Ieredith  ab 

dovery.  Henry  Donue,  was    Henry  ab  Tho- 

G.     Ua   o  hil  Henri  Dwnn  hen,  mas's  grandmother.     See  Pediyree, 


Y  DOSPARTH  II.  155 

Hen  Wrtheyrn  Gwrthenau 

Vu'n  Sir  a'n  tir,  i'n  bratâu.  l6 

Gwahawdd  Saison,  bob  lonor, 

I'r  Deau  macnt  ar  hyd  môr. 

Gwae  a  ddél  i^  gwahawdd, 

Ac  ni  wn  a  gai  un  nawdd  ;  20 

Merliwns  o  Aber  Marlais 

A  rŷ  dwy  sél  ar  iad  Sais. 

Er  hyn  mae  ar  lasvryn  lu, 

A  brwydr,  yn  ei  bwriadu.  24 

Maes  a  naw  'gn-anncs  a  wnan'', 

Yntau  Ilarri  yw'n  tarian. 

Bu  ran,  rhwng  Deivr  a  Brynaich, 

Wrth  wayw  a  bron,  a  nerth  braich  ;  28 

A  Severus  a  vwriawdd 

^Vrth  wegil  lorc,  drwy'r  North,  glawdd. 

A'r  clawdd  hir  yw  cledd  Harri 

Drwy  ystlys  cin  ynys  ni.  32 

Yn  Nhal-y-Sarn,  i  hely  Sais, 

.V'i  ganlyn  Ystrad  Gynlais  ; 

Vn  ymwan  nid  rhaid  nemawr 

Er  cadw  i'm  oes  Riw'r  Coed  mawr.  3tj 

**;*=*** 

****** 

Llu  Harri  sydd,  nid  Ilai'r  serch, 
Yn  lleiiwi  j)cn  cu  Ilanerch  ; 


15.    /Icn    ÌVrtlìcyrti    Gtcrthcnau,  larul.     "  That    part    of   it    is   i-alltil 

4s.c.     "  Yürtij^'rii    cajne   oí  old   into  Deivr,  or  Deira,"  which  lies  iiearest 

oiir  coiiiitrj'  to  Itetray  iis."   Vortigeni  to  iis  tliis  side  o{  the  river  Tyiie,  aiid 

«as  the  K2iul   kiiig  of  Britaiii,   aiid  Brjnaiih,    or    Ueniiiia,    tliat    which 

reipiied  froin  aboiit  A.  D.  44»  to  4(!4,  lies  further  on  from  the  Tyne  U>  the 

when    lie   was  (lc]M>se<l.      There   is   a  Frith   of  EdeiilHjroiigh  ;   l^ttli    whioh 

district,  iii   lladnorsliire,  called  after  parta    had    for    sonie   tiine    kings    of 

his  naine  (iwrtheyrnion.    It  was  here  tlieir   own,   but    were  at   last   iinited 

ihat  he  retreate»!   in  dispist  towanl»  niider    one."     C'aniden's     Brílannia, 

tlie  close  of  his  niischief-iiuiking  ca-  voI.  iii.  p.  2. 

reer.  2í>.    .4  ŵtyrtij.-,  &.c.     An  allusion 

25.  'sgarrncs,  u  sRirmish  :  bicra.  t»>  Severu»'s   wall.     îw  Myv.  An-h. 

27.    Dcicr   (I    JiryrMÌch,    the    two  vol.  ii.  pp.  1!>J{,  llíîí. 

grand  divisions  of  the  kingdoni  of  thc  .'i4.  Ystrad  dyiUais,  a  (larísli   and 

Brigantes  ;  afterw  ards  calle»i,  hy  the  ni-torj-  in  the  htiiidred  of  De>-yniog, 

Saxons,  the  Ringdoin  of  Nortliumber-  BreckntH-k.^iire. 


156  LEWIS  GLYN  COTHI. 

Llu  yn  Llywel,  pan  ddelont, 

Lle  mae  bump  llu  am  y  bont.  40 

Ni  ddaw  dyn  o'r  Mynydd  Du 

Byw  o  Loegr  heb  ei  lygru. 

Ni  âd  Harri  anturwyr, 

Na  charl  lorc,  nês  no  Chaer  Lyr ;  44 

Na  Lloegr  yn  nês  no  Llugwy, 

Na  gwyr  y  Mars  i  Gaer  mwy. 

Mil  sydd  i  Harri  o  vilwyr, 

Megys  meibion  llwydion  Llyr;  48 

Mil  o  vwäau,  mil  o  veirch ; 

Miloedd  a  mwy  o  eleirch  ; 

Mil  o  wiis,  chwemil  o  wyr, 

Mwy  lu  dengmil  o  weywyr  ;  52 

Tri  màn,  tair  lluman,  tri  llu, 

A  bwysa'n  wyneb  lesu. 

Trillu  aent  at  y  iarll  hen, 

Teirwart  i'r  tarw  o  Urien  ;  5Q 

Teiriaith  vydd  resgyw  'n  iaith  ni, 

Teiroes  rhoed  Duw  i  Harri. 

41.  Mynydd  Du,  the  Black  Moun-  Llugwy  in  Caemai-vonshire ;  and  an- 

tain  in  Caermarthenshire.     It  is  not  other  Llugwy  in  Meirionethshire. 

far  l'rom  Llywel  in  Brecknockshire.  46.    Caer,   probably    Caewyrddin, 

44.  Caer  Lyr,  Leicester.  Caermarthen. 

45.  Lluguiy,  used  here,  perhaps,  48.  Llyr,  king  Lear. 
for  the  river  Llug,  in  Radnorshire.  57.  resgyw,  a  i-escue. 
There  is  a  mountain  torrent  called 


Y  DOSPARTH  II.  157 


VIII. 


I  SIANCYN  AB  TH03IAS  AB  ORUFYDD  AB  NICOLAS, 
I  OVYN  CURAS  I  GRUFYDD  BASET. 


The  bard  compliments  Jenkin  ah  Thomas  on  his  being  lineally  descended 
from  Urien  Rheged.  AUudes  to  his  being  related  to  the  descendants  of 
Gwaithvoed  and  EdnjTed  Yychan.  And  addressing  him  as  a  staunch  de- 
fender  of  the  rights  of  the  \'ale  of  Tow'y,  and  one  that  would  accppt  neitlier 
favour  nor  servic«  tendered  to  him  by  an  Englishman,  compliments  him  on 
his  being  a  warrior  as  well  as  a  descendant  of  warriors.  Ile  next  alludes  t« 
the  large  store  of  arms  Jenkin  ab  Thomas  had  by  him.  After  having,  in 
this  manner,  paved  the  way  to  gain  tlie  goodwill  of  his  hero,  he  acquaints 
him  of  tlie  principal  object  of  the  present  poem,  and  that  was  to  solicit  of  him 
a  brigandine  for  his  friend  Griffith  Basset.  He  concludes  by  giving  a  minute 
description  of  this  piece  of  armour. 


Y  NAWVED  iarll  Dinevwr, 

A  rown,  o  gyf  yr  un  gwr ; 

Siancyn,  at  ìcmìjn  Tonias, 

Syr  Sior  i  gicnsìero  sias  ;  4 

Impyn  tir  Elidir  lân 

O  Nicolas,  gan'  calan. 

Pont  a  maen  i  bob  maenawr, 

Pumnicd  troed  o  Walthvoed  vawr.  8 

Mae'n  ẃyr  i  synwyr  Rhys  hen, 

^^6^1  orwyr  mwyn  ^  Urien  ; 

Draig  yw,  a'i  ryni  drwy  y  gred, 

Dinevwr  o  Ednvved.  l'-i 

Ni  Ad  gwympo,  tra  vo  vyw, 

Dywi  Ystrad,  na'i  dystry  w  ; 

Ac  ni  vyn  Siancyn  waith  Sais ; 

Na  gwanwynswydd  gan  hcn-Sais;  10 


Vin.     Addressed    to   Jenkin    al)      liciting  of  him  a  brigandine  for  one 
Thomas  ab  Griffith  ab  Nidiolas,  s«i-      Griffith  Basset. 


158  LEWIS  GLYN  COTHT. 

Arvog  yw  ẃyr  marchogion 
O  arvau  rhwym  arver  Rhôn. 

Baner,  val  llu  o  benwaig, 

Brigawndr  aur  val  bwrw  g\vn  draig ;  20 

O  gylch  hael,  val  yn  gloch  hir, 

Yn  hoelion,  hwn  a  welir  ; 

Yn  guras  Grufydd  Based ; 

Yn  garegl  aur,  yn  gaer  gled.  24 

Gwell  vydd,  nog  y  sydd  dan  ser, 

Gyvundeb  rhwng  dau  gevnder; 

Rhwng  eu  dau  gleddeu,  'mhen  glàn, 

Bu  ammod  o  bai  ymwan ;  28 

Ac  o  bai  gâd  esgyb  gynt, 

Yn  hòno  na  wahanynt. 

Siancyn,  gwaith  Llychlyn  i'r  llall, 

A  rŷ  gaer  rhag  gway  w  arall ;  32 

Mae*'n  ei  wisg  wythgant  plisgyn, 

A'r  plisg  yn  y  wisg  yn  wỳn. 

Tô  sydd  ar  hyd  dwyais  hon, 

Tô  teils,  tŷ  tew  ei  hoelion ;  36 

Pob  llèn  oddiar  lèn  arall, 

Pob  talcen  llèn  ar  y  llall. 

Da  yw  rhwym  y  bais  dur  hon, 

Draig  o  liw  gwydrau  gloewon  ;  40 

Melved  yw'r  siaced  dan  syr, 

A'i  llawr  val  esgyll  eryr  ; 

Pob  asgell,  val  min  ellyn, 

Ar  y  llall,  a'r  Uiw  o  wỳn.  44 

Pais  a'i  gwaith  val  lamp  ysgwâr, 

Pleidiau  megys  plu  adar  : 


20.  Brigawndr,  a  biigandine;  an  or  that  of  (24.  caregl)  a  chalice. 
armour  with  many  plates  and  joints  31,  32.  gwaith  Llychlyn,  "  a  bri' 
like  a  coat  of  mail.    Bailey^s  Dict.  gandine  made  of  Swedish  steel  wiU 

The  bard  caUs  the  brigandine,  as  afford  a  defence  agamst  the  spear  of 

Avell  in  the  title  of  the  poem,  as  also  the  foe." 

in  the  poem,  a  cuirass.  3G.    Tù   teils,    "  a  tile  covering." 

21.  yn  gloch  hir,  "  in  the  shape  of  The  scales  of  the  cuirass,  or  brigan- 
a  bell."  The  brigandine  resembles  dine,  are  here  compared  to  a  roof 
in  some  measure  the  shape  of  a  bell,  covered  with  tiles. 


Y  DOSl'ARTH  II. 


159 


Pond  tew'r  peithyiido  ne\vvdd  't 
Pob  peithyn  vinvin  a  vydd ; 
Ymyl  yn  ymyl,  bob  naw, 
Deg  wytliwaitli  wedi  eu  gweithiaw. 
Melvcd  ydyw'r  ddicblcd  ddu, 
A  dur  hon  wedi  eu  rhanu  ; 
Pond  da'r  â,  val  paentio''r  N, 
Ar  velved  aur  o  Vwlen ; 
A  bwrw  oll,  val  briallu, 
Bóls  o  dân  ar  balis  du  ? 
Dury  sydd  newydd,  bob  naw, 
Dcg  wythwaith  wcdi'  gwcithiaw  ; 
Drwy'r  bais,  a'r  dur  o'r  Basil, 
Ugain  myrdd  a  chweugain  niil. 
Drwy  ben  pob  asen  o'r  bais 
Mil  o  emau  a  welais  ; 
Traì  Cutur  drwy  y  curas, 
Trwy  bob  gwrcgys  niac  .sìs  As. 
Dêl  siìic  o  odlau  Siancyn, 
AV  bais  dur  \t  Bascd  wvn. 


AS 


52 


56 


öü 


64 


5.3.  val  paentio'r  N^.  "  Like  the 
form  of  an  N."  Tlie  oiitlines  of  every 
two  ]>lateíi  ÌM  a  brii^mdine  are  in  the 
fonn  of  the  ietu-r  N. 

(".\.  Trm  r«/Mr  =  Tri<iuetra,  a  tri- 
anglf,  or  tiireíM-ornenHl  lifjiire.  Dui- 
lcy's  Dict.  K\'ery  |)h»te  of  a  brígan- 
dine  is  of  a  triangiihtr  forni, 

(»4.  ÄÌs  As,  six  aces  ;  tliat  is,  the  si.x 
buttons.     Tlie  brigandine  is  faätened 


round  the  ÌHXÌy,  hl<e  a  waistcoat,  by 

means  of  8Ì.x  buttons  in  tlie  fmnt. 
See  an  enpraring   of   tlie  lirígan- 

dine  in  sir  S.  R.  Meyríck's  Ancient 

Armour. 

1  ì\Ieyrirk  bid  pob  mawredd, 
Hywyd  liir,  a  hyd  o  iie<i(i  ; 
Mewn  castell  ni  vu  gweli  g^vr, 
Neu  gywirach  wladgarwr. 


160  LEWIS  GLYN  COTHI, 

IX. 

I  SION  AB  THOMAS,  O  liANYMDDWRI. 


The  bard  opens  his  poem  in  a  very  spii-ited  manner,  calling  iipon  his  bro- 
ther  minstrels  to  accompany  him  fortliwith  to  Landovery,  to  the  mansion  of 
John  ab  Thomas,  in  order  to  sing  the  praises  of  his  hero, — a  descendant  of 
Nicholas,  and  of  Elidir.  He  calls  him  the  raven  of  Urien,  and  the  protector 
of  his  country's  rights.  He  mentions  his  brother,  sir  Rhys  ab  Thomas,  as 
having  been  instrumental  in  placing  Henry  VII.  on  the  throne.  The  bard 
then  speaks  of  the  loyahy,  and  extols  the  valoiir  of  John  ab  Thomas.  After 
this,  he  alludes  to  the  commission  which  was  sent  from  court,  to  arrest 
Griffith  ab  Nicholas ;  and  says  that  John  was  not  inactive  on  that  occasion. 
He  next  enumerates  the  high  offices  which  John  ab  Thomas  held  under 
government.  The  poem  concludes  by  the  bard  referring  to  a  prophetic  song 
composed  by  one  John  of  Normandy,  a  hermit,  who  had  foretold  the  revolu- 
tions  which  took  place  in  the  reigns  of  Henry  VI,  Edward  IV,  and 
Richard  III,  as  well  as  the  attempts  made  by  Lambert  Simnel,  and  Perkin 
Warbeck,  to  effect  another  under  Henry  VII.  If,  says  he,  it  was  theii-  in- 
tention,  and  those  of  their  partizans,  to  dethrone  the  king,  they  had  nothing 
to  expect,  at  the  hands  of  sir  Rhys,  and  his  brother,  but  to  suffer  on  the  gal- 
lows  for  their  traitcrous  temerity. 


AwN  ;  awn ;  anant  ein  ynys  ! 

Vry  i  Lanymddy vri  lys ; 

I  ganu  val  pylgeinwyr, 

I  Sion  ab  Tomas  a'i  wyr.  4 

Ni  maddau  Sion  medd  y  sydd, 

Yn  wir  way  wfon  hen  Rufydd  ; 

Rhyw  Nic'las,  dan  guras  gwỳn, 

llhyw  EHdir  hir  Iwydwỳn  ;  8 

Ni  bu  gadben  es  enyd 

Hir  well  ei  vodd,  o'r  holl  vyd ; 

Na;   ni  bu  un  wyneb  well, 

Na''i  gystal  yn  ei  gastell.  12 


IX.    Addressed  to  John  ab  Tho-  5.  Ni  niaddau  Sion,  Scc.     "  John 

mas,  of  Llandovery.  wiU  not  spare  the  mead." 


Y  DOSPARTH   II. 


IGl 


Ei  vrân  cv  a  geidw"'ii  (leva\vd, 
A  Uu  o  vrain  oll  ei  vra\vd  ; 
Brân  Uricn,  bur  a'n  arail, 
IJríln  syr  Rhys,  ci  Brìns,  yw'r  ail ; 
Cadw,  yn  ol  cadau,  a  wnaeth 
Brain  hwnw  ein  brcnhiniacth  ; 
Targcd  Harri  scithvcd,  Sion  ! 
Trwy'r  acr  yw  yntauV  awrhon  ; 
Mawr  vu  hyd  g\í'ryd  Garwy, 
Mac  Sion  vab  Tomas  yn  vwy  ; 
Gwrol  vu  vab  Nicolas 
I  ỳru  gwae  ar  ei  gâs  ; 
Sion  ci  \í'yr  y  sy'n  ei  ol, 
O  ryw  Uricn,  niòr  wrol ; 
Pan  vu  ymdrychu'n  y  drin 
Ar  y  Brain,  hwy  a'r  brenin  ; 
Ni  bu  Sion,  vlv  ddwyvron  ddur, 
Yn  y  saig  yno  segur. 
Syr  Hywcl  yn  rhyyclu, 
Vclly'dd  ocdd,  íl'r  Ywyall  (hlu  ; 
Naill  ai  Sion  yn  ganllaw  sydd, 
Ai'n  glo  adail  cin  gwledydd  ; 
Macr  yw  Sion  ar  bunnyw  sêl, 
A'i  ringyll  a"i  aur  angcl. 
Yngnad  ein  dwywlad  eilwaith, 
Canghcllawr  Cantrev  Mawr  maitli 


16 


20 


24 


28 


32 


3Ö 


15.  Brán  Uricn,  "  the  r:iveii  of 
l'rien  Rheged."  For  bearing  of 
which,  iiiul  for  assuniinp  the  iiaino 
of  Fit7,.l'rion,  Rice  ah  Thoinas, 
ffrandson  of  sir  Rhys  ah  Tliomas,  lost 
his  life  in  the  reipi  of  lleiiry  \'III. 

IK.  Rrnin  hrritir,  sof  Hrain  s^r 
Rhys  ah  Tlioinas  yii  inrwyilr  Mos- 
worth.  An  allusion  to  the  hattle  of 
Bosworth-field,  where  the  ravens  of 
8Ìr  Rhys  ali  Thoniius  led  on  to  victory 
and  the  i'stahlishnient  of  Hpnry  \'\ì. 
ujioii  tlic  tliroiu'. 

20.  Triri/'r  arr.      In  tlic  haltlc. 

21.  (iiiriri/,  soii  of  <M-raiiit  ah  Kr- 
hin,  iclchratcd  in  tlie  \\'elsh  Triads. 

27,  2H.  /'iin  vu  yindri/chii,  Ä.c. 
"  M'hcn  tlicre  was  a  stnipglc  lietween 
the   r«vens  and    thc  kinf{,  John  was 


not  inactive ;"  that  is,  when  a  coin- 
niission  was  sent  to  arrcst  (ìriíhth  ah 
Nichola.s,  &c.  See  tlie  aa-ouni  in 
Dasp.  II.  2.  noU'  4. 

:Û.  Syr  Ilyteel  y  ì'iryaU,  ''  Howell 
of  thc  hattl«'-axe."  He  is  said  hy  tlic 
A\'clsh  hards  to  have  conmiaiided  a 
hody  of  his  countr\inen  as  a  corjis 
dc  raeri'e,  nt  the  hattle  of  Cressy, 
and  hy  his  sensonahle  Jid»ance,  niid 
thunderinp  incursion  on  thc  Fn'nch 
lincs,  to  have  niaterially  contrihnted 
lo  the  accelcration  of  tlic  \  ictorj'. 
('nnih.  licp.  vo\.  i.  p.  71' 

'M\.  ('niiijhcì/airr  ('nnlrer  Mnter, 
"  ('haiiccllor  of  ('anin'v  .Mawr." 
(  aiitn'V  .Mawr  is  a  part  of  ihe 
dulchy  of  Lancnster,  now  vested  in 
tlie  earl  of  ('awilor. 
M 


162  LEWIS  GLYN  COTHI. 

Rhaglaw  yw  ev  yn  nhair  gwlad, 

Dystain  y  Deau  wastad.  40 

leuan  Ermid  o  Normant 

Yn  ei  gerdd  ei  hun  a  gânt ; 

Doi  dinystr,  wedi  lonawr, 

Pysgod  mân,  y  pysgod  mawr;  44 

Y  doi  bryved  mewn  daiar, 
Llidiawg  wrth  y  llewod  gwâr  j 
Doi  adar  mân  a  wnân'  nôd 

Ar  wàrau  yr  eryrod.  48 

A'r  oes  y  dechreuasant 

Yw'r  hon  y  sy  ar  Harri  sant ; 

Eilwart  ar  Edwart  o  Rôn, 

Mwy  ar  Risiart  ^u'^mryson  ;  52 

Ar  awr  hon  ar  Harri  hir, 

Ac  ar  fỳn  y  gorphenir. 

Bryd  Saison  trymion,  a''u  trin. 

Briwo'r  Brain^  bwrw'r  brenin  ;  56 

Bryd  meirch  a  brawd  y  marchog, 

Eu  briwo'n  nghrwyn  ;  a^u  bwrw^n  nghrog. 

Yn  lle  Caswallon  Llaw-Hir, 

Y  rhoed  Sion  yn  rhaid  y  Sir  ;  60 

Y  mae,  heb  ddim  o  awydd, 
Oes  win  i  Sion  a  naw  swydd ; 
Swyddau  vyth  sy  iddaw  vo, 

Yn  swyddawg  einioes  iddo.  64 

41.  Ermid,  a  hermit :  metidn'y.  56.  Briwo'r  Brain,  an  allusion  to 

50.  Harri  sant,  Henry  VI.  the  threats  held  ont  by  the  insiirgents 

51.  Edwart,  Edward  IV.  against  sir  Rhys  ab  Thomas  and  the 

52.  Risiart,  Richard  III.  entire  family. 

53.  Harri  hir,  Henry  VII.  58.  Eu  hriwd'n  nghrwyn,  a  thi-eat 
55.  Bryd  Saison,  &c.    AUusions  to  synonymous  with  "  mi  a'i  g^vnav  yn 

Lambert  Simnel,    Perkin  Warbeck,      gregin  yn  ei  groen." 
and  others  of  the  disatfected. 


Y  DOSPARTH  II.  163 


X. 


MOLIANT  SYR  RHYS  AB  TOMAS,  UN  O  GYNGHORIAID 

UCHAY  BRENIN  HARRI  VII;  AC  I  SIASPAR, 

DUG  BEDFORD. 


"  Blood  like  tliat  which  flowed  of  old  through  the  veins  of  Griffith 
Maelawr  is  the  Hfe-soul  of  Henry  VII,  Jasf>er  Tudor,  and  sir  Rhys  al» 
Thomas.  It  flows  alike  in  each  of  them,  and  enjoins  upon  them  duties  of 
the  highest  responsibihty.  The  British  isle  has  now  been  entnisted  to  men 
of  kindred  blood,  to  Henrj'  VII,  Jasper  Tudor,  and  sir  Rhys  ab  Thomas. 
The  former  two  are  descended  from  Ednyved  \'ychan,  and  sir  Rhys  is  re- 
lated  to  them  by  intermarriage.  Wherefore  the  Goronwys  and  the  Griffiths 
side  with  the  descendants  of  EdnjTed  Vychan.  In  consequence  of  which  the 
oíFsprings  of  Rhodri  the  Great  will  have  no  longer  any  cause  of  alarm.  And 
may  the  hneal  descendants  of  the  mighty  three  l^ecome  the  most  powerful  of 
any  under  heaven.  Henry  will  maintain  his  right, — his  unde,  Jasper  Tu- 
dor,  will  defend  us  from  harm, — and  sir  Rhys  is  our  pledge  for  the  prosperity 
of  the  Rose.  May  Christendom,  in  spite  of  infidel  lands,  become  under  the 
sway  of  ihe  descendants  of  Tudor.  The  stars,  as  well  as  the  prophetic  songs, 
have  long  ago  assigned  this  kingdom  to  Northwallians.  For  from  Gwynedd 
it  has  been  foretold — from  the  towers  of  Idwal  has  Heinyn,  the  bard,  fore- 
told  the  overthrow  of  the  Saxon  monarchy." 

Tlie  above  free  translation  may  be  regardeil  as  the  sum  and  snl>stance  of 
the  former  part  of  the  present  ode.  The  remaiuing  part  is  taken  up  in  praise 
of  sir  Rhys  ab  Thomas. 


Y  MAE  yn  cyd  tlilyd,  ac  m''m  dawr  liyny, 
Henwaed  Grufydd  Maclawr ; 

X.  An  ode  in  ))raise  of  sir  Rhys  ab  councillor  to  Ilenry  \"II,  aud    a   la- 

Thomas,  and  of  Jasper,  duke  of  Beíl-  vourite  of  IIenr\-  \'III.    He  was  also 

ford.     Sir  Rhys  is   regardeil   as    the  lord  of  Carrew,  lilansadwrn,  Cilsant, 

founder  of  the  noble  family  of  Dine-  Emlyn,    Narln-rth,   Llanií)l)i,  \\'eob- 

vor.      The    present   lord   Dinevor  is  ley,  lilandimor,  and  Nantglo. 
lineally  descended   from   him.      See  Sir  Rhys  married  Kva,  the  daugh- 

Collins  and  Debrett's  Peerage.  ter  and  heiress  of  Ilenry  al>  (ìwilyui 

Sir  Rhys  ab  Thomas  was  constable  of  Court  Heiiry.   Ile  die<l  in  the  year 

and  lientenant  of  Brecknock ;  cham-  1.527,  at  the  age  of  seventy-six,  and 

berlain    of  Caermartlien   and   Canli-  was    buried    in    St.   Peter's    chun-b, 

gan  ;     seneschal     and    chancellor   of  Caemiarthen,  where  therc  is  a  monu- 

Haverfordwest,    Ross,    and     Buallt ;  ment  eretti'd  to  his  menior\-.     See  a 

justiciary  of  S<nith  W'ales,  and    go-  biograpliical  sketth  of  his  life  in  the 

vemor   of   all   W'ales  ;    knight    ban-  Camb.  Reg.  vol.  i.  p.  4H,  &.c. 
neret,   aud    kniglit  of  the  most   ho-  \.  r/n  cÿd  iiUyfi  =  yn  cyà-iìdììyn. 

nourable  order  of  the  garter;  a  prime 

M   2 


164  LEWIS  GLYN  COTHI. 

Henri,  a  Siaspar  gychwiawr, 

A  syr  Rhys  iìiae''n  rhoi  sìars  mawr.  4 

Siars  yr  unbcn  o  vrcnin, 

Siaì'S  y  diig-  Siors  diogan  ; 

Siars  syr  Rhys,  sia7'S  ei  rosyn  ; 

Yw'r  un  siars  iv  ynys  hon.  8 

Yr  ynys  hon  a  ranwyd 

I  wyr  anwyl  o'r  unwaed  : 

O  Oronwy  ar  unnaid, 

Yr  hydd  o  Rufydd  a  roed.  12 

Goronwy,  Grufydd  gwyr  o  anian,  })laid 

Plant  Ednyyed  Vychan  ; 

A'u  niam  oedd,  eu  Gwenllian, 

Wyr  Tewdwr,  ac  nid  gwr  gwan.  l6 

Ni  bydd  gwan  weithian  un  wyth-awr,  is  alh, 

EsiUtydd  Rhodri  Mawr ; 

Y  rhai  trechav,  o''r  trichawr, 

Vo  eu  Ihn  rhwng  nev  a  llawr.  20 

Ceidw  gwawr  nev  a  llawr  a'r  lled  ci  iawnran 

Henri  vrenin  seithved ; 

A'i  ewythr  rhag  eniwcd, 

A  syr  Rhys  crair  dros  Rôs  cred.  24 


C.  Siars,  corruption  of  Siaspar=  18.  Esilltydd  Rhodri  Mawr,  "  the 

Jasper.  offspring  of  Rhodi-i  the  Great,"  that 

14.  Plant  Ednyved  Vychan,  "  the  is,  HenryYII.     See  in  the  appendis 

offsprings   of   Ednyv'ed  Vychan :" —  of  ^\'yinie's   History   of  M'ales,   the 

namely,  Henry  VII,  and  Jasper  Tu-  pedigree  of  Owain  Tudor,  where  it  is 

dor,  who  were  hoth  descended  froni  shewn  how  he  is  descended  from  Ed- 

Edny\'ed  Vychan,  the  prime  niinister  nped  Vycban,  and  also  from  Rhothi 

of  prince  Llywelyn  ah  lorwertli.  the  Great,  &c.     See  iUso  the  pedigree 

Sir  Rhys  ah  Thomas   w;is  related  of  the    royal   family   in   ]\Irs.  Hall's 

to   Henry  VII,  and    also    to    Jasper  Prize  Essay,  "  On  the  advantage  of 

Tudor  ;    for  sir   Rhys's   mother  was  preserving  tlie  ^Velsh  Language,  and 

the  daughter  of  sir  .lohn  Griffith,  of  the  costumes  of  AA'ales." 
Aher  Marlais,  who  was  a  descendaiu  23.  A''i  ewythr,  "  and  his  luicle." 

of  Ednyved  \'ychau, — the  ancestor  of  «íasper  Tudor  was    uncle    to  Henry 

Eíhuund  Tnthir,  earl  of  Richmoud.  VII. 


Y  DOSrARTH  II.  165 

Acd  cred,  uc  auglircd  a'u  gwyr  vn  urìbl, 

Dan  ürwyrion  Tudur; 

AV  ynys  hon  rlian  y  syr, 

A'r  gân,  oedd  i'r  Gwyncddwyr.  28 

O  dir  Gwyncdd  y  darogcnid, 

()  dyrau  Idwal,  y  doi  rydid  ; 

Dywawd  Ilcinyn  vardil  doc  tynid  y  Saisoii. 

Wedi  un  cstron  y  dinystrid.  32 

Os  gciriau  o  V'on  a  'sgrivcnid, 
A  gwr  ü  Wyncdd  a  goronid  ; 
Ac  o  ryw  cinpricr,  ac  o  Uirid  Y'laidd, 

0  wraidd  brcnhiiiiaidd  brán  a  hciiwid.  36 

8yr  Rhys  Nicolas  a  gavas  govid, 
Ac  a  yw  yarchawg  a  gyvcrchid  ; 
A'i  vríln  a'i  tlarian  dciryd,  lin  o  lin, 

1  Ilarri  vrcniii  liir  a  vrcinid.  40 

O  aclwyd  Mon  val  y  daiiiunid 

V'  cad  y  dilwylin  sy'n  cyd  ddilyd  ; 

O'r  hcn  wrcichioncn  |Xínrhwyniid  f)ob  iladl  . 

Ar  yr  un  anadl  yr  cnnynid.  14 

A  llcw  du'n  ainl  y  llwdn  a  yinlid, 

Y  niilgi  cilon  nial  y  gwclid  ; 

Ar  y  g<')g  a'r  dryw  y  gcgid  sy  valch  ; 

A'r  eryr  sy  walch  ar  yr  ysnid.  48 


;ìO.    O    ili/riiii     Idwiil,    '•  t'roiii    llii'  Tiidor,  fîirl   of   Ririiinuiiil,   »vhi>   »aj« 

towt'r»  of  Iilwal."      Idwiil  al»  ."Mfirif;,  tlie    soii    of   Owaiii    'riiilor,  of   Peii- 

a  priiice  wlm  siircettlwl  to  tlie  »<m'-  niynydd,  iii  AngleM-y. 

reiffnty  of  (ìwyiiedcl,  or  Nortlí  A^'iiles,  Owain    Tudor   niarried    t'atlieriiie 

iil  tlie  yt'íir  !>!(;{.  of    Fraii4X',  the   inuvii    dowa^jcr,   nn»- 

lil.  Ilcinyn,  the  hartl  of  Mael|0^ii  t''*"'"  **'  Heiiry  \'l.     By  whoni  lie  had 

(ìwynedd,  whü  floiirished  in  the  sL\tli  two  ik>ii.<i,  iiiuiifly,   Ldmnnil  of  Hud- 

century.  hani,  »^rl  of  Uic-hnioiid  ;  aiid  .'a^jier 

"  lHdsl   thoii   hear  thc  sapng  of  of  Haltield,  e:irl  of  l*«Miil>n)ke.      Kd- 

Heiuyii,  liuind  of  Hadli:un,  earl  of  Hirhnioiid, 

The  liani  of  the  college  of  Llon-  was  Uie  father  of  Hciiry  W  I. 

vcitliiii  :  47.   y  .</«■.'/"/,  tl'»'   l''r»l    •iill»''!    Wit- 

Tlii'  l>nivi'  i>  iie\er  »tu««I."  wal.     Seeí'fyi</ in  l>r.  W .  O.  PtigWa 

41.  O  (u-lwi/'l  Miiit,  "("roiii  iMona'»  I>irt. 
hi^artli."      An    alluBÌon    to   hÀiiuund 

m3 


166  LEWIS  GLYN  COTHI. 

A'r  urddawl  grasawl,  a'ì  wayw  yn  Uawn  gwrîd, 

Yw^  ddargadr  a'r  dderw  a  gedwid  ; 

Eryr  a  brëyr  lle  briwid  bwyaill, 

A  llew  ar  eraill  a  oreurid.  52 

Yn  gâr  iV  vrenin  y  gwir  vreinid, 

Ac  iV  deyrnas  yn  gadernid ; 

A'r  Gogledd  diredd  a  dòrid,  yn  graf 

Vo  ei  dyrau  praf,  ev  a'u  dirprid.  56 

Aur  am  ei  esgyll  grym  a  wisgid, 

A  dur  a  wisgodd  hyd  yr  esgid ; 

Gyda'r  Preins  Arthur  y  gedid  syr  Rhys 

I  gadw  yr  ynys  pan  gydranid.  60 

Vy  eurawg  varchawg  a  gyverchid, 

Vy  urddawl  grasawl  ac  a  groesid  ; 

Vo  yr  haelav,  yr  hav  rhivid  yn  gyntav ; 

Vo  yn  ddiwaethav  a  vendithid.  64 

Vo  a  ỳr  áliwns,  yn  ei  vawrlid, 

I'r  dwr  o  Loegr  wedi  hir  lygrid  ; 

Enaid  Brutaniaid  mewn  tid  aur  a  main  ; 

Ni  wn  o  Lundain  un  un  lendid.  68 

Llyma^'r  vrân  sidan  lle  gosodid, 

Llyma  ry  w  geiliog  lle  mawr  goelid  ; 

Llyma  ladd  y  wadd  110^^  oeddid  yn  drwch, 

Llyma  hir  heddwch,  lle  mawr  haeddid.  /2 

Llyma  vaedd  nawwaedd  y  gyvnewid, 

Llyma^  ŷch  pengrych  i  ar  pawb  bid ; 

Llyma'^r  Saison  llòn  a'u  llid  yn  methu  ; 

Llyma  holl  Gymmru  yn  gwenu  y  gyd.  76 


59.    Gyda'r   Preins    ArtMir,   &c.  son  of  Henry  VII,  and  was  named 

"  To  sir  Rhys  was  committed  the  care  Arthur,  in  honour  of  king  Arthur. 

of  prince  Arthur."    Sir  Rhys  was  his  He  was  horn  iu  the  year  1486,  and 

guardian.    Tiie  prince  was  tlie  eldest  died  in  1502. 


Y   D08PAIITH   II.  107 

XI. 

RHWEL  PLANT  THOMAS,  YN  ABER  MARLAIS. 


Tiiis  ]H)cm  crnituius  a  very  animated  and,  at  the  same  time,  a  graphic  dc- 
scríptiun  of  a  tuuniumcnt  feat  exliiliited  \>y  tlie  soum  and  fríends  uf  Thomas 
ab  ííríffith  ah  Nicholîis,  at  Aher  Marlais.  Tiie  wlnde  sceue  i»  si)  ahly  aud 
vivi<ily  iM>urtniye<i  as  to  ffive  it  tlie  appearance  of  a  real  light. 


Tui  llu  a  â  trwy"'r  lioll  iaith, 

I  vryn  OIivcr  unwaith  ; 

Tri  llu  aeth,  cr  trcìo  Hyii, 

I  lawcsvraith  o  Iasvryn.  4 

Llu  Morgan  â'r  darian  dòn, 

lAu  Harri  ywycill  hirion. 

lAu  Davydd,  trydydd  o'r  tri, 

Draw  'n  dy vod  drwy  hcn  Dcivi ;  8 

Blacnodd  ar  bobl  ci  ynys, 

Fiithr  ar  ol  ni  thariai  Ilhys. 

Sion  Manscl  :Vr  j)cnscl  ])ur, 

Ei  lu  yntau  val  antur ;  12 

Y  ddau  \'ascd  ocdd  yocsoI, 

Y  ddau  Hyd  ocdil  ar  ci  ol. 
Ho|x;yn  ar  lasvryn  íVi  laiv, 

llwnw  ocdd  val  yr  hynai\ .  lÖ 

llhwng  brodcr  a  chcvndcrocdd, 

Llu  inawr  oll,  a  inwyhairr  ocdd; 

Fw  Uu  y  bu  niacs  ar  bcn, 

Val  y  niacs  vu  i  lu  Mwscn  ;  20 

XI.   A  |>oem  conimeuionitive  of  a  sets  of  Esyllt,  or  Bo«rpyr  (Beanprt^), 

touruauieut  fo>'»''>   "t  AIkt  .MarlaÌ!),  near  t'owiiridf^'. 

hy  tli«'  sous  of  Thoiuas  al>  lìrirtilh  ab  14.   )'  tlilaii  //y'/ &c.      The   Rudds 

Nii'liola.N.  of  Alierj»'laíiuey.  iiear  Llaiiÿ^aUu-ii. 

11.  Sioit  il/(i;iÄ<7,  &.C.     The  .Alau-  lî>.  m<i<-í  «r  if»,  "  a  clijunpjiign  on 

sel»  of  MarjTîuu.  aii  einiueiioe." 


13.  y  äiiau  lased  &c.     The  Bas- 


m4 


168  LEWIS  GLYN  COTHI. 

Ac  wyth  maner,  gwaith  menyg  ; 

A  thair  brân  yn  eitha'r  brig ; 

Trigain  peled  a  rhagawr, 

Naw  gwns  val  yn  y  Geins  vawr  ;  24 

Naw  gwart  heblaw'r  Yowart  vu, 

A  naw  byddin  heb  weddu. 

Bwäau  hirion  hwynt  bioedd, 

Bwäau  crwys  yn  bicra  oedd  ;  28 

Llewod  a  Ilu  o  waywawr, 

A  llu  maes  o  vwyeill  mawr; 

A  phan  Yu'r  llu  yn  dair  lleuad, 

Ar  lasYryn  tyddyn  y  tad  ;  32 

Y  Dug  a  ddoeth  dranoeth  draw 
O  ael  Gwent  a'i  ki  gantaw  ; 
A'r  Dug  pan  glybu  wardâu 

Y  lle  hwnt  â'u  llu  hwyntâu ;  36 
Danvonodd  o^^i  vodd  e  vo, 

Dewr  atynt  i  ch'etìo. 

Rhoi'n  gadben  vrawd  y  brenin, 

Rhanu  i  wyr  hwnw  win  j  40 

Gwin  gwyn  anrhegion  i  gyd, 

Gwin  havawg  yno  hevyd  ; 

Osai  i  Gymmry  vry'n  y  vron, 

Osai  isod  i  Saison.  44 

Cael  o  ẃyrion  Nicolas 

Gevnau  swrn  rhag  ovn  y  sias ; 

Odid  o  chyrch,  o'i  adwy, 

Un  Sais  Aber  Marlais  mwy  :  48 

Dywawd  Merddin  vlodeuyn 

Ddau  hav  y  gorvyddai  hyn ; 

22.  A  thair  brán,  &c.     The  arms  amnesty,    as   in   the  case   of  a  real 

of  Owain  ab  Urien, — the  badge  of  his  fight. 

descendants.  42.    Gwin    havawg,    "  plenty    of 

28.  Bw'áau  crwys,  cross  bows.  wine."     Yn   havawg,    at  all   rates  ; 

31.  A  phan  vu\'  llu,  &c.    "  When  plentifully. 

the    army  was    formed    into    three  44.    Cael   o   wyrìon,   &c.     "  The 

crescents."  grandsons  of  Nicholas  saw  their  an- 

33.   F  Dug,   "  the  duke."    Here  tagonists   turning    their   backs,   and 

one  that  represented  a  duke.  scouring  oíF  in  all  dii-ections  for  fear 

a  ddoeih  =  a  ddaeth.  of  an  engagement." 

35.  gwardâu,  to  guard  ;  to  defend.  49.  dywaivd=AywQA(ŵà. 

38.   tretio,  to  treat   for  peace,  or 


Y  DOSPAETH   II.  169 

Ac  y  gwnai  vrain,  Owain  oedd, 

Ryw  waith  mawr  wrth  y  morüedd.  52 

Gwnaethan'  gâd  yn  mhob  adwy, 

Gwaen'  vy th  y  gynhen  yn  vwy ; 

Hwy  vo  ar  BenYro'n  chwe  ban, 

Hi  a  aetli  yn  "  Hai  weithian."  56 

Aeth  y  wlad  i  Iwyth  Ehdir, 

Acd  Hlios  oll  at  y  tair  Sir. 

A'r  ordd  drom  meibion  'roma.s 

A  roes  cwymp  cres  i'w  cas ;  60 

Ac  odid  na  ron'  godwm 

Eto  i  rai  a  vo  trwm. 

58.  Jìhos,  a  district  iii  Petnbrukesbire. 


DOSPARTH  III. 


LLWYTH  ELYSTAN  GLODRYDD 

THE  TRIBE  OF  ELYSTAN  GLODRYDD. 


Elystan  Glodrydd,: 

founder  of  the  fourth 
Royal  Tribe  of  Wales. 

Cadwgan 


Iduerth: 


Gwrgenau= 


Madog= 


Elidir  Goch= 
I 


Goronwy  Gnr.h 


Grufydd= 


Davydd= 


Cadwallon, 
(lord  of  Maelienydd,  in  the  time 
ì  of  Giraldus  Cambrensis.) 

Sir  Gnifydd  ab  Ehdir=: 
(knight  of  Rhodes.)     | 

r 

Owain  ab  sir  Grufydd=: 
(esquire  of  the  body   I 
tokingEdwardIII.)  | 


Einion  Clud, 
(lord  of  Elvael.) 


Llywelyn  Ddu: 


Thomas= 

! 

I 

Thomas  Vychan= 


Gwilym  ab  Thomas  Vychan= 
of  Cevn  Alelgoed,  Llan- 
gathen. 

Dosp.  III.  9,  10. 


Lly%velyn  Voethus= 

Grufydd=  Elidir  Ddu. 

I  .  I. 

Jouet=Nicolas  ab  Phihp. 

I 
Gnifydd  ab  Nicolas. 
Dosp.  II.  1. 


Henri  ab  Gwilym= 
of  Lan  Lais, 
Cwrt    Henri, 
&c. 
Dosp.IIL4,5. 

I  '. 

Eva Sir  Rhys  ab 

Thomas,  Iv.  G.  &c. 

Dosp.  II.  10. 


Llywelyn  ab  Gwilym,    — Davydd  Vychan 


of  Bryn  Havod,  &c. 
Dosp.  III.  5,  6, 7. 


Jonet  =  Sir  William 
Matthew,  of  Rhaiadr 
Tav.  (ancestor  of  the 
fllatthews,  earls  of 
Llandaf.) 


Dosp.  III.  10,  11,  12. 


— Phylip  o'r  Annell,  nephew  to 
Phylip  IMorgan,  Bishop  of 
Ely. 

Dosp.  IIL  13, 

— Thomas= 


Owain  ab  Thomas  =  Eva,  d.  of 
Davydd  of  Cethiniog. 
Dosp.  III.  14. 


G  W  A  I  T  H 
LEWIS  GLYN   COTHL 

DOSPARTH  III. 
LLWYTH  ELYSTAN  GLODRYDD. 


I. 

AWDL  I  DDAWDD  LLWYD  AB  DAWDD  AB  EINION, 
O  DRE  NEWYDD. 


David  Li.OYD,  who  Ì8  said  to  bave  spmng  from  Elystan  Glodrydd,  is  re- 
preseiited  as  oiie  that  was  giveu  to  cliarity,  and  one  ujmjh  whoni  the  smiles  of 
Heaven  rested ;  and  also  as  oue  whose  dehght  it  was  to  be  iu  the  society  of  the 
good  and  the  pious.  Tiie  bard  compares  his  readiness  to  go  aud  see  him  to 
that  of  the  hawk  to  return  to  the  falconer.  He,  throughout  the  poem, 
dwells  ou  the  kiudness  and  amiableness  of  David  Lloyd's  disposition  ;  and 
meutions  liis  de^otetiness  to  rehgious  duties,  and  his  many  acts  of  geuerusity. 
He  was,  it  is  stated,  iu  tiie  lialtit,  on  tlie  differeut  festivals  of  tlie  churdi,  uf 
giviiig  splendid  eutert^iiumeuts,  wheii  the  bard  wiili  other  luiustrels  was  in- 
vited  aud  sumptuously  entertaiueil ;  and  the  poor  of  the  ueiglil»ourhood  par- 
t<H)k  of  his  alms  whicli  he  lil>erally  l>estowed.  The  bard,  in  order  t<>  descril>e 
the  kiu(iuess,  the  generosity,  aud  the  wealth  of  his  host,  has  recourse  to  mauy 
and  beautiful  simìles,  duthed  and  expressed  iu  language  both  simple  aud 
neat. 

This  ode  may  be  regarded  as  one  of  the  most  happy  efforts  of  the  l>ard  iu 
the  clera  composition. 


DaYYDD  LLWYD,  deurudd  llow  tiriün  divalcli, 

Ab  Davydd  al)  Einion  ; 

Ab  Ilywcl  a'r  mcirch  gwclwon, 

A  roes  ci  aur  i'r  oes  hon.  4 


l.  An  ode  (uldrossed  to  David  Lluyd  ab  Duvid  ab  Eiiiiuu,  of  Newtowu, 
AI  outgomer)'sh  i  re. 


172  LEWIS  GLYN  COTHI. 

Yr  oes  hon  am  a  roes  hwnt, 

Ei  Dduw  a  roes  iddo  rent; 

Ysgwier  da  i  gerynt, 

Ysgwìerìaidd  wisg  ariant.  8 

Ei  gàn  a'i  arian  oedd  ym,  ẃyr  ydyw 

Maredydd  ab  Gwilym ; 

A  ddyweto  lle''dd  ytym 

Drwy  Geri  oll  ydyw'r  grym.  12 

Gwr  grymus  dawnus,  o'i  dŷ  rhydd  llawn, 

Llin  Elystan  Glodrydd ; 

Gwr  o'i  phen  a  gâr  y  fydd 

Gwyr  dwyvawl  a  gâr  Davydd.  16 

Davydd  Llwyd  ydyw''r  dovwr, 

Dy  vod  ato  nid  over  ; 

Deuvis  ni  bydd  edivar, 

Dwy vil  yno  y'n  dovir ;  20 

Ei  dai  evo,  rhwng  deuvur, 

A  dyvo  yn  dai  Ivor. 

I'w  dai  ac  iV  blas  y  deuav  yr  ẃyl 

At  Rolant,  neu  Vordav  ;  24 

Cyn  yr  ẃyl  yr  amcanav 

Wedi'r  ẃyl  i'w  dai  yr  âv, 

Mal  yr  â  hebog  at  hebogydd 

Awn  at  ŵyr  Einion  i'r  twr  onwydd,  28 

I  ganu  cywair  o  gan'  cy  wydd ; 

I  ganu  awdl  val  y  gwnai  wawdydd, 


G.  Ei  Dduw  a  roes,  &c.    "  God  re-  his    descendant,    Rev.    Geo.    Arthur 

paid  him  for  what  he  laid  out  in  be-  Evors,  of  Newtown  Hall.     The  sur- 

nificence  to  others."  name  Evors  was  originally  Ivor. 

21.  Ei  dai  evo,  &.C.    That  is,  may  24.  il/orrfau  =  MordavHaeI,  a  chief- 

his  estates  ever  be  in  the  possession  tain  who  hved  about  the  close  of  the 

of  an  Ivor.     Ivor,  a  term  for  a  gene-  fifth  century.   He  was  celebrated  with 

rous  person  borrowed  from  Ivor  Hael,  Rhydderch  and  Nudd,  under  the  ap- 

or  Ivor  the  generous.  David  Llwyd's  pellation  of  the  thi-ee  Hberal  princes 

estates  are  now  in  the  possession  of  öf  the  isle  of  Britain. 


Y  DOSPARTH  III.  173 

I  dalu  moliant  uwch  (lolydcl  Havren, 

I  drevnu  awen  i'r  Drev  Newydd.  32 

Troi  a  wn  yno  trwy  Winionydd, 

Tair  llys  y  w  ei  gwrt  iV  lliosydd  ; 

A  thair  dy'gwyl  Vair  yno  a  vydd, 

Tri  Phasc,  tri  Sulgwyn  val  pwynt  o'r  fydd,  36 

Tri  Dyw  Nadalig  yw'r  trydydd  anwyl, 

Tair  g\vyl  yw  pob  gẃyl  yn  eu  gilydd. 

Tri  bwrdd  y  mae  in'  draw'n  Jlaw'r  llywydd, 

Tri  byrddaid  o  wyr,  trwy  y  byrddydd ;  40 

Tair  saig  wrth  bob  saig  arnynt  y  sydd, 

Trinant  a  redant  o  wirodvdd, 

Tri  bwtler  seler  y  sydd,  yn  wresog, 

Tri  swyddog,  a  chóg,  a  thrí  chigydd.  44 

Ei  arver  ydyw,  \vyr  Yaredydd  ! 

I  rai  odidawg  roi  diodvdd  ; 

Rhoi  cardawd  i  dlawd  hyd  ei  wledvdd, 

Rhoi  Ilety  i  wawdwr,  wr  Ilwydd  dedwydd  ;  43 

Ac  i  wàn  torth  gàn  gynnydd  gwlad  Buwys, 

Ac  i  ail  Baradwys  galw  ei  brydydd. 

Amlach  i'n  lyn,  a'i  lawenydd, 

No  dwr  i  vyned  i'r  avonvdd  ;  52 

Amlach  càn  i  wàn  a  thàn  onwydd, 

No  derw  a  main  yn  ngodre  mynydd  ; 

Yr  aur  oedd  amlach  no'r  irwydd  yn  ddellt, 

No'r  main  ac  noV  mellt,  no'r  gwelìt  aV  gwydd.  5ö 

Ei  gerdd  yn  yr  hav  a  gerdda'n  rhydd 

Val  niwl  a  gwynt  ar  vlaen  newvdd  ; 

Son  yno  am  dano  vo  a  wdd 

Val  gwlith  a  gwenith  a  brwyn  gweunydd  ;  00 

Val  y  daw  gwlaw  drwy'r  gwlydil  iV  bargod, 

Val  y  gwelid  òd,  val  goleu  dydd. 

Ei  henw  a  saiv,  hyn  sy  uwdd, 

Tra  vo  byw  adar,  tra  vo  bcdydd  ;  Û.4 


174)  LEWIS  GLYN  COTHI. 

Ei  glod  a  heuir  yn  y  gwledydd 

Tra  vo  Caer  Rhuvain,  tra  vo  crevydd  j 

Tra  vo  haul  a  thês,  tra  vo  hydd  ar  vron, 

Tra  vo  ŷw  ac  òn,  tra  vo  gwinwydd.  68 

Mae  i  ŵyr  Einion  yn  Meirionydd 

Wythawd]  a  deugain  gan  bob  ieithydd  ; 

O  Vynyw  hevyd  i  Vevenydd, 

Oddi  yna  o  Gaer  i  Eiddionydd ;  Tì 

O  Gaer-yn-Arvon  i  geurydd  Hodni, 

Ac  i  Gaer  Deivi  mae  gair  Davydd. 


72.  0  Gaer=o  Gaervyrddin:  Caer-         74.  Caer  Deivi,  Aberteivi;  Cardi- 
marthen.     Eiddionydd=  Eivionydd.       gan. 


Y  DOSPAETH  III.  175 

II. 

MARWNAD  DAY^'DD  LLWYD,  O  DRE  NEm'DD. 


The  bard  represents  death  as  having  gone,  like  a  foe,  to  Cedewain,  and 
as  having  succeeded  in  carrying  away,  in  triumph,  frora  thenoe  a  rich  trea- 
sure, — the  loss  of  which  filled  Newtown  with  grief,  and  the  then  existing 
bards  with  despair  ;  or  rather,  to  use  the  language  of  the  poet,  enveloped  the 
town  in  a  thick  mist,  and  the  bards  in  midnight  darlcness.  He  then  enters 
into  a  detailed  account  of  the  exceUency  of  David  Lloyd's  cliaracter, — as  a 
gentleman,  and  the  lil>eral  patron  of  the  bards.  He  concludes  by  compli- 
menting  Rhys,  David  Lloyd's  son ;  and  mentioning  him  as  having  succeeded 
to  his  father's  property,  he  wishes  him  a  long  hfe  to  enjoy  it. 


Gwaf/r  wlad  !  gwae  ry w  lu  o  wyr  ! 

Gwae  lu  arall  o  glcrwyr  ! 

Angeu  Duw  vu"'n  Nghedewain, 

O'u  trysawr  hwy'n  1^^1813^^-  rhai'n  ;  4 

DoeY  acth,  er  digter  i  wàn, 

Davydd  Llwyd  i  vedd  llydan. 

Niwl  tew  dros  y  Dre  Newydd, 

A  nos  i  veirdd  ein  hoes  vydd.  8 

Vy  nadsain  am  \Ŷyr  Einion 

A  glyw  y  Mars,  ac  acl  Mon. 

Am  hil  M'redydd  ab  Gwilym 

Mae  Cymmru  heb  dalu  dym  ;  12 

Ni  roddcd  wcdi  ci  wrciddio 

ysffîcicr  wcU  is  y  gro  ; 

Ni  roi  naw  llaw  o'r  un  llys, 

A  roi  Ddavydd  â'r  ddcuvys  :  l6 

Pob  rliotld  gynt  a  ddifoddes, 

Hcb  na  grym,  na  byw,  na  gwrcs. 

Y  gwr  o  aclwyd  Gcri, 

Ocdd  hacl,  a'i  hcnnvno<ld  hi;  20 


II.     Au  fleg)'  upon  David  IJoyd,      descendant   of  Mereditl»  ab  Gwilym 
of  Newtown,  .Alontgomerysliire.  M'ales  is  nothing  worth." 

II.  .tm   hU,  &c     "  Without  this 


176  LKWIS  GLYN  COTHI. 

Odid  cael  rhyhaól  i'm  rhôl, 

Na  wisgwyd  yn  ei  ysgol ; 

Athraw  v[\'r  penaeth  ar  vainc, 

O'r  Deau,  iV  dô  ieuainc  ;  24 

A  siampler  i'r  arveroedd, 

A  haul  a  drych  haelder  oedd. 

Cynneddv  gwyr  ieuainc  anwyl 

Yn  ei  dai  gynt,  er  nad  Gẃyl ;  .28 

Hyd  y  NadoHg  trigo 

Od  aem  Wyl  Vair  Ww  deml  vo ; 

Aros  Pasc  vu'n  tasg,  a'n  taith, 

Ac  yn  ol  Sulgwyn  eilwaith,  32 

Hcddyw'r  awn  heb  wahoddion 

I  wylaw  dwr  vàl  y  dòn ; 

Aeth  gant,  ar  unwaith,  o  gudd 

1  dàl  dwvr  deulu  Davydd.  36 

Trosto,  am  arwain  tristyd, 

Trwy  boen  yr  aethent  o'r  byd  ; 

Teulu  i  Ddavydd  vuom, 

Trist  am  hwn  vyddwn  tra  vom.  40 

I  noddyn  y  glaslyn  glas 

Aed  beirdd,  am  nad  byw  urddas. 

Aeth  Davydd,  gwawdydd,  drwy  gôr, 

I  nevoedd  o  vlaen  Ivor ;  44 

Velly  gwnaeth,  vy  llew  gwỳn  iawn, 

Ivor  wỳn  vry  o  Einiawn. 

Gyru  at  Dduw'n  un  gerynt, 

Gwr  o  gerdd  a  garai  gynt ;  49 

A  rhyw  vynag  Rhuveiniol 

Y  doi  i'r  nev  draw'n  ei  ol. 

25.  siampler  =samplar,  a  pattern,  Hael,  and  wrote  a  very  pathetic  elegy 

a  niodel :  cynlhm.  ii])on    his    death.     See    in   David   ab 

43.  Aeth  Davydd,  &c.     Tlie  bard  Gwilym's  Morks,  p.  3dx.  of  the  pre- 

states   here  that  as  David,  the  poct,  face,   an  accoiint   of   a    false  report, 

died  before  his  patron  Ivor  Hael ;  so,  which,   during   Ivor's  life,  had  l>een 

in  like  manner,  did  Howell  Swrdwal  circulated  of  the  poet's  death.     This 

die  liefore  his  ])atron  David  Lloyd.  report  niay  have  been  l)elie\ed  by  our 

If  the  bard  alluded,  as  al)ove,  to  Da-  author. 
vid  ab  Gwilym,  it  must  have  been  an  49    mynag.    IJere  an  anticipation, 

oyersight  of  his ;   for  he  (David  ab  a  presentiment. 
Gwilym)    survived   his   patron    Ivor 


Y  DOSPARTH   III.  1T7 

Swrdwal,  irwy  ^arlruy  i)cv(K'(kl, 

Prydu  i  Ddiiw  jh»!)  pryd  ydd  <K(ld  ;  52 

Prydii,  val  y  birn  y  byd, 

Glod  Davydd,  cacl  ffilt  lievyd. 

Davydd  oedd  Gaer  Liidd  y  wlad, 

A'i  gway w  aiir,  a'i  liafroiiad  ;  5Ö 

Hhys  ei  vab,  lle  rhoes  ei  \vi\<\, 

Yw  Twr  Gwỳn  hyd  tir  Gwynetld. 

Unben,  un  wreichioncn  rydd, 

Ytyw  cv  o  waed  Davydd  :  ÖO 

Ni  ddifydd  na  tlydd,  na  dawn, 

Tân  òn  etewyn  Einiawn. 

Y  llc  yr  aeth  Davydd  IJwyd 

Oedd  briyfordd  Davydd  brophwyd  ;  64 

Aeth  at  luV  lesu  rasol, 

Aeth  Rhys  yn  benaeth  ar  ol ; 

Aith  ev  i'r  nev,  ei  ran  oedd, 

Aed  i  Uys  dair  o  (K;s(Xídd.  68 


54.  gilt,  a  contríhiition.  [lenMMÌ  his  mend,  or  inet)i(ylin." 
Mt.  fl'i  hitijoriatl,  "  and  iti  key,  or  fi'l.  Ttin  ìm,  Ar.    "  A   l»lax«î  from 

moviiij(  iiHiirijile."  tlie  flanibeatix  of  Einion." 
û7.  lUi  rhoe*  ei  v«d<l,  "  wlu>n-  he  ili»' 


178 


LEWIS  GLYN  COTHI. 


III. 


I  RYS  AB  DAWDD  LLWYD,  YSWAIN. 


RiCE  ab  David  Lloyd,  of  the  tower  of  Baldwyn,  is  addressed,  in  thìs  ode, 
as  an  escjuire ;  as  king  Edward's  steward  of  the  lordsliips  of  Cedewain,  Kerry, 
Cyveiliog,  and  Arwystli ;  and  also  as  being  a  Justice  of  peace.  The  greatest 
portion,  liowever,  of  the  ode  is  taken  up  in  describing  him  in  the  charBCter 
of  a  distinguished  and  powerful  warrior. 


Yn  nhẃr  Baldwyn  es  dwynos, 
Mynwn  y  mod  mewn  un  mis ; 
Yno  i  siwrneio  nes 
Ev  â  wellwell  vy  wyllys. 

Vy  wyllys  am  bryd  trwy  Yallwyd  y  troes, 
At  Rys  ab  Davydd  Llwyd ; 
Ysgìüier,  val  Clêr  ab  Clwyd ; 
A  gynneiliai  gan*"  aelwyd  ; 


III.  An  ode  addressed  to  Rice  ab 
David  Lloyd,  of  IMontgomery  castle, 
and  Newtown.  He  was  tliiiteenth 
in  lineal  descent  from  Elystan  Glod- 
rydd,  whose  arms,  (juartered  with 
those  of  his  son  Cadwgan,  are  still 
borne  by  most  of  the  brunches  of  this 
family. 

1.  Tirr  BaldwyUy  Baldwyn's  castle; 
but  now  called  Montgoniery  castle 
after  Ilugh  ."\lontgomery,  earl  of  A- 
rundel  and  Sal()|),  \\'ho  took  the  town 
and  castlo  in  101)2. 

5.  Mallwi/d,  a  village,  near  Dinas 
Älawddwy,  on  the  Machynlleth  road. 
Dr.  John  Davies,  author  o(  the 
Welsh-Latin  Dictionary,  w;is  rector 
of  Mallwyd  in  the  reign  of  (jueen 
Elizabeth.  There  is  now  in  the  i>os- 
sessiou  of  the  houourahle  Mr.  Justice 
lìosaiiíjuet  a  IMS.  coutaiiiiug  a  num- 
ber  of  jioeins  adilri'sscd  to  tlie  doctor 
by  tho  bards  of  his  tiuie. 


7.  Ysgwier  =  esquire  ;  armour- 
bearer :  yswain.  Rice  ab  David 
Lloyd  was  esqiure  of  the  b(Kly  to 
king  Edward  \X.  He  was  a  sUiunch 
Yorkist,  aiid  was  rewarded  for  his 
sei-Y'ices  by  Edward  appointing  hini 
goyernor  of  3Iontgomery  castle.  The 
appoiiitinent  however  seems  to  have 
been  only  for  Rice's  life ;  for  Heury 
VIII.,  soon  after  his  accessiou  to  the 
throne,  granted  the  castle,  and  its  de- 
pentlencies,  to  his  gentleman  usber  of 
the  privy  chauil)er,  sir  Richard  Her- 
bert,  knight,  who  after  this  appoint- 
meiit  was  geiierally  styled  sir  Richard 
llerbert,  of  ^li'iitgomery.  The  estates 
are  now  jiosse.ssed  by  his  desceudant, 
the  lord  Yi.scount  Chve.  Sir  Richard 
was  thc  second  son  of  sir  Richard 
Herbert,  of  Co;ül)rook,  knight.  See 
Dosp.  I.  20. 

C/i'r  ab  Chcyd,  a  cliaracter  in  tlie 
Chwcdlau  of  foriuer  tiiiies. 


Y  D08PABTH  III.  179 

Aelwydau'n  Ncau  yn  ei  wart,  a'i  ràn, 

A  ry'r  hrenin  Etlwart ; 

A'i  (Idaed  ev  i  nyddu  dart, 

Nosiau  da  i'n  ysdiwart !  12 

Ystiwart  dwywart  Cedewain,  Ccri ; 

Cariad  Ynys  Prydain  ; 

ErchwyniofT  Cyveilio^  vain, 

A  dwy  Arwysll  ;   a'r  dwyrain.  l6 

Maen  glain  o"r  dwyrain  dircdil  ytyw  Uliys; 

Maen  wttreswyr  Gwyncdd; 

Mal)  Dayydd,  macn  muchudd  mctld, 

Mae'n  Ustus  yma'n  cistcdd.  20 

Ëistcdd  mae'r  gwledydd  yn  wastad  dan  Uys, 

Dan  yr  \\v\  cgoriad  ; 

Pcdwar  o  gloi  |X'dair  gwlad, 

A  ihwr  cglur  a  thcirgwlad.  24 

Tcirawdl  a  ddvgav,  drwy'r  wlad  dcrwỳn, 

I  ""sti'u'urt  Mdwarl  fordd  yr  adwyn  ; 

Mal  y  tri  brenin  divlin  yn  dwyn, 

Yn  cu  tair  covlaid,  y  tri  cyvlwyn.  '18 

Dan  cwincxld  Rhys  gwlad  Wcnwynwyn 

A  dry,  ac  cilwaith  hyd  ar  Golwyn  ; 

Dan  ci  drocd  o  gix'd  plwvv  LlangcdwvM, 

Y  l>o  yn  dcilwng,  liyd  licntlculwyn.  32 


l.'l    1'5/iiMirl,  4cc  —  ■  stewanl :  go-  C'hrut. 
rutliu yliwr.  '21).    gìrlaii     ÌVen»tfmiitfn,    "  the 

lk«iil(«  being  ■pnoiiited  jfovrnior  land  nf  (iweiiwpi»-yn :"  Pow\-*Und. 

(if  .M<iiitf(Tintery  cn»ti(*,  wr  Imni  fnmi  (>u-(>nwyiiwyii,    tlic    taa    uf    Owiùn 

thÌB  <mI(>  tliiit  h(>  wiis  iil.v>  (-<>ii!>tituu>d  CyTcilidi;,  wna  a  rhH>ítAJn  of  Pow)-t 

NtcwAnl  (if  tlit' l(>nl.<ilii|>!i  «r  ('(<«lcwaiii,  iii    ilic    lxyi»»>ng  ut    thc  Üiirteituth 

Kern',  ('yvcili(if{,  und  .Arwymli.  (X'mury. 

27.  MnJ  j/ Irt  hrtttin,  \c.   Aii  ijlii-  '.i'2.   l'eitili-uJuyn,   a    pomh   iii    ihr 

■ioii   to   tlic   tlin<c  wÌM>   nuMi  of  tlic  liiiiidn'd  of  ('owhridge,   (ihunorgan- 

«Mt  preaeating  tlicir  ulTcríng»,  écc  to  shire. 

n2 


180  LEWIS  GLYN  COTHI, 

Lle  sango  ei  droed  evo  ar  dwyn, 

Llawer  gwr  arvawg  Tr  marchawg  mwyn  ; 

Llawer  gwàl  naddvaen  i'r  gwr  addvwyn  ; 

Llawer  gwayw  esgud,  llawer  Gwasgwyn,  36 

Saethau  o'i  dyrau  sydd  yn  dirwyn 

Cylch  ei  drev,  mor  grev  â  threv  y  Grwyn  ; 

Gỳnau  a  glywir  hav  a  gwanwyn, 

Yn  mrig  ei  gaeroedd  val  môr  gerwin.  40 

Mae'n  dovi  gwylliaid  Uonaid  pob  llwyn  ; 

Mae"'n  diva  lladron  niewn  dwy  avwyn ; 

Mae'n  rhwymaw"'r  ddwywlad  mewn  un  gadwyn  ; 

Yn  mhenau  rhai  from  y  mae'n  rhoi  frwyn.  44 

Y  brenin  Edwart  bob  rhyw  wanwyn, 

Ev  â  ei  ergyd  drwy  wlad  Yyrgwyn ; 

Ev  â  ry'n  y  Nordd  ddyrnod  orddwŷn, 

Yni  gysgo  Gien  a  Gasgwyn.  48 

A  Rhys  ar  ei  ol,  a'i  wayw'n  un  olwyn, 

Yn  bwrw  Francod  uchod  wrth  gychwyn ; 

Yn  ymhd  â''i  wns  aliwns  val  ẃyn ; 

Yn  defol  Saison  breision  val  brwyn.  52 

Unllaw  blaen  Havren  lle  bu  Wenwyn, 

Unllaw  a  gorchest,  unllaw  ac  erchwyn  ; 

Unllavn  yn  Ngheri  a'i  harianllwyn; 

Unllys  Cedewain  a'^i  breninllwyn,  56 

E  ddeil  Ysgotìaid  rhwng  pob  deil-lwyn, 

E  drwsia  Gwyddel  wedi'r  aswyn  ; 

Ev  â  eiUia'r  pen  dan  avall-lwyn ; 

Ev  â  dỳr  ei  wallt  evo,  a'i  drwyn.  6o 


38.   Gí'Mi^»  =  Gaveren,  a  towu  in  53.    Wenwyn  —  Wenwy nyn.      See 

Belgium,  situated  ou  tbe  Scheldt.  line  29. 


Y  DOSPARTH   III. 


181 


Ev  yw'r  pendevig  o  Veirig  vwyn ; 
Ev  y w'r  pen-cadben  i  dderbyn  cwyn ; 
Ev  yw  pen-cynghor  cylch  Dôl  Vorwyn, 
Val  y  bu  Oldal  yn  nhẃr  Baldwyn. 


64 


63.  Dól  Yorwyn,  Dól  y  Vorwyn 
castle,  in  Montgomeryshire,  now  in 
ruîns.  It  waa  built,  according  to 
Dugdale,  by  prince  David  ab  Lly- 
welyn ;  but,  according  to  the  Welsh 
writers,  it  was  built  by  Bleddyn  ab 
Cynvyn,  between  the  years  10(J5  and 
1073.  At  the  coníjnest  of  Wales, 
Edward  I.  granted  it  to  Roger  de 
Mortimer,  who  liad  caused  the  gar- 
rison  of  prince  Llywelyn  to  surrender 
for  waut  of  water. 


64.  Oldal,  most  probably  a  cor- 
ruption  of  Arundel.  The  bard's 
meaning  appears  to  i)e  this,  namely, 
that  he  wished  the  readers  of  Jiis  ode 
to  unrterstand  that  the  authority  of 
his  hero  was  so  great  at  Dól  y  ýor- 
wyn,  as  once  was  that  of  Hugh 
Montgomery,  earl  of  Arundel,  at 
Baldwyn's  castle,  wiiich,  after  he  had 
taken  it,  he  fortiiied  aud  called  it 
after  his  own  uame. 


\  íi 


182 


LEWIS  GLYN  COTHI. 


IV. 

I  HENRI  AB  GWILYM  AB  TOMAS  YYCHAN, 
O  GETHINIOG,  YN  NGLAN  TYWI. 


The  bard  acknowledges  Heiiry  ab  Gwilym's  liberality  towards  him — 
mentions  his  descent  from  Goronwy  Goch  and  Elystan  Glodrydd, — and  after 
that,  through  the  rest  of  the  poem,  he  speaks  of  his  superior  skill  in  the 
exercise  of  the  spear  and  the  sword,  as  well  as  of  his  undaunted  courage  as  a 
warrior. 


Pa  Gymmro'n  gwreiddo  o  vewn  grym  wythwyr ; 

Eithr  Henri  ab  Gwilym  ? 

Ai  annewr  y  llew  einym  ? 

Ai  mwy  'stôr  iarll  no'r  meistr  ym  .'' 

Erioed  imi  ẃyr  Domas 
Aur  o'i  eiddaw  a  roddes ; 
Ev,  eithr  Llywelyn  Yoethus, 
Vu  orau  ei  gy varws  ; 
Ac  o  wlad  Gethiniog  lys 
Yn  mro  Dywi  maeY  dewis. 


IV.  An  ode  addressed  to  Henry 
ab  Gwilym  ab  Thomas  Yaughan,  of 
Cethiniog,  Caermarthenshire. 

Henry  ab  Gwilym  built  Court 
Henry,  in  Caermarthenshire,  which 
was  called  after  his  name,  his  family 
having  lived  before  at  a  place  in  that 
neighbourhood,  called  Llan  Lais.  He 
is  said  (in  the  Camb.  Reg.  vol.  i. 
p.  66.)  to  be  "  a  gentleman  of  an  an  • 
cient  lineage,  welthie  and  full  of  mag- 
iianimitie,"  and,  in  person  tall  and 
well  built.  He  was  a  determined  and 
unyielding  opponent  of  Thomas  ab 
Griffith,  aud  was  tlie  first  that  pro- 
voked  him  in  duel.  They  fought,  it 
is  said,  eight  if  not  ten  diiferent 
duels ;  but  Thomas  al)  Griffith  was 
always  declared  victor. 

The  animosity  that  existed  between 
these    two   rival   champions   was   so 


great,  that  it  invoIved  both  families 
for  a  long  time  in  mutual  feuds,  and 
hate  of  each  other.  A  reconciliation 
however  was  at  last  effected  between 
the  two  houses,  by  sir  Rhys  ab  Tho- 
mas,  after  his  father's  death,  mairy- 
ing  Eva,  the  daughter  and  heiress  of 
Henry  ab  Gwilym. 

There  is  a  poem,  in  the  Gorches- 
tion  Beirdd  Cymru,  commemorative 
of  Henry  ab  Gwilym  ab  Thomas, 
probably  the  subject  of  the  present 
poem,  together  with  one  Owain,  be- 
ing  taken  prisoner  by  the  Lancas- 
trians,  and  confined  in  Harlech  castle, 
until  they  were,  both  of  them,  re- 
leased  by  the  Yorkists  luider  the  earl 
of  Pembroke,  in  1468. 

9.  Cethiniog,  a  comot  in  Caer- 
marthenshire. 


Y  DOSPARTH  III.  183 

Ei  ddewis  ydd  wyv  o  ddeuwr  deilwng 

O  dalacth  Dinevwr  ;  12 

O  Elystan  ar  gannwr, 

O  Ilonwy  Goch  yr  un  gwr. 

Ev  yw'r  gwr  a  fwrw  gwerin, 

Os  íîwr  a  wisfrai  arian  ;  ì6 

Ym  Sant  Grigor  !   ni'm  dorwn 

Euraw'^r  gwr  â'r  aerwy  gwỳn. 

Gwỳn  ei  vyd  undyn,  yn  ci  wcndid, 

A  gatwo  Hcnri  a"r  gway w  tàn  wrîd ;  20 

Yn  ocn,  ncu'n  angcl,  cv  a  weHd, 

Ei  ciriau  gwrawl  vry  a  gerid ; 

Ei  wayw,  a'i  lavn,  a'i  law  a  ovnid, 

Ev  a  âi  yn  Lcw  pan  v''ai''n  ci  Hd ;  24 

Ymladdwr  ydyw  od  ymlcddid, 

Wedi'r  ymladd  e  dro  i  ymUd  : 

Llyna  ei  arver  Ue  conciüerid 

Llidio  ci  Wasgwyn  lle  y  dysgid  ;  28 

Newidio  gwewyr  pan  gyfrüid, 

Darnu  ei  wey  wyr  wedi'r  ncwid ; 

Rhoi  aur,  a  dàl  hcrwyr  a'u  dilyd, 

Y  mae  y  sieryr  o  mcsurid,  32 
Bob  ddau,  bob  dri,  'n  cu  dodi  wrtli  did, 

Aniỳnu  dadl  i'r  màn  y  dodid  : 

Y  gwr  â^  swvddau,  llc  gorscddid, 

A  esyd  ci  aur  a  ystorid,  3(5 

Ar  gestyll  hevyd  er  a  gostid  ; 
Ac  ar  dyrau  praf,  ac  ar  dir  prid. 

laspar  wayw  llachar,  mỳn  bedd  Llcchid  ! 

O  dir  Gwyncdd  v  darongcnid  ;  -10 


17.  Sant  Grigor,  S.iint  Oregory.  tho  bí^iniiing  of  the  si.^th  rontury,  to 

39.  Lìechid,  Uie  daughter  of  íthel      whom  ihere  is  a  church  dedicated  in 
Hael  o  Lydaw,  a  saint  who  lived  in      Camarronshire. 

N  4 


184  LEWIS  GLYN  COTHI. 

Henri  a'i  deulu'n  hir  a'u  dilyd 
A'i  wayw  du  llyvn  wedi  y  llivid  : 

Cadben  yw  Henri  hyd  Elenid, 

Ei  sawdwyr  o  gylch  a  osodid  ;  44 

Yn  ei  ol  gweywyr  a  anelid, 

Miliwn  o  vwäau,  mal  na  veiid. 

O  vlaen  y  Uuoedd  a  gyvlenwid 

Ev  a  â  ellwaith  pan  ryvelid,  48 

Ev  a  â,  eryr  cryv  a  eurid  ! 

O  vlaen  ei  adar  val  ei  nodid. 

Ev  a  dyv  derwen  lle  y  plènid 

Uwchlaw  y  derw  uchel  a  dòrid  ;  52 

E  dyvodd  Henri,  11^"*^  gwahoddid, 

Uwchlaw  undyn  ucho  o  lendid. 

O  garu  cerddawr,  lle  rhagorid, 

O  roi  i  gerddwyr  ag  a  urddid,  56 

O  vynu  y  blaen  ev  a  enwid  ; 

O  Yonedd  hevyd,  pan  ovynid. 

O  allu  dilys  lle  y  dylid, 

O  roi  ei  allu  er  a  ellid  ;  60 

O  daraw  wellwell  yn  ei  drallid, 

O  dòri  ònen  a  draienid, 

Hyny  o  gampau,  wedi  y  rhanid, 

Henri  a'u  dyly  ar  Gymmry  gyd.  64 


Y  DOSPARTH  III.  185 


I  LLYWELYN  A  HENRI  AB  GWILYM,  O  LAN  TYWI ; 
AC  I'R  AVON. 


Llywel YN  ÌR  raentioned  as  living  on  one  side  of  the  river  Towy,  and  his 
brother  Henry  on  the  other  side.  After  saying  this,  the  bard  alludes  to 
the  i^atriotism  and  the  advanciiig  prosperity  of  tlie  t\vo  brothers.  And 
then  he  reminds  them  of  his  having  f(jretold  their  futiire  greatness,  and 
that  at  the  tinie  when  he  was  in  the  habit  of  relating  to  tliem,  over  tlie  wine, 
the  history  of  Brutus,  and  other  ancient  stories,  as  well  as  occasionally  re- 
citing  songs  of  former  days,  giving  an  account  of  men  who  Iived  in  times  long 
gone  by. 

The  bard  now  takes  up  the  third  subject  of  his  poem,  namely,  the  river 
Towy.  He  commences  by  expressing  his  regret  that  so  large  a  body  of 
water,  which  is  seldom  passable,  should  separate  the  mansions  of  the  two 
brothers.  After  mentioning  the  river  as  rising  from  two  sources,  he  gives 
an  animated  description  of  it  during  flood-time — such  as  its  great  width — 
the  mighty  hav(x;  it  then  commits  in  uprooting  aiid  carrying  along  with  it 
trees  of  every  si/e  and  description,  as  well  as  corn,  hay,  «Stc.  He  then  men- 
tions  his  inability  to  swim,  as  well  as  his  fear  to  cross  it  in  a  coracle ;  and 
concludes  with  an  eai'nest  wish  to  live  long  enough  to  see  a  bridge  thrown 
over  it. 


O  Dduw  !  ys  da  o  ddeuwr, 

Sy'n  anneddu  deutu'r  dwr  ; 

Llywelyn,  crchwyn  cin  iaith, 

Un  rhywl  yw  Henri  cilwaith  ;  4 

Dau  yroder,  un  gryvder  grym, 

Dwy  wàl  iV  wlad  o  Wilym  ; 

DeuYur  Tomas  ab  Davydd, 

A  gauai'r  wlad  yn  Gaer  Ludd ;  8 

Ev  aeth  v^yrion  Goronwy 

O  vlacn  mil,  viliwn  a  mwy. 

V.     Addressed    lo     Ijjywelyn    ab  already  noticed,  after  his  own  name. 

Gwilym     and     his     brother    Henry.  Arnis :  parteii  \h:t  lìend  gules  and 

Llywelyn  live(i    at   Bryn  Hav(Hl,   on  azure;  cross,  or  lliereon  five  crescents 

the  south  of  the  river  Towy,  o]>posite  argent. 

Aber   Marlais  ;    aiul    Heiiry   at    Lùn  4.  rAyft"/  =  rhyw,  of  tlie  sanie  kind, 

Lais;  but  afterwards  at  Court  Heiiry,  or  kindre<l :  a  chip  of  the  saiue  block. 

in  the  V!de  of  Towy,  which  mansion  8.  Cner  LìidJ,  liOndon. 
he  buìlt,  aiid  calletl  ìt,   as  has  beon 


186  LEWIS  GLYN  COTHI. 

Ar  gân  y  darogenais 

Lenwi  y  wlad  o  Làn  Lais ;  12 

O  dderwen  Llan  Gathen  gynt 

Inip  wedi'r  impiaw  ydynt ; 

Llywelyn  yw'n  himpyn  ni, 

AV  unrhyw  wr  yw  Henri.  \6 

Yved  eu  gwin,  ryw  vyd  gynt, 

Yn  mhob  awr  im'a  berynt ; 

A  mynegi,  mỳn  lago  ! 

Ystoriau  Brutus  o  Dro;  20 

A  hen  gerdd  a  henwau  gwyr, 

A  rhieni  yr  henwyr  ; 

Ba  les,  rhwng  deublas  y  rhai'n, 

Mae'r  dwr  mwya'  o'r  dwyrain  ?  24 

Porth  Duw  bobparth  i  Dywi, 

Porthva  yr  hindda  y  w  hi ; 

Ei  deupen,  mal  llanw  Menai, 

Llenwi  yn  un  llyn  a  wnai ;  28 

Llanw  o  vôr  allan  a  vydd, 

LHv  enaint  oli  o  vynydd. 

Yr  oedd,  llyma'r  arwyddion, 

Arver  hael  ddigriv  ar  hon  ;  32 

A'i  lliv  a  ddyco  o'r  llall, 

Hi  a''i  dyry  i'r  wlad  arall ; 

Hwswì  yw  hi  wedi  hyn, 

A'i  hwsw'iaeth  dros  ëwyn  ;  36 

Ei  lUv  a  ddwg,  ar  ei  lled, 

Yd  a  gwair  hyd  y  gored  ; 

Oddiyno  mudo  i'r  môr 

Y  derw,  rhwng  ei  dau  oror  ;  40 

Diwreiddiaw,  cwympaw  y  coed, 

A  goresgyn  y  gwrysgoed; 

Is  y  tai  y  dengys  Tywi 

Maint  yw  lled  ei  mantell  hi.  44 

Mam  lliveiriaint  berwnaint  bas, 

Morgymmlawdd  amrygamlas ; 

25.  Poìth  Duw  &c.  =  Duw  a  bortha,  &c. 


Y  DOSPARTH  III.  187 

Merch  i  avon  lorddonen, 

Mordwy  hwy  no  lliv  Noe  hen;  48 

Ystred  dros  vaesdir  ydyw, 

Ystryd  yn  vy  rhwystro  yw  ; 

Tebig,  pan  v'wyv  heb  ddigiaw, 

I  dderdri  wyv  ar  ddwr  draw  ;  52 

Ev  nid  âi,  rhag  ovn  y  dòn, 

I  dir  nev  drwy  un  avon  ; 

Nid  av  vi  i  Dywi,  val  dall, 

Neu  ddwr  gwineuddu  arall ;  56 

Noviaw,  mỳn  Pedr  !  nis  niedrais 

Yn  monwes  hon  mwy  no  Sais; 

Ni  charav,  mwy  no'r  dclavad, 

Gwrwgl  byr  gwargul,  a  bad  ;  60 

Mae'm  bryd  yn  ddiwyd,  ryw  ddydd, 

Dramwy  yno  drwy'r  mynydd ; 

O  Dduw  !  rhoed  einioes  i'r  ddau, 

Os  mỳn,  rhoed  oes  i  minnau  ;  64 

Ac  eisoes,  yn  ein  oes  ni, 

Y  tro  Duw  bont  ar  Dywi. 


188  LEWIS  GLYN  COTHI. 


VI. 


I  LLYWELYN  AB  GWILYM  AB  TOMAS  YYCHAN, 
BRYN  HAYOD. 


It  appears  from  this  poem  that  the  bard  was  in  the  constant  habit  of  going 
to  Bryn  Havod  from  his  earliest  infancy ;  and  that  as  he  advanced  in  years 
he  was  ever  a  welcome  visitor  there.  He  tells  us  of  Llywelyn's  kindness  and 
attention  to  him  when  yet  a  child — also  of  the  continuance  of  that  kindness — 
and  what  delightful  pleasure  he  always  found  in  being  present  at  his  table  ; 
and  the  great  reluctance  with  which  he  always  left  his  hospitable  mausion. 
These  effusions  of  his  heart  the  bard  couches  under  similes,  and  in  lan- 
guage  full  of  tenderness.  He  next  alludes  to  Llywelyn's  entertaining  the 
bards  at  the  different  festivals  of  the  church ;  and,  in  that  character,  he  ap- 
plies  to  him  the  epithet  of  Ivor  of  Bryn  Havod.  He  conchides  by  wishing 
him,  in  his  career  of  goodness,  the  enjoyment  of  a  long  Hfe, — a  life  more 
lengthened  than  the  a^e  of  the  stag,  or  the  duration  of  the  oak. 


Mi  av  at  Nudd  Bryn  Havod, 

Gyda  hwn  mynwn  vy  mod  ; 

Llywelyn^  derwyn  val  dâr, 

Ab  Gwilym  heb  gaii  alwar  j  4 

Wyr  i  Domas  ddiareb, 

Yycìian  y  w  :  A  vu  uwch  neb  .'' 

Wyr  lohn  ab  Grufydd  o'r  iaith 

Yw'r  hael  y  sy'n  rhoi  eilwaith  ;  8 

Ni'm  gadai  â^i  vwnai'n  vud, 

Nag  i  wylaw  serch  golud  ; 

A"*!  aur,  a'i  vedd,  y  gẃyr  vo 

Voneddig  vy  nyhuddo.  12 

Un  sir  wyv  a  niab  gwirion 

A  ro  ei  vryd  ar  y  vron  ; 


VI.     Addressed   to   Llywelyn    ab  1.  Nudd,  a  term  of  compliment  to 

Gwilym    ab    Thomas   Yaughan,   of      Lywelyn  ab  Gwilym. 
Bryn  Havod. 


Y  DOSPARTH  III.  189 

Mi  a  roes  ar  hwn  vy  mryd, 

Mi  a'i  rhov,  mỳn  Mair  !  hevydd  ;  l6 

E'm  magodd  â'i  rodd  ddi  rus, 

E"'m  gwnaeth  yn  vab  maeth  moethus. 

Moethusach  mewn  maeth  iso 

Wy'  ar  ei  vwrdd  a'i  aur  vo ;  20 

No^  pysg  yn  mysg  heU'r  môr, 

No  Davydd  ar  rord  Ivor  ; 

No  mab  mam  ar  ei  vamaeth, 

No  merch  ar  ei  dynion  maeth.  24 

Yr  avanc  er  ei  ovyn 

Wyv  yn  llech  ar  vin  y  llyn  ; 

O  dòn  Llyn  Syvaddon  vo 

Ni  thynwyd  ban  aeth  yno :  28 

Ni'm  tỳn  mòn  nag  ychain  gwaith, 

Oddiyma  heddyw  ymaith. 

Mỳn  v'enaid  !  ni'm  caid  un  cam 

Yr  \^y\  oiwrtli  garw  Wiliam.  32 

Syrthiav  wedi'r  hav  cr  hyn, 

Yr  ail  ẃyl  ar  Lywelyn  ; 

Gydag  ev  y  cartrevav 

Nev  yn  ei  gartrev  a  gav.  36 

RInv  sŷr  o  gerddwyr  a  gaid 

Yn  nevocdd  ei  hcnaviaid, 

Pasc,  Sylgwyn,  hwy  vynyn'  vod 

Yn  nhai  Ivor  Bryn  Havod.  40 

Ystwyll,  Calan,  ar  làn  Lais, 

Nadalig  ar  làn  Dwylais; 

Cornel  o  dai  Lly  welyn 

Yw'r  tair  llys  er  treiaw  llyn.  44 

Hýn  vo  Llywelyn  o'r  llys 

No  derwcn  o'r  Wèn  Ynys  ; 

NoV  ddâr,  (hòno  yw'r  dderwen,) 

No'r  hydd  a  íli  yn  rhy  hcn.  48 

22.  Oí/i7/(/'/-  Diuyild  ab  Owilym,  garth,  is   the  largest  lake  in  Soutb 

tlii'  lninl  of  Iv()r  Ilael.  M'ales. 

27.    L/i/n  S;/vniiiU>ii,  (writteii  also  H't.  ìi'hi  1'«»/*,  the  isle  of  Brit.iiii. 

SaratUotì,     aiul     Saiuuldaii),     froni  ì'  ìVìii  l'nys  was  oiie  of  its  original 

which  issues  the  little  river  Llyviiwy,  uppellations. 
in  the  county  of  Brecon,  near  TaJ- 


190  LEWIS  GLYN  COTHI. 

Mae  y  bêl  mab  i  Wilym 

Mewn  ei  law,  mae  yn  elw  yra  ; 

Ni  ẃyr,  pan  ddelai  yn  nes, 

Roi  nâg  i  wr  o'i  neges ;  52 

Ni  wyddwn  innau  addev 

I  Dduw  a  dyn  ei  ddaed  ev : 

Ei  dda  vy th  a  roddai  vo ; 

A  daed  oedd  !  da  Duw  iddo.  56 


Y  DOSPARTH  III.  191 


VII. 


I  LYWELYN  AB  OWILYM  AB  TOMAS  YYCHAN, 
BRYN  HAYOD. 


This  ode  is  in  praise  of  the  splendid  estaMishment  which  Lywelyn  ab 
Owilym  kept.  In  his  house,  it  is  said,  there  was  no  lack  of  any  thing  which 
could  contribute  to  the  corafort  of  the  bard.  The  number  of  yisitors  who 
frefiuented  the  house  is  reported  to  be  overflo^ving.  But  tliroughout  the 
poem,  the  bard,  as  it  were,  wrapt  up  in  himself,  speaks  of  the  friendly  terms 
on  which  he  stood  with  Lywel)'n,  and  how  attached  they  were  the  one  to  the 
otber. 


Pa  dŷ  o  Gymmru  a  ddwg  ym  lawer .'' 

Tŷ  Lewis  ab  Gwilym. 

Pand  da  yw'r  tŷ  yma  ym  ? 

Pand  hwn  ywV  pen  tŷ  einym  ?  4 

Pen  tŷ  \tyr  Tomas,  pen  tŷ  irwydd  scrch  ; 

Pcn  tŷ  Sion  ab  Grufydd  ; 

Pen  tŷ  clod  a  diodydd, 

Pand  hwn  yw  vo?  pand  hŷn  vydd  ?  8 

Hyn  yma  a  gav,  hcn  ammod  a  wnav, 

Gan  Ivor  Bryn  Havod  ; 

Hen  aur  ym,  val  rhanu'r  ôd, 

Hyn  ocdd  dda  a  hen  ddiod.  12 

Diod  rhag  syched,  diwyd  giniawa, 

Bwyd  rhag  newyn  hevyd  ; 

Dillad  a  thíln  rhag  anwyd, 

A  da  bath  lonaid  y  byd.  ì6 

VII.      An    ode   addressed    to   the  contend  the  word  shouUl  b«  «TÌtten) 

same  Lywflyn  ab  (ìwilym   ab  Tho-  Lleweiyn.     .><iuh  idMi  is  lolo  for  lor- 

mas,  <>f  Bryii  IIiivo<i.  werth ;   Iluw  (Ucjsp.  III.  ló.  ìine  44. 

2.  Liwis,  an  abbreviaU'd  term  of  &c.)  for  HyM'eÌ ;  Ned  for  Edward,  &c. 
ejideai-meut  for  Llywelyn^  or  (as  some 


192  LEWIS  GLYN  COTHI. 

Y  byd  o  ddynion  val  Tr  badd  a  â 

Oddiyna  i'r  noddva  nadd  ; 

Deg  ddengwaith  tair  iaith,  un  radd, 

Naw  nawwaith  aen'  i'w  neuadd.  20 

Vy  lle'n  ei  neuadd  sy  gyvaddas, 

Vy  ngwely  gwedy  'doi  â  gadas 

Vy  euraw  â  chloth  o  Varras  a  wnai, 

Vy  nhai  yw  ei  dai,  nai  Eneas  !  24 

Carav  Vryn  Havod  val  priodas, 

A'i  llaw,  a'i  harddwrn  oll,  a'i  hurddas ; 

Cariad  Eliwlad  (pan  las)  ar  ei  wlad  ; 

Cariad  y  gleisiad  ar  y  môr  glas.  28 

Ni  rown  Lywelyn  gan  vaint  ei  ras, 

Er  tyrau  Gwynedd,  er  tir  Gwanas ; 

Nid  rhaid  ym  wrth  nerth  un  tras,  nac  un  clud ; 

Nid  rhaid  rhŷd  o'r  byd  ar  y  dwr  bas.  32 

Ei  garu  mae  ei  deuluwas, 

Egoriad  rhyvel  a  gwayw  eirias; 

Galwer  yn  Emrys  mewn  golas  wydrin, 

A  minnau'n  Verddin  main  ei  varddas.  36 

Evo  a'm  galwai  i'n  Eh'as, 

A  mi  a'i  galwai  vo'n  Vathîas  ; 

Ev  vi'y  a'm  galwai'n  Adda  Vras  hynav, 

Evo  a  alwav  innau'n  Yelwas.  40 

Pob  tir  o  Wynedd,  pob  tëyrnas, 

A  edwyn  ;  ei  blwyv  a'i  dai'n  ei  blas; 

Pob  dyn,  Llywelyn  waywlas,  a'i  govyn 

Val  y  govyn  dyn  fordd  i'r  Dinas.  44 


17.  badd,  see   Dr.  W.  O.  Pughe's  31.  clud  =  càr  chid,  collateral  rela- 

Dict.  tive  in  the  fourth  degree. 

22.  cadas,  what  is  used  for  bind-  35.  yolas,  see  Dr.  W.  O.  Pughe's 
ing  ;  fillet :  galloon.  Dict. 

23.  a  chloth  o  Varras,  "  with  the  42.   a'i  dai  yn  ei  blas,  "  and  the 
cloth  (tapestry)  of  Arras."  apartments  in  his  mansion." 


Y   DOSPARTH   III.  1  9S 

Ni'm  lluddiai  i'w  dai  hoH  wlad  Euas, 

Na  Jlyn  o  Deivi,  na  Uanw  divas  ; 

Na  tharan,  neu  dán,  na  dinas  gaerawg ; 

Na  draig  ewinawg,  na  dur  gwynias.  48 

Ni'm  tynai  Arthur  yn  ei  guras, 

Na  mèn,  nag  ychain,  na  gwr,  na  gwas  ; 

Na  dim,  er  ei  nerth,  mwy  na  das  o"i  waith, 

Awr  o'i  dai  ymaith,  eryr  Domas  !  52 

Wyr  Domas  Vychan  lle  rhoed  ymy  gàn 

Yw\  gwr  gorau'n  Nghymmru  ; 

Aed  vy  mendith  i'w  drithy, 

Ac  nid  él  led  gwaun  o'i  dŷ.  56 


194  LEWIS  GLYN  COTHI. 


VIII. 


I  WILYM  AB  TOMAS  WCHAN,  O  GEVN  MELGOED, 
LLAN  GATHEN. 


The  bard  opens  his  poem  by  introducing  to  our  notice  the  subject  of 
it  in  the  noble  character  of  a  hero,  as  well  as  a  generous  dispensei  of 
metheglin  ;  and  also  as  a  gentleman  possessing  great  territory  in  South 
Wales.  He  ranks  him  the  foremost  in  the  performance  of  every  kind  of 
athletic  games  peculiar  to  his  country.  He,  after  this,  mentions  his  good 
management  in  domestic  aíFairs  ;  and  the  high  esteem  in  which  he  was  held 
by  all  the  neighbourhood.  And  conchides  by  again  alluding  to  the  valour, 
the  great  personal  strength,  and  high  stature,  of  his  hero. 


Y  GWR  hir  a'r  gwayw  o'r  rhest 
Yn  ei  gyrch  a  wna  gorchest ; 
WiHam  un  hyd  Sal'mon  hen, 

A  bair  gwaith  uwch  bro  Gathen  ;  4 

Yn  ei  vraich,  val  naw  o  Vrân, 

Y  saiv  awch  Tomas  Vychan. 
Yn  mueilgyrn  Cevn  Melgoed 

Y  bu'r  medd  i  bawb  ermoed ;  8 
A  Dayydd  vu'r  hydd  a'i  rhoes, 

Ei  ẃyr  WiHam  yr  eiloes. 

Sieh  DovR  Tomas  ab  Davydd 

A  dâl  ei  wyr  hyd  Gaer  Ludd ;  12 

WiUam  a  dâl  mwy  o  dir 

Hyd  y  hedwyn  Deheudir. 

VIII.     Addressed  to  WiIIiam  ab  mencement  of  the  seventh  century. 

Thomas  Vaughan,  of  Cevn  Alelgoed,  1.  gu'ayw   oV  rhest,  the  spear  is 

in  the  parish  of  Llan  Gathen.     He  taken  from  the  rest,  that  is,  its  place 

was  the  father  of  Henry  ab  Gwilym  of  support,  when  the  cavalier  charges 

of  Court  Henry.  his  foe. 

Llan  Gathen  (Cathan),   a   parish  11.    Sieb   Dovr   &c.    that   is,   the 

and   church   in   the  Vale  of  Towy,  mansion  of  Thomas,  tlie  descendant 

Caermarthenshire.    Saint  Cathan  was  of  David,  resembled  a  place  of  enter- 

the    son    of    Cawrdav    ab    Caradog  tainment    like    that    of   a    hotel    in 

Vreichvras.    He  lived  about  the  com-  Dover. 


Y  DOSPARTH  III.  195 

Gronwy  Goch,  gorau  un  gwr, 

Y  dan  avael  Dineywrj  ì6 

Wiliam  goch,  helmawg  ei  wyr, 

Sy  â  hwnw  un  svnwyr. 

Dyg  bedair  camp  ar  hugain, 

Hyddgarw  hir  a  ddygai'r  rhai'n.  20 

Pedair  pnvgamp  o'i  hydab, 

A  wnai  evo  er  yn  vab  ; 

Saetliu,  neidio  tyno  teg  ; 

Yn  nwvr  rhyd  noviaw  ;   rliedeg  :  "24 

Ev  ar  ugain  overgamp 

Yw  un  clo  yn  cau,  a  lamp. 

Deg  dyddan,  un  amcan  oedd, 

Deg  gwrawl  i  gadw  caeroedd.  28 

Un  gamp  ar  ugain  a  gaid, 

Bwrw  llawvaen,  a  bàr  llivaid  ; 

Marchogaeth  mcirch  cogawr, 

Ymavael  cwymp  mae  val  cawr.  32 

Ar  ei  hol,  pedwar  helynt, 

Derw  ar  ros  dwr  awyr  ynt ; 

Belëod,  pysgod  bob  pâr, 

Ceirw  oediawg,  a  rhyw  adar.  36 

Daly  hrcswold  drwy  wroldeb, 

Llyna  a  ^^^""0  well  no  neb. 

Ei  wyth  barc  a  byrth  y  byd, 

Wyth  gan'  erw,  wyth  gae  enyd,  -10 

Wyth  o  erwydd  wrth  warae, 

O  wenitlì  coch  yn  wyth  cac. 

E  dâl  o'i  gryd  i  clawr, 

Wilym  ŵyth  o  Veli  mawr;  44 


21.  hy(ìab  =  \\yAch,  boldness.  3?.  Daly  hwsttold,  "  a  good  nmna- 

30.  bàr   lìiraiil,    "  a    pointed,    or  ger  of  a  fiuTiiIy." 
8haqH'ni'<l,  iron  bar."  39.  a  byrth  =  &  Nirtha. 

31.  fHcircA  <(><7<iiíT,  "  horsei  of  sal-  41.  ervydd  =  &rK'\:  acres  of  land. 
mon-like  activitv." 

o2 


196 


LEWIS  GLYN  COTHI. 


Ei  air  y  sydd  val  dwr  swyn, 

0  dir  Islont  i'r  D'ryslwyn. 

AV  Ddwylais  urdd.  yw  Wiliam, 

1  Allt  y  Gaer  llew  di  gam  ; 
Oferen  lân  dyfryn  Lais, 

A  phren  dail  dyfryn  Dwylais ; 
Dâr  o  nev  yw'n  daiar  ni, 
A  dart  aur  Ystrad  Ty  wi ; 
A  glaiv  o'r  hynaiv  y  rhawg, 
A  thân-wayw  i  Gethiniawg. 
Mwy  yw  elin  i'r  milwr 
Nog  Elin  deg  o  Lyn  Dwr ; 
Mwy  yw  brig  ei  lymwayw  bras 
No  mihwn  o  wayw  Melwas. 
Hir  yw  Wiliam  val  Rholant, 
Hwy  no  gwr  heno  o  gant; 
Hwy  no  hir  yw  hwn  o  hyd, 
Aed  hirhoedl  at  ei  wrhyd. 


48 


52 


56 


60 


46.  D'ryslwyn,  Dyryslwyn  castle. 
The  ruins  of  this  castle  are  still  seen 
overhanging  the  river  Towy,  not  far 
from  those  of  Dinevwr  castle. 

54.  A  thân-wayw  &c.  that  is,  a 
spearman  that  would  strike  fire  from 
the  target  of  the  foe. 

55.  Mwy  yiv  elin  &c.  that  is,  the 
elbow  is  of  great  use  in  the  manage- 
nient  of  the  safwy  (a  pike  or  lance) 
in  a  horse  combat :  yea,  of  greater 
assistance  upon   such   occasion  than 


fair  Ellen  of  Glyn  Dwr. 

Glyn  Dior,  a  name  of  a  place  in 
Caermarthenshire. 

58.  Melwas,  a  fahulous  character 
in  the  Mabinogion. 

59.  Rholant  =Orlando  of  Romance. 
62.   gwrhyd,    a    stature;    a  man's 

length ;  a  fathom,  or  two  yards. 
WiÌham  is  said  (line  61)  to  he  hwy 
no  hir,  that  is,  above  the  general 
stature  of  man. 


Y  DOSPARTH  III.  197 


IX. 


AWDL  O  VAWL  I  GWILYM  WCHAN,  O  GETHINIOO,  AC 
I  WENLLIAN  EI  WRAIG,  AC  I  DAWDD  EU  SIAB. 


TiiE  bard  represents  himself  as  being  at  the  mansion  of  GwiljTn  Vauphan 
ludicrously  dresse«l  in  a  loose  coat  of  mail.  On  this  occasion  he  avails  him- 
self  of  the  opportunity  of  writing  the  present  ode  in  praise  of  his  patron ; 
addressing,  at  the  sanie  tiuie,  compUmentary  rerses  to  his  wife  and  also  to 
their  son.  Ile  8peaks  highly  of  the  three,  and  particiilíirly  of  Gwenllian,  who 
Ì8  descrilie<l  as  heing  unreniitting  in  her  attention  to  the  numerous  poor  who 
flocked  around  her  for  relief. 


YsMALA  ydwyv  mewn  crys  melan  Uaes, 

Yn  llys  Gwilym  Yyclian  ; 

Gwỳn  yw  lliw  Uys  Gwenllian, 

Llys  y  w  a  gaif  Uesu  gwàn.  4 

IV  gwàn  yr  âi  gàn,  ac  ym  yr  cilwaith, 

Aer  Wiliam  ab  Gwilym  ! 

Byw'n  gywir  iawn,  bob  un  grym, 

Ar  ei  adav  yr  ydyni.  8 

By  w'n  rym  yr  ydym  ar  wirodydd  llyn  ; 

Llin  Tomas  ab  Davydd  ! 

Gwenllian,  llin  Yorgan,  vydd 

Ein  holl  win  a'n  llawenydd.  12 

Llawenydd  yw  Darìjdd  deg, 

Ab  GìcUìjm  yn  mhob  golwg  ; 

O  Gaio  braf,  ac  o'i  brig, 

Hithau  ynys  Gethiniog.  l6 

Trumog  Cethiniog,  wrth  ddewiniaw'n  iawn, 
A'r  tai,  a'r  dyniawn,  a'r  tir  danaw  ; 

IX.    An  ode  in  i>mise  of  Gwilyni  15.  Caio,  the  hundred  of  Caio,  in 

Vaughan,    of    C^thiniog,     Itis     wife  the  county  of  Caennarthen,  between 

Gwenllian,  and  their  son  l)avid.  L!aiidovery  und  ihe  river  Teivy, 

7.  bi>b  un  onim  -  lx)b  un  grynuis. 

ü3 


198  LEWIS  GLYN  COTHI. 

Tri  vry  sy*n  unty'n  nwyntiaw  pob  dyn, 

Tridyn  â'u  trillyn  yn  eu  trulliaw.  20 

Mae'n  wrda  Wiliam,  mae'n  wardiaw  arnam, 

Mae'^n  ward  Wiliam  maner  Deilaw  ; 

A  vo  gwâr  a  gâr,  ni  âd  guriaw  gwàn ; 

Ond  rhoddi  arian  nid  trwy  ddiriaw.  24 

Ar  un  gwag  gorwag  a  wnai  guraw  swrn, 

A  geiriau  a  dwrn  y  gyrai  daw  ; 

Tỳn  merch  Llywelyn^  uwchlaw  pawb,  y  rhoes, 

Troi  iddi  einioes  trwy  eiddunaw.  28 

Wyr  Yorgan  tarian  yn  tiriaw'n  mhob  glyn  ; 

Ar  Ryd  Odyn  vryn,  er  ovn  neu  vraw ; 

Arian  Gwenlhan  vu'm  llaw,  bob  dengrôd, 

A'i  haur  a'i  diod  i'm  hardwyaw.  32 

Gwnav  a  darllëav  rhagllaw  i'r  ddwysir, 

Gerdd  iddi  gyioír^  Gwawrddydd  Caiaw  ! 

O'i  thai  ni  adai  na  naw,  na  dengnyn  ; 

Neu,  o  bai  gannyn,  un  heb  giniaw.  36 

Trugain  a  thrichant  yn  trigaw  o  weinion, 

O  benau  doethion  sy''n  bendithiaw  ; 

Deugain  a  dwyvil  sy'n  ^^^^1^^^^  tŷ, 

Holl  Gymmry  'vyny  hyd  ar  Vanaw.  40 


Ond  hwyâu  rhoddion  ;  ond  rhoi  iddaw ; 


19.  Tri  vry  &c.  the  three  indivi-  the  daughter  of  Lljrwelyn  give." 

duals  to  whom  the  present  ode  was  31.  dengród  (deg-grôd),  ten  groats, 

addressed.  or  three  and  fourpence. 

nwyntiaw  pob  dyn,  "  to  anoint  each  33.  ^r  ddiaysir,  here,  probably,  the 

man  with  oii"  with  the  view  of  ren-  counties  of  Caermarthen  and  Cardi- 

dering   the   hmbs    both    active    and  gan. 

supple.  34.  Gît'aîi'rẃ/ÿrfrf,  oneof  thedaugh- 

21.  Mae^n    wardiaw    arnani,    he  ters  of  Brychan,  the  wife  of  t'adell 
guards,  or  watches,  over  us.  Deyrnllwg,   and  mother  of  St.  Cyng- 

22.  ma7ier  Deilaw  =maenoT  Deilo.  en.    Gwenllìan  is  here  complimented 
27.     Tỳn     merch    Llywelyn,    &c.  by  being  called  the  Gwawrddydd  of 

"  Assiduously   above   all   others  did  Caio. 


Y  DOSPARTH  III.  199 

Dyn  val  eginyn  yn  eginaw  sydd, 
Davydd  val  cynnydd  Huail  ab  Caw. 

Mal  prenau  graddau  yn  gwreiddiaw  bendith,  44 

Mal  gweniUi  ar  wlith  j  mal  coed  ar  wlaw  ; 
Da  Wiliam  Vychan  yn  adeiliaw  glàn 
Da  yw  Gwenlhan  deg  i'm  llywiaw. 

Da  Davydd  drydydd,  da  draw  ;  da  yma;  48 

Da  am  wttresa  ydyw  i'm  trwsiaw ; 

Tad,  mam,  mab  dinam,  a  dâl  deunaw'n  un, 

Tir  y  sydd  iddyn'  teiroes  iddaw. 

A  hiroes  i'r  ddau  i'm  hiriaw  beunydd,  52 

A  hir  lawenydd  nos,  dydd,  y  daw  ; 

Ac  iddynt  icchyd  rhag  dygwyddaw'n  haint, 

Ac  eto  henaint  i  gytunaw. 

Hŷn  vo  Gwenllian  no  hydd  ;    ac  eilwaith,  56 

Gwilym  vo  un  gynnydd ; 
Hŷn  noV  hynav  vo  Davydd ; 
A'r  hynav  oll  o'r  rhai'n  vydd. 

E  a  vydd  Davydd  yn  diva  y  gwin,  6o 

Gwanwyn,  Mai,  Gorphena'  ; 
Minnau'n  ol,  mab  dcddvol  da, 
Yn  was  moel  yn  ysmala. 

44.  Huail  ab  Catt;  brother  of  GU-      decapitated  by  Arthur's  command  at 
das  ab  Caw.     Ile  is  said  to  have  been      Rhuthyn. 


o  4 


LEWIS  GLYN  COTHI. 

X. 

I  DAVYDD  AB  TOMAS  WCHAN. 


"  Let  the  bard  who  traverses  the  world  but  go  to  Cynwyl  Caio  during  a 
festiyal,  and  he  will  soon  see  whether  any  thing  can  induce  him  to  quit  the 
place,  or  not.  As  for  myself,  in  consequence  of  the  great  kindness  shewn 
me  there,  I  always  fìnd  it  difficult  to  quit  the  place.  It  is  therefore  wrong, 
if  not  foUy,  in  any  one  to  doubt  meeting  with  a  hospitable  reception  in  the 
hundred  of  Caio  !  The  one  God  upon  a  spot  of  land  created  Caio  as  his  chef 
d''oeuvre.'" 

The  above  sketch  may  give  the  reader  some  idea  of  the  opening  part  of 
the  poem.     The  rest  is  taken  up  in  praise  of  David  ab  Thomas  Vaughan. 


Aed  y  bardd  a  rodio  byd 

I  Gynwyl  Gaio  enyd  ; 

Na  ddoed  led  ei  droed  yr  ẃyl, 

Neu  led  gwaun,  o  wlad  Gynwyl ;  4 

Minnau  ni  ddov,  os  mỳnav, 

O  Gynwyl  hyd  ganol  hav  ; 

Camwedd,  a  gwagedd,  a  gau, 

Cymmwd  Caio  !  ei  hammau  ;  8 

A'r  un  Duw  ar  rẃn  o  dir, 

A  wnaeth  Gaio'n  waith  gywir. 

Isag  oedd  mewn  curas  gwỳn 

Wedi  adail  Rhyd  Odyn  ;  12 

Mab  i  Isag  oedd  lago, 

Marchogion  ^u'i  veibion  vo. 


X.  Addressed  to  David  ab  Thomas  A  branch  of  this  prolific  tribe  were 

Vaughan,  of  the   hundred   of  Caio.  the  ancestors  of  the  family  of  Rhyd 

He  is  apparently  connected  with  the  Odyn    (rather    Rhyd    Odwyn),  now 

Vaughans  mentioned  in    the   poems  Edwinsford,  in    the  parish    of   Llan 

Dosp    III.  4,  5,  9.     They  formed  a  Sawel,  on  the  river  Cothi.    Several  of 

numerous  tribe  ;    for  the  bard   says  this  family,  in  late  times,  represeuted 

(lines  17,  18),  alluding  to  the  twelve  their  country  in  parliament. 
tribes  of  Israel,  13.  laffo,  or  James,  is  still  a  family 

Mae'r  deuddeg  llwyth  yn  Nghaeaw,  «ame  at  Edwin'sford, 

A  phob  Uwyth  yn  wyth,  neu  naw. 


Y  DOSPARTH  III. 


201 


Caio  ei  huii,  dalvainc  hael, 

Yw  Na'sretli  wèn,  neu  Israel ; 

Mae'r  deuddeg  llwyth  yn  Nghaeaw, 

Mae  pob  llwyth  yn  wyth,  neu  naw; 

Mae  yno  bob  hwsmonaeth 

Morgan  o'r  muriau  a'i  gwnaeth. 

Addev  âch  Davydd  Vychan 

Y  mae'r  brut  val  am  ry w  Brân ; 

I  Domas,  wedi  Emyr 

Llydaxv,  y  rhoed  llaw  mab  Llyr ; 

Davydd  o'i  waed  ev  a  ddoeth, 

Drwy  ei  âch  ev,  i  dra  chyvoeth ; 

I  Domas,  o  waed  amhur, 

Nid  oedd  werth  y  nodwydd  ddur ; 

Esrom  Davydd  ab  Tomas, 

Neu  Esau,  yw  yn  y  sias; 

A'i  bryd  ev  obry  Davydd 

Pryd  ar  vath  Peredur  vydd  ; 

Un  gwr  hwnw  a  garwn, 

A  Davydd  hyd  vedd  yw  hwn  ; 

Un  vrig  bendevig  Rhys  Du, 

Ac  òn  oedd  i  gynnyddu. 

A  ^agoY  hav  o  egin 

O  llonwy  Goch  a  ràn  gwin  ; 


16 


20 


24 


28 


32 


36 


19.  hu'smonaeíh  =good  farming. 

20.  Morgan  o^r  miiriaii,  &c.  that 
Ì8,  ]VIorgan  drained  wet  lands  with 
the  materials  procured  from  the  walls. 

"  Several  brick8  have  been  dug  up 
in  the  Yicinity  of  Caio  with  the  ini- 
tials  of  Roman  names  inscril^ed  on 
them.  And  tradition  asserts  that  the 
number  of  Koman  brick  editìces  in 
the  neighbourhood  were  anciently  so 
considerable,  that  they  were  déno- 
minated  y  Drev  Gochfjn  Neheubarih, 
or  the  Red  Town  in  South  Wales." 
Camb.  Reg.  vol.  iii.  p.  38. 

2.Ì.  Emyr  LhjHaw,  an  Armorican 
prince,  and  nej^hew  of  Gannon.  He 
lived  in  the  niiddle  of  the  tìfth  cen- 
turj',  and  had  several  children,  who 
were  dìstinguished  in  the  history  of 


Britain  as  reformers  of  the  ChrísUan 
churcli,  after  they  were  conducted  to 
this  island  by  Garmon  and  Cadvan. 

24.  mab  Llyr,  "  the  son  of  Llyr." 
Bran,  son  of  Llyr,  was  the  father  of 
the  celebrated  Caradog,  or  Caractacus. 
He  is  also  called  Bran  A'endigaid,  or 
Bran  tlie  lilessed  ;  and  by  the  poets, 
Bendigeid-Vrdn,  and  Bendigeidran. 
He  was  so  calltHÌ  because  he  bronght 
the  gospel  froni  Rome  to  Britain, 
when  he  returned  from  his  detain- 
ment  as  a  hostage  for  the  loyalty  of 
his  son  Caractacus. 

'ÒW.  Gronwy  Goch  was  the  fifth  in 
descent  froin  Elystan  Glodrj-dd  ;  and 
David  ab  Thomas  Vaughan,  the  fifth 
from  Gronwy  GiKh. 


202 


LEWIS  GLYN  COTHI. 


Davydd,  cylch  dolydd  Dwylais 

Ydyw  ei  wlad.  a  hyd  Lais  ; 

Cylchyn  Rhyd  Odyn,  vy  'stôr, 

Caio  unsud  Parc  Winsor. 

Deuddeg  arwydd  yw  blwyddyn, 

A  dau  a  deg  ydyw  dyn  ; 

A'r  haul  a  aeth  mewn  rhuwl  well 

I  Ddavydd  yn  ddwy  evell ; 

A'i  ddau  vraich  hyd  ar  Ddovr  wèn, 

A'i  ddyrnau  a  ddỳr  ònen  ; 

A'i  wyneb  wrth  yr  Annell, 

A'i  law  a  wnai  lu  yn  well. 

Tomas  ei  varddwas  evo 

Yn  vy w  oeddwn,  nev  iddo ; 

Ni  wn  ẃyl  o'r  dengwyl  da, 

Heb  dâl  ardal  Llan  Wrda  ; 

Ni  byddav  ẃyl  heb  Ddavydd, 

Nac  enyd  awr,  nac  un  dydd ; 

Ni  wypwyv,  drwy  nerth  Cwyven, 

Eisieu  mab  Tomas  :  Âmen. 


40 


44 


48 


52 


5Q 


44.  A  dau  a  deg,  &c.  An  allusion 
to  the  twelve  parts  of  the  hiiman 
body,  and  how  they  are  affected  when 
the  sun,  moon,  or  planets,  pass 
through,  or  aspect,  the  signs  cor- 
responding  with  those  parts.  Aries 
(in  which  the  sun  is  exalted,  or  has 
the  chief  ascendency)  corresponds 
with  the  head ;  Taurus,  the  neck. 
and  throat ;  Gemhii,  the  arms  and 
shoulders  ;  Cancer,  the  breast ;  Leo, 
the  heart ;  Vir(/o,  the  belly ;  Lihra, 
the  reins  and  loins ;  Scorpio,  the  se- 
cret  parts ;  Sagiitarius,  the  hips  and 
thighs ;  Capricorn,  the  hams  and 
knees;  Agtiarius,  thelegs;  and  Pisces, 
the  feet. 

45.  AW  haul,  &c.  "And  the  sun." 
An  allusion  to  the  sun  ruling  over 
the  Zodiac,  or  the  twelve  signs  cor- 
responding  with  the  twelve  parts  of 
the  body. 


47.  ddwy  evell,  the  twins,  or  Ge- 
mini,  an  aërial  sign  (iu  which  the 
sun  has  power)  ruled  by  Älercury,  or 
education. 

54.  Llan  Wrda,  a  parish  in  the 
hundred  of  Caio.  The  church  is  de- 
dicated  to  St.  Cawrdav,  son  of  Ca- 
radog  Vreichvras  (Caradog  with  the 
Brawney  Arm,)  who  lived  about  the 
middle  of  the  sixth  century.  Aber 
Erch  in  Caernarvonshire  is  also  de- 
dicated  to  him  ;  and  another  in  Gallt 
Cawrdav  in  Gwent.  Cawrdav  em- 
bi-aced  a  religious  life  in  Bangor 
IUtyd. 

57.  Ciuyven  =  Cwyvan,  son  of 
Brwyno  Hên,  a  saint  who  lived 
towards  the  close  of  the  seventh  cen- 
tury,  to  whom  there  is  a  church  de- 
dicated  in  Anglesey,  another  in  3íon- 
mouthshire,  and  another  in  Denbigh- 
shire. 


y  DOSPARTH    III. 


203 


XI. 

I  GYNWYIi  GAIO. 


TnE  bard  is  lavish  in  his  praises  of  Cynw}'!  C'aio.  The  entertaininents 
at  a  festival  there,  in  his  estiination,  were  nothing  inferior  to  those  at  York. 
He  urges  every  laver  of  song  to  resort  thither.  He  alludes  to  the  liberal 
hospitality  of  Thonias  Lloyd,  and  to  the  immense  wealth  of  Da\4d  Yaiighan. 
He  speaks  of  Tliomas  Lìoyd  as  a  beautiful  composer  of  lo^e-sougs,  and  as 
possessing  an  amiable  disposition  as  well  as  a  truly  patriotic  spirit. 


GoRAU  un  lle  ger  ein  llaw, 
I  leyg  y\v  Cynwyl  Gaiaw  ; 
Mi  a  gawn  ym  o  Gynwyl, 
Mwy  nog  o  Iorc,  yn  min  g^^yl  ; 
Awn  i  Gynwyl  wèn  ganwaith, 
Ac  yno  aed  a  gán  iaith  ; 
Ni  ddeuai  hwn  ei  ddau  hyd 
O  Gynwyl  Gaio  enyd  ; 
A^  haela"*  oll  yn  rhoi  'lỳn 
Hir  o  dudwedd  llliyd  Odyn  ; 
Dyn  yw  heh^  hyd  yn  Nhiber, 
Domas  Llwyd  dìni  us  a  Ucr. 

Mab  jNIorgan  yn  mhob  mawrgost, 
Mwy  nog  un  y  mỳn  ei  gost ; 
Ban  Davydd  Vyclian  yw  vo 
Ben  cy  waeth  meibion  Caio  ; 
Bid  rhyw  PhyHp  Trahacarn 
Bena'  o'r  byd  ban  ro  barn ; 


12 


16 


XI.  A  poem  on  Cynw^'l  Gaio. 
CjTíwyl  Gaio  is  7  niiles  west  north- 
west  from  Llandovery. 

"  The  rhurch,  dedicated  to  St. 
Cyuwyl,  is  a  spacious  stnicture,  in 
the  early  style  of  English  architec- 
ture,  with  a  square  embattleil  tower; 
and  from  its  capacious  dimensions,  it 
has  been  coujectiireti  that  some  nio- 
nastic    institution    anciently    existe<l 


here  in  connexiou  with  it,  There 
were  anciently  chajtels  of  ease  at 
C'ourt  of  Cadno  in  the  north-eastern 
part  of  tlie  parish,  and  at  Pimip 
Sant,  of  u-hich  there  are  now  no  ve8- 
tiges."    Lewis's  Top.  Dict. 

15.  ht/tl  yn  Nhiber.,  "  as  far  as  the 
river  Tiber." 

lü.  llèr,  tares  in  corn. 


204  LEWIS  GLYN  COTHI. 

A  chaned  valed  i  verch, 

A  chyrhaedded  awch  Rhydderch.  20 

Glỳn  Aeron,  Rhyd  Odyn  dir, 

Oedd  ei  adail  a'i  ddeudir. 

DigrÌYÌon  doethion  Yu'r  dô 

Oedd  a  aned  oddi  yno.  24 

A  gair  mwyn  a  geir  am  wŷs, 

Tomas  val  Tira  sy  velys. 

Gwna  ei  hun,  gan  ei  hanerch, 

Gan'  mil  o  ganuau  merch  ;  28 

A  phob  pennill  Ebrillaidd 

I  vedw  grym,  hevyd  a'i  gwraidd. 

Nid  dewr  un,  er  maint  ei  ras, 

Nid  da  ym  onid  Tomas ;  32 

Mae'n  dda  Mon  a  weddiwyd, 

Mae  sy  well  ym  Tomas  Llwyd. 

Arava'  oll  yw  ar  vil, 

Nes  ei  ovyn,  a  sivìl ;  36 

Ev  yw  un,  pan  ovyner, 

A  ovyn  barn  a  ^o'n  bêr ; 

A  gwna  hawl,  ac  enwi  hon ; 

Wedi'r  hawl  vo  dỳr  holion  ;  40 

Os  barn,  neu  wŷs,  a  bair  neb, 

Parotav  y  pair  ateb ; 

Os  aliwns  a  gwnsela 

I  vwrw  ein  tir  o  vraint  da;  44 

Ar  Domas  rhaid  yw  ymwan, 

A'i  bwrw  hwynthwy  obry'n  y  tân ; 

O  dyd  ei  lavvnvrj  d  a'i  law, 

Domas  Llwyd  am  ais  Llydaw.  48 


23.  vuled  —  2L  ballad,  a  song. 


Y  DOSPARTH  III.  205 

XII. 

I  DAWDD  WCHAN,  O  GAIO. 


MoRGAy  of  Rhyd  Odyu  is  by  the  bard  conipared  to  a  fountain ;  and  his 
descendant,  David  Vaughan,  to  a  river  issuing  from  it.  And  as  the  river 
"  which  went  out  of  Eden"  was  parted  so  that  it  "  became  into  four  heads," 
80  the  four  branches  which  sprang  from  David  Vaughan,  of  Caio,  the  para- 
dise  of  the  bard,  were  his  four  sous ;  namely,  Rhys,  Thomas,  Llyweljm,  and 
David. 

The  bard,  after  this,  speaks  highly  of  the  virtues  of  the  four  brothers ; 
and,  iu  accordance  with  the  astrological  notions  prevalent  in  those  days,  he 
alludes  to  the  different  constitutioual  temijerament  of  each.  And  then  allud- 
ing  (according  to  the  popular  opinion  at  the  time)  to  four  augels  supporting 
the  world,  he  speaks  of  the  four  brothers  as  being  like  them  the  stay  as  well 
as  the  protectors  of  the  laud  of  Caio.  And  in  that  character  he  designates 
them  by  the  honourable  epithet  of  the  four  saints,  and  that,  in  allusion  to  the 
four  evangelists,  whom  the  four  beasts,  meutioned  in  the  book  of  Revelation, 
are  supposed  to  represent  under  the  different  aspects  of  a  lion,  an  ox,  a  man, 
and  the  eagle. 


Mae  fynnon  gwlad  Paradwys 

A  berw  o''i  phen  heb  or-phwys. 

Duw  a  ỳrodd  i  diriaw 

O  hon  bedair  avon  draw  ;  4 

Avon  dda  ddigon  i  ddyn 

Erioed  ydoedd  Rhyd  Odyn. 

XII.  Addressed  to  David  Vaughan,  of  Caio.   The  following  extract  is  fr.>m 
a  MS.  pedigree,  in  the  possession  of  3Iiss  Lloyd,  of  La^ues,  Llamtephan. 

Phylip  Traliaearn,  o  Ryd  Odyn. 
Llywelyn  Phylip 
D8vydd  Llywelyn 
Morgan  Davydd 
Davydd  3Iorgan 

Davydd  Jlorgan  ^'ychan. 

'■>.  Aron  dda,  Sic    It  apjìears  (from  when   the  father   aud    the    nm  hap- 

lines  5-10)  that  I)avid  Vaughan,  or  pened  to  be  of  the  same  name,  the 

Davydd  Morgan  Vych«n,  divided  his  opithet  ì'ychan,  or  Junior,  was   (re- 

estate  between  his  four  sons.  «luently  added,  as  in  the  present  in- 

It    may    be    here    remarko«i    tliat,  suuice,  to  that  ot'  the  son. 


206  LEWIS  GLYN  COTHI. 

Pedeir-ran  o  Yorgan  vu 

Draw  o  hon  wedi  'rhanu.  8 

Davydd  Yychan  a'u  rhanodd, 

A  phob  un  vu''n  rhanu  rhodd. 

Mae  in'  egin,  mỳn  Egwad  ! 

O  Rys  du,  wyr  o  ystâd.  12 

Nesâu  draw  o  Lan  Sawyl, 

A  wn  at  Rys  hwnt  yr  \vyl. 

Ysgwier  yw,  dros  Gaiaw, 

Yno  â'i  wlad  yn  ei  law.  \6 

Mi  wn  y  fordd,  mỳn  y  fydd  ! 

O'i  dai  ev  lle  mae  Davydd. 

Dydd  da  i'r  gwrda,  bob  gẃyl, 

Draw  ganwaith  o  dre  Gynwyl.  20 

Ymlidiav  yr  hav,  er  hyn, 

Olau  i  dai  Lywelyn. 

Henw  y  gwr  yw  Hen  Gyrys, 

Erioed  o  Lan  Wrda  Lys.  24 

Minnau  o  bydd  grym  ynov, 

Mis  i  dai  Tomas  y  dov  ; 

Ei  vedd,  ei  ddillad  a'm  v*ais 

(Be  cov)  yn  vab  y  cevais.  28 

Ei  dri  broder  a'^m  ceryn"* 

Nid  cas  gan  Domas  un  dyn. 

Dynion  o'r  pedwar  deunydd, 

Wedi'u  rhoi,  yw'r  pedwar  hydd.  32 

Arwydd  ydyw  yr  awrhon 

Wreiddiaw  Rhys  o'r  ddaiar  hon ; 


11.  Egwad,  a  saint  who  ]ived  about  piipil  of  our  bard. 

the  close  of  the  seventh  century,  and  13.     Llan    Sawijl    (or    Sawel),    a 

had    his    church    in    Ystrad    Tywi.  parish    in    Caermarthenshire.     Rhyd 

WiUiara  Egwad,  an  eminent  poet  of  Odyn  (written  also  Rhyd  Odwyn)  is 

the  15th  century,  was  a  native  of  the  situated  in  this  parish. 

parish  of  Llan'  Egwad  as  well  as  a  27.  Ei  vedd,  mead,  or  metheglin. 


Y  DOSPARTH   III.  207 

A'i  rinwedd,  Ue  cyvrenir, 

Yw'n  null  y  tad  ynnill  tir.  36 

I'r  dwvr  dealler  Davydd 

Mwy  yw  ei  rent  no'^r  Môr  Udd  ; 

A'i  aur  yn  ^^^31^^'^  gawad 

Dros  dir ;  ond  a  roes  ei  dad.  40 

Er  hyn  Llywelyn  o'm  llw, 

l'r  tân  y  deiryd  hwnw  ; 

A"'i  aur  uwch  ben  a  ènyn, 

Ni  ddifydd  tra  vo  dydd  dyn.  44 

Am  vod  Tomas  yn  rasol, 

Awyr  yw  hwn  ar  eu  hol. 

Pedwar  clo  ynt,  pedwar  cledd, 

Ar  eu  cymmwd  rhag  camwedd  ;  48 

Rhag  rhedeg  o  Lyn  Tegid, 

A  cholh  oll  a  chael  Ihd. 

Pedwar  sant,  myn  Pedr !  y  sydd 

Dan  eu  pedwar  bàn  beunydd.  52 

Yr  ail  pedwar  a  wehr, 

Ac  a  â  dan  Caiaw  dir. 

Dringaw  mae  pedwar  angel 

Dan  y  byd,  val  dwyn  y  bêl.  56 

Caiaw,  val  diwreiddiaw  dâr, 

Yw^  byd,  a'i  phwys  ar  bedwar. 

Llezi)  sy'n  cynnal  Malläen, 

Ac  Vch  y  dan  Gaiaw  wèn.  60 

Gzcr  a  saiv  yn  groes  â"'r  wyr, 

Ac  arall  yn  gy w  Eryr ; 

A'i  rhyvedd  yw  rhoi  hevyd 

O  Yorgan  bedwar  bàn  byd.  64 

Rhivaw  a  wn  yn  rhyvalch 

Dri  ac  un  o  bedwar  ffwalch. 

Tair  oes  hir  i'r  tri  y  sydd, 

Pedeiroes  i'r  pedwerydd.  68 


LEWIS  GLYN  COTHI. 

XIII. 

I  PHYLIP  AB  TOMAS  YYCHAN,  O'R  ANNELL. 


This  poem  opens  by  alluding  to  the  praiseworthy  conduct  of  Philip  in 
following  up  the  noble  example  given  him  by  David,  liis  uncle,  in  the 
management  of  domestic  aíFairs.  After  this  he  alludes  to  his  being  lineally 
descended  from  Huail  ab  Caw ;  and  also,  indirectly,  from  Urien  Rheged. 
He  is  moreover  said  to  be  a  nephew  of  (Dr.  Philip  ölorgan)  the  bishop  of 
Ely,  as  well  as  his  heir  at  law.  And  he  is  spoken  of  as  possessing  exten- 
sive  landed  property  in  Dyved,  besides  many  houses  in  England,  and  at 
Cymaron. 


Yr  annedd  wrth  yr  Annell, 

Ni  wn  i  ddyn  annedd  well ; 

Davydd  vu'n  magu  â  medd 

Yr  ynys  yn  yr  annedd.  4 

Yn  ei  ol  ei  nai  eilwaith 

A  wnai  â  gwin  yr  un  gwaith : 

Fuwodd  yn  rodd  o'r  eiddaw, 

Phylip  corf  Huail  ab  Caw.  8 

I  Urien  (Teml  Wynen  lân !) 

Y  saiv  âch  Tomas  Yychan. 

Phylip  o  ddeugyf  haelion 

Yw'r  ddâr  hir  o'r  ddaiar  hon  :  12 

Ei  dad  oedd  vrig  i  bob  dyn 

O  Rydderch,  yntau'n  wreiddyn  : 

Ei  vam  oedd  vlodau  am  vedd 

O  Einion,  yntau'n  unwedd.  l6 


Y  bêl,  nai  esgob  Eli, 
Ev  â  i'r  âl  vry  â  hi : 


XIIL     Addressed    to    Phihp   ab  1?.  £s5'0Í.E/i,"the  bishop  of  Ely." 

Thomas  Yaughan.     Phihp  was  bro-  PhiHp  Morgan  was  doctor  of  laws, 

ther   to  Henry   ab  Gwilym's   father  and  a  celebrated  ecclesiastic  and  civi- 

(Dosp.  III.  4.)  of  Court  Henry.  Han  in  his  day.     In  the  beginning  of 

9.    Teml  Wynen  lán  =  Mỳn  teml  the  reign  of  Henry  V.  he  was  made 

&C1.  chancellor  of  Normandy,   and    lord 


Y  DOSPARTH  III. 


209 


Ev  a  dâl  cystal  ac  wyth, 
Hyn  a  dalai'r  hen  dylwytli. 
Ni  wnai  gwaeth,  yn  un  gwr, 
Yn  y  Deau  no  deuwr; 
Dwy  wlad  dano  vo  a  vydd, 
Dwy  drev,  a  deudir  uvydd  ; 
Dau  dda  a  lenwis  dwy  ddól, 
Da  byw  wythwaith,  da  batliol. 
Mal  mab  i  Ddyvnwal  Mocl  Mud 
Yw  Phyhp  praf  ei  olud  ; 
E  vesurai'n  briv  saeraidd 

Y  grwn  â  hyd  gronyn  liaidd  ; 
Un  rhyw  y  gwna  ẃyr  Hywel 
Ar  ci  dir  yr  awr  y  dcl  ; 
Mcsur  oll  y  macs  a'r  ŷd, 

Ac  ei  erydr  bob  gwrhyd  ; 
Cwmwd  hir  tair  milltir  mawr, 
Cant  erw  mán  Cantre  Maenawr. 
Mae  yn  Uaw  hil  Dyynawal 
Yr  erwi  mawr  a'r  aur  mâl ; 

Y  cyvoeth  ev  a'i  cavas, 
Ac  ar  ei  ol  dawn  a  gras. 


20 


24 


28 


32 


36 


40 


chancellor  of  Normandy,  an«l  lord 
pri\'y  scal.  He  was,  says  Rapin,  a 
])erson  of  (çreat  aliilities,  and  always 
emj)loyed  l)y  the  kiiifí  in  tlie  niost 
importaiit  ne^iH-iations.  From  the 
year  1414  to  14 IH  he  wa.s  sent  ani- 
bassador  to  .lohn  diike  of  Bnr^indy, 
— to  tlie  earl  of  Amiagnac,  it)nstahle 
of  Francc, — to  the  danphin  of  France, 
&c.  In  the  year  14-l!>  he  l>t><-anie 
hishop  of  Worcester,  and  of  Kly,  hy 
translation  in  1425,  which  he  held 
tiU  his  deatli  in  14:{."),  when  he  was 
succeeded  iu  tliat  see  by  cardinal 
Lewis  of  Luxemt»ourg. 

t/  liil  tiai  csí/ob,  iíc.  that  is,  the 
bishop  of  Ely's  nephew  will  surely 
bear  away  the  pulni,  as  well  in  poiiit 
of  estent  of  property,  as  witli  resj»f»t 
to  his  nolile  descent;  for,  says  tlie 
bard,  his  j)ersonal  propcrty  is  imw 
eiffht  tiines  as  nnicli  a.s  aiiy  single 
one  of  his  family  ever  posscitsed.  Vea, 


take  any  two  of  the  wealthiest  iu 
S)iith  W'ales,  aiid  yoii  wiU  tìnd  tliat 
he  can  hiniself  coinjiete  with  them 
lioth  on  the  score  of  wealth. 

22.  Xi  tpiiai  (/tracíh,  &c.  =  Ni  wnai 
/«i  no  deuwr. 

'2(î.  J)a  bytc,  live  stock. 

Da  l>athatcl,  coiiied  sj>ecie. 

30.  gronyii  haidd.  See  an  account 
of  the  ancient  lx)niî  .Measure,  .sucJi 
as  "  tri  gronyn  haidd,"  &c>  iii  C"yv- 
raitli  Hywel  l)da.  There  is  now  iu 
the  jìress,  iiiider  the  direction  of  the 
Record  C'ouuiiissioners,  a  new  edition 
of  the  Laws  of  Howell  Dda,  atvoin- 
panie<l  with  an  English  trauiJation, 
À.C.  liy  .Aneurin  Owen,  esq. 

;i;j.  Mesttr  oll  y  maes,  &c,  From 
wliat  tlie  bard  states  here  it  is  clear 
that  Pliilip  ali  Thonuis  Vaughau  wns 
an  enthusiastic  lorer,  as  well  as  a 
greai  promot4>r,  of  apricnlture. 


210 


LEWIS  GLYN  COTHL 


Tir  yr  hynaiv,  trwy  raniad, 
A  rhan  o  dir  yr  hen  dad  ; 
Tai'r  gorhendad,  a'r  tad  da, 
Tai^-  ewythyr  vàl  Troia  ; 
Tai'r  Sieb^  Ue  troes  y  iaith, 
Phylip  a'u  cafo  eilwaith  : 
Phylip  a  gaif  ei  weled 
Yn  nhai  Sais ;  aen'  hwy  i  sied. 
Cymered  dai  Cymaron 

Y  gan  vab  gwinau  o  Von ; 
Ni'm  gad  Phylip  gredadwy 
O  dŷ'r  medd  i  undre  mwy. 
Nid  abl  ym  onid  ei  blas, 
Nid  da  ym  ond  mab  Tomas ; 
Ni  ddov  oddiwrth  nai  Ddavydd 
Yni  ddêl  y  nos  yn  ddydd  ; 

Yni  ddêl  naw  o  Ddulyn, 
Yni  ddêl  o  Wynedd  un, 
Yni  ddêl  dros  ddwr  Mynyw 

Y  du  bach  a'r  bwbach  byw. 


44 


48 


52 


5Ö 


60 


43.  Tad  da,  a  grandfather :  taid. 

44.  Tai'r  eicythyr  &c.  In  the 
lines  preceding  the  bard  enumerates 
Philip's  se^eral  titles  to  his  estates, 
such  as,  "  Tir  yr  hynaiv — rhan  dir 
yr  hen  dad — tai'r  gorhendad — a'r  tad 
da ;"  and  concludes  by  mentioning 
Tai'r  ewythyr,  that  is,  houses,  situ- 
ated  probably  in  London ;  for  they 
are  cdled  TaiW  sieb.  These  houses, 
however,  fell  to  him  as  heir  at  law ; 
wherefore  the  bard  expresses  a  wish 
that  Phylip  d'r  Annell  should  recover 
them, —  "  a'u  cafo  eilwaith."  In  that 
case  Phihp,  he  says,  would  be  seen 
(Une  48)  yn  tihai  Sais ;  and  they  who 


kept  an  unlawful  possession  of  them 
would  be  ejected.  Aen^  hwy  i  sied, 
that  is,  may  they  (the  former  pos- 
sessors)  go  into  any  other  place  pre- 
pared  for  their  reception. 

48.  sierf  =  shed;  a  shed  of  land,  a 
portion  of  land,  as  distinguished  from 
that  which  is  adjacent. 

Devaid  sied,  a  common  term  for 
strayed  sheep,  taken  by  the  bailiff  of 
the  lord  of  a  manor  into  his  sied 
(shed)  ground ;  that  is,  into  a  piece 
of  land  set  apart  for  their  reception. 

56.  Yni  =  hyd  oni :  until,  until 
that. 


Y  DOSPARTH  III.  211 


XIV. 


I  OWAIN  AB  TOMAS  AB  TOMAS  \'^XHAN  AB  DAWDD, 
O  GETHINIOG. 


The  bard  addresses  Owain  as  one  who  knew  well  how  to  reward  the 
meritorious  minstrel.  He  ídludes  to  his  skill  in  falconrj'.  He  mentions  him 
as  being  the  grandson  of  Thomas  Vaughan,  who  built  the  mansion  called 
Glan  Dwj'lais.  He  alJudes  to  liis  being  descended  from  Gronwy  Goch, 
Rhydderch,  and  (maternally)  from  Llawdden.  He  calls  him  the  chieftain  of 
Mevenydd ;  and  in  that  character  he  predicts  the  victory  which  he,  with  his 
men,  would  gain  over  the  oppressors  of  his  country.  The  conflict,  he  says, 
in  which  he  would  be  engaged,  as  well  as  the  issue  of  that  conflict,  would  be 
similar  to  that  of  Constans  ab  Elleu  when  he  triiimphed  over  the  tyranny  of 
Rome.  He  foretells  also  that  an  equestrian  statue  of  brass  would  be  erected, 
in  Cethiniog,  in  honoiu-  of  him.  And,  alluding  to  Adam's  beautiful  form 
when  coraing  from  the  hands  of  his  3Iaker,  he  mentions  the  comely  and  tall 
stature  of  Owain,  who  like  Adam  was  of  stately  figure ;  and  like  him  also 
placed  in  an  earthly  paradise.  He  next  alludes  to  his  great  actirity,  his  supe- 
rior  skill,  and  his  unrivalled  success  at  the  M'elsh  games ;  and  concludes  by 
again  mentioning  his  noble  descent. 


Y  MAB  hwy  no  Beli  Mawr, 
Ac  a  urdda  ei  gerddawr ; 
Owain  yn  mro  Cethiniawg 

A  ẃyr  yn  hardd  arwain  hawg. 

Y  mae  gras  Tomas  y  tad 
Yn  y  gwr  hwn,  a'i  gariad. 
Dov  i  gydag  \vyr  Davydd, 
Hyd  varw  awn,  od  wyv  rydd. 
Tomas  Vychan  o  Làn  Lais 

A  adeiliodd  Glàn  Dwylais ; 


XIV.     Addressed    to    Owain    ab  7-   '%»■  Davydd,  "  the  descendant 

Thomas  Vaughan  ab  David,  of  Ceth-  of  David."  Owain's  mother  was  Eve, 

iniog.  the  daughter  of  Da^-id. 

1.  Beli  Mav?T,  or  the  Great,  son  10.   Glàn  Dirylais,  a  mansion  so 

of  Manogan,  the  64 th  king  of  Bri-  called.     From    the  bard   mentioning 

tain.     He  was  thc  father  of  ihe  cele-  IJais  and  Dwylais  there  were  pro- 

brated  Caswallon,  or  Cassivellaunus,  bably,  and   poriiaps   there   stiU   are, 

.is  he  is  called  by  Caesar.  two  brooks,  each  beariiig  the  name  o( 

p  2 


212  LEWIS  GLYN  COTHI. 

Tomas  ei  vab,  mòr  rasol, 

Owain  ei  ẃyr  yn  ei  ol.  12 

Eginodd  yr  eginyn 

O  Ronwy  Goch,  val  grawn  gwin  ; 

Ac  o  Rydderch  y  gwreiddwyd 

0  wènllaw  aur  letian  Llwyd;  \Q 
Caterwen  o  Lawdden  lin, 

Ceidwad  ieuanc  o  Edwin  ; 

Unben  yw  ar  Vevenydd, 

Ei  ẃyr  vo'n  gonczverxvr  vydd.  20 

Rhyvel  Constans  ab  Elen, 

Owain  a  bair  hyn  i  ben. 

A'i  lun  ev  ar  varch  evydd 

Yn  Nghethiniog  (varchog)  vydd.  24 

Duw  a  wnaeth  ar  draeth  di  drain 
Lun  y  gwr  â'i  law'n  gy  wrain ; 
A'i  ỳru  wnaeth  awr  yn  ol 

1  Baradwys  briodol.  28 

Gwnaeth  weithian  oddiar  làn  Lais 

Lun  a  delw  ar  làn  Dwylais. 

Tai  Tomas,  dinas  pob  dyn, 

Yw  Paradwys  gwyr  Prydyn.  32 

Trigo'n  y  màn  yno  wnav, 

Yno  gohir  gan''  gauav. 

Diareb  a  oedd  derwyn 

A  ddywed  wrth  Dduw  a  dyn  ;  36 


Llais,  which  signifies  vocal,or  sound-  Vychan. 

ing  water.    The  new  house  was  built  !?•  Llawdden,  was  the  fourth  in 

on  the  jimction  of  the  two  brooks.  desc«nt  from  Aleth  lord  of  Dyved. 

Hence  the  united  water,  or  stream,  2L  Constans  ab  Ellen,  son  of  Con- 

was  called  Dwy-lais.    We  have  simi-  stans,  or  Constantius,  the  76th  sove- 

lar  instances  elsewhere,  such  as  Rhiiv  reign  of  Britain,  by  Helen  daughter 

in   Manavon.      Two    of    the    name  of  Coel.     See  Brut  G.  ab  Arthnr,  in 

unite ;    and  the  township  lying  be-  3Iyv.  Arch.  vol.  II.  pp.  207,  208. 

tween  them  is  called  Dwy-Riw.   Also  25.  Dmo  a  wnaeth,  &c.    An  allu- 

Dwy-ryd,   near    Corwen.     Dwymiwr  sion  to  Adam's  creation,  and  to  God 

and  Dwyvach  in  Eivionydd ;  and  on  placing  him  in  Paradise. 

the  bank  of  the  united  streams  is  situ-  32.    Prydyn,    properly    Scotland  ; 

ated  Llanystumdicy.  but  it  here  stands  for  Britain  in  ge- 

12.    Owain   ei   ẁyr,   &c.   that   is,  neral. 
Owain     the    grandsou     of    Thomas 


Y  UOSPARTH  III.  213 

"  Cabla'th  vro  dda  rm  gẃydd  i, 
A'th  randir,  a  thro  yndi." 

Mi  av  i  droi'n  y  cwrt  main, 

A'r  ddaiar  ydd  â  Owain  40 

Ac  ar  ei  ol,  i  Gaer  Wèn  ; 

Ac  weithiau  i  Lan  Gathen. 

Edrych  arno  ev ;   hevyd 

Ar  y  bàr  yn  gadaw'r  byd.  44 

Ar  redeg  gorau  ydyw, 

Ar  vaen,  ac  ar  vwa  Yw. 

Y  priv  achoedd  a  oeddyn' 

Ach  Owain  deg  uwch  no  dyn.  48 

Achau  y  tad  o  chaid  dydd, 

Achoedd  Eva  verch  Ddavydd. 

Tomas  dda,  ac  Eva  i  gyd, 

Vo  gan'  hav  ac  un  lievyd.  52 

Duw  y  rhawg  i  adu'  rhai'n, 

A  Duw  i  adaw  Owain. 

44.  Ar  y  bàr,  &c.     An  alliision  to  if  it  would  never  be  seen  again.     See 

Owain's  strength  in  hurling  the  lever  an  account  of  the  Welsh  giimes  in 

(tavlu    trosol    haiarn    oddiar    vlaen  Dr.  Davies's  Welsh-Latin  Dict. 
troed),  which  went  with  such  force  as 


p3 


214  LEWIS  GLYN  COTHI. 


XV. 


I  HYWEL  AB  DAWDD  AB  GORONWY,  O  WERNAN, 
YN  NHREY  DREYR,  CEREDIGION. 


Thk  character  which  the  bard  gives  to  Howell  ab  David  is  that  of  a  power- 
ful  warrior,  who  had  at  his  command  intrepid  spearmen.  He  mentions  his 
love  of  the  chase ;  his  generous  hospitality ;  and  the  noble  mansion  he  had 
built,  in  which  wealth  abounded  and  every  comfort  reígned.  He  then  alludes 
to  his  descent  from  Idwal,  Tewdwr,  Llawdden ;  and  from  Elystan  Glodrydd, 
earl  of  Hereford.  After  this  he  speaks  of  the  great  physical  strength  of  his 
hero,  and  of  the  many  extraordinary  feats  which  he  had  done.  And,  in  con- 
clusion,  the  bard  ranks  him  with  some  of  the  most  celebrated  heroes  of  an- 
cient  times. 


Y  GWR  teg  âV  gweywyr  tân, 

Ac  a  rwym  gwyr  i  ymwan ; 

Hywel  hael  a  gâr  hely  hydd, 

Hwn  a  dyv  yn  rhan  Davydd  ;  4 

Hwn  a  ran,  o  hen  Ronwy, 

Gwin  ac  aur  val  eigion  Gwy. 

Ev  a  ran  gàn  o'r  gwenith 

Vry  os  iach  ev,  ẃyr  Rhys  Chwith !  8 

Ev  o  Wernan  a  varnodd 

I  bawb  ei  ran,  bob  ei  rodd. 

Draw  y  gwnaeth  yn  Nhre  Drëyr 

Dai'n  swrn  val  deunaw  o  sŷr  ;  12 

Ugain  tŷ  âg  un  töad, 

Ac  yn  y  tŷ  gwin  y  tad  ; 

Pob  rhyw  vedd,  pob  rhyw  vyddin, 

Pob  rhai  a  ŷv  pob  rhyw  win,  16 


XV.    Addressed  to  Howell  ab  Da-  6.  val  eigion  Gwy,  "  as  plentiful  as 

vid  ab  Goronwy,  of  Gwernan  (Gwern-  the  water  in  the  river  Wye." 

nant),  now  Alderbrook  Halì,  in  the  8.  tî-yr  Rhys  Chwith,  "  the  grand- 

parisli  of  Tre  Drëyr  (now  corruptly  son  of  Rhys  Chwith."    Rhys  Chwith 

called  Troed  yr  Aur),  in  the  county  was    the    maternal    grandfather    of 

of  Cardigan.  HoweU  ab  David. 


y  DOSPARTH   III.  215 

Pob  rhyw  lyn,  pob  rhu-wl  uniawn, 

Pob  rhyw  wledd,  pob  baril  lawn. 

Bonedd  Hywel  yn  benav 

Val  bonedd  Gwynedd  a  gav  :  20 

Mỳn  y  dydd  !  y  mae'n  ei  dàl 

Rhan  o  waed  yr  hen  Idwal. 

Tri  arglwydd,  chweugeinmlwydd  gynt, 

Gwaed  iddo  i  gyd  oeddynt;  24 

Tewdwr,  Llawdden  wr  o'r  Nordd, 

Arall  unfurv  larll  Henfordd. 

Tarian  Elystan  val  iâ, 

Iddo  hon  a  ddihuna;  28 

Ac  ynddi'n  meistroli'r  drin, 

Ben  baedd  yn  erbyn  byddin. 

Yr  ydoedd  cr  ei  adael 

Ddur  a  chorf  i  Rydderch  Hael ;  32 

Cynneddvau  ei  gleddau  glân 

A  ddyg  arno,  hydd  Gwernan  ! 

Mac  rhad  yn  llaw'r  penadur, 

Ac  yn  y  dwrn  egni  dur  ;  36 

Mae'n  ei  vraich,  mỳn  y  Vair  wèn  î 

Awch  i  dòri  chwe  derwen. 

Saint  gynt  a  wisgynt  yn  iawn, 

O'r  un  sin  harna'is  uniawn  ;  40 

Ac  a  wncynt  val  y  gwnai  wyr, 

Ac  a  wywynt  eu  gweywyr. 

Nyddu  coed  ar  Vvnvdd  Carn 

A  wna  Huw'n  ei  ŵn  huiurn ;  44 

17.  Rhuwl  =  Theo\:  regiilation.  Elystan's  two  t'oates  qiiarttíretl.     A. 

27.     Tarian     Ehjstan,     &c.     "  the  H  'hoar^s  headi  cobazcd  S.  langried  G. 

shieid  of  amis  of  Hiysum  Giodnild  lusked(ìr.  H is  niother's  rort/.  Pnr/frf 

(tbe  brilliancy  of  which  appeared  as  per  Jìend  sinisler   Ermine   and  Er- 

briplit  and  shining  as  that  of  a  fl;ike  mincs,  over  all,  n  I.yon  rampnnt  Or." 

of  ice  in    the  sun,)   will  be  revived  \'aughan's    British    Antiquities    Re- 

(resumed)  by  Howell  ab  Diivid."  vive<l,  ]>.  Tb.    See  als<i  Po^p.  I.  7-  52. 

"  Elystan    Olodrydd,    the    fourth  4:í.   Nyddu  cocd,  an  alhision  to  the 

roj'al  tril)e,  was  prince  of  the  countn,-  great  strength  of  nowcU,  wlio  could 

between  \\'\  and  Severne.      He  waü  bend,  twist,   or   rend    tlie  trees  in  a 

the    son    of   ('yliel\Ti    ap    lvor,    by  fori'st;  like  Milo  the  l'rotonian. 

Rhieingar  the  daughter  and  heir  of  Mynydd  Cam,   is  situate*!  to  the 

Gronw  ap  Tuder  Trevor,  from  whom  south  of  C'rickhowell.     This   moun- 

he  had  derived  lo  hiui  the  title  of  the  tain  is  represented  by  our  auüior  as 

earldom     of    Hereford.       .Vthf!st;tn,  beint;  fomierly  a  forest. 

king  of  England,  was  hi»  godfather.  4V.  //««•  =  Hywel  (ab  Da\"\dd). 


216 


LEWIS  GLYN  COTHI. 


Bwrw  deulu,  lle  bo'r  dolur, 
Bwrw  uchod  ẃyth  â''r  braich  dur. 
Pan  vu,  a  llu  yn  eu  lladd, 
Ar  Gamlan  wyr  ac  ymladd  ; 
Dervel  o  hyd  ei  arvau 
A  ranai  ddur  yno'n  ddau  ; 
Dervel  Is  Coed  ar  vaels  caith 
A  dreuliai  y  dur  eilwaith. 
Pedrog  Llan  Dyvr]og  vryn 
Yw'r  milwr  â'i  wayw  melyn; 
Syr  Fwg  aM  gwrser,  a'i  fòn, 
Sain  Sior  iso'n  is  Aeron. 


48 


52 


56 


48.  Camlan,  a  river  which  divides 
Devonshire  and  Cornwall ;  on  the 
banks  of  which  was  fought  the  great 
battle  which  terminated  the  civil  war 
between  Arthur  and  Äleddrawd  by 
the  death  of  both,  in  the  year  542. 
Hence  every  furious  conflict  is  termed 
Camlan. 

49.  Dervel,  son  of  Hywel  ab  Emyr 
Llydaw,  was  a  celebrated  warrior  in 
the  time  of  Arthur.  He  was  present 
at  the  battle  of  Camlan,  where  he 
greatly  distinguished  himself.  In  the 
latter  part  of  his  hfe,  however,  he 
devoted  himself  to  rehgion  ;  and  was, 
after  his  death,  numbered  among  the 
Welsh  saints.  Llan  Dervel,  near 
Bala,  is  dedicated  to  him. 

Tliere  was  formerly  at  Llan  Der- 
vel  "  a  certain  old  idolatrous  image, 
named  Dervel  Gadarn,"  which  was 
held  in  great  veneration,  and  honour- 
ed  with  pilgrimages  and  offerings. 
Images  of  this  kind  had  "  engines  to 
make  their  eyes  open  and  roll  alîout, 
and  other  parts  of  their  body  to  stir ; 
and  many  other  false  juglings,  where- 
with  the  simple  people  a  long  time 
had  been  deceived."  Dervel  Gadarn, 
with  many  more,  was  destroyed  in 
compliance  with  an  injunction  to  that 
effect  given  by  Henry  VI IL  It  was 
taken  to  London  in  the  month  of 
May,  1538,  and  burnt  in  Smithfield; 
"  with  which  idol  also  was  burut  the 
same  time  and  hanged  for  treason, 
Friar  Forest."  "  The  image  of  Der- 
vel  Gadarn,  coming  from  Wales,  was 
broiight  to  the  gallows,  and  thei'e 
also  witli  the  foresaid  friar,  as  is  said, 
was  set  on  fire :  whom  the  Welsh- 


men  much  worshipped,  and  had  a 
prophesie  among  them,  That  this 
image  should  set  a  whole  forest  on 
fire.  Which  prophesie  took  effect ; 
for  he  set  this  Friar  Forest  on  fire, 
and  consumed  him  to  nothing."  Fox's 
Book  of  Martyrs. 

There  are  some  reUcts  of  Dervel 
still  preserved,  such  as  a  portion  of 
a  wooden  horse,  and  wooden  crosier. 
They  are  in  the  possession  of  the 
rev.  John  Jones,  the  present  worthy 
rector  of  Llan  Dervel.  They  are  call- 
ed  by  the  'Welsh, — tbe  one  Cefyl  Der- 
vel,  and  the  other  Fòn  Dervel. 

There  is  a  field  above  the  rectory 
house  called  BrynDervel;  where,  tra- 
dition  says,  the  common  people  used 
to  resort  from  all  parts,  at  Easter,  in 
order  to  have  a  ride  on  Der^el's  horse. 
The  horse  was  fixed  to  a  pole  which 
was  placed  in  a  horizontal  position, 
and  attached  to  another  which  stood 
perpendicularly,  and  rested  on  a  pivot. 
The  rider,  taking  hold  of  the  crosier 
which  was  fastened  to  the  horse,  was 
wheeled  round  and  round  as  chil- 
dren  are  wheeled  when  they  mount 
a  wooden  horse  at  a  fair. 

51.  Deruel — ar  vaels  caüh,  &c. 
That  is,  David  ab  Howell  (the  Dervel 
of  the  bard)  would  lustily  deal  his 
steel  on  the  cuirassed  slaves  (the 
Yorkists).  Maels,  coat  of  raail :  a 
cuirass. 

53.  Pedrog  Llan  Dyvriog,  Pedrog, 
a  complimentary  epithet  to  David  ab 
Howeîl.  Llan  Dyvriog,  a  parish  in 
the  hundred  of  3Croed  yr  Aur. 

55.  Syr  Fivg,  Sir  Fulke  Fitzwar- 
ren,  a  Norman  baron,  lord  of  Alber- 


y  DOSPARTH  III. 


«17 


Priav  Tomas  ab  Davydd, 
Pwy  mor  hael  pe  am  aur  rhudd? 
Nid  cryv,  nid  cywir  i  wàn, 
Nid  grynius,  nid  gwr  ymwan, 
Nid  doeth,  nid  gwrawl,  nid  da, 
Nid  tramawr,  nid  dewr  yma, 
Nid  taer  byth  yn  tòri  barn, 
Nid  teg  ydyw^,  nid  cadarn, 
Nid  gwr  hael  dan  garu'r  rhain, 
Dan  awyr,  ond  nai  Owain. 


60 


64 


l)iiry.  He  lived  at  Alherliury  Castle, 
Shropsliire,  in  the  tinie  of  Henry  I. 

From  tlie  great  success  which  at- 
tended  him  at  tuurnaments,  in  that 
he  always  came  ofF  yictorious,  the 
Welsh  poets  thought  that  they  could 
not  lionour  tlieir  heroes  niore  than 
hy  calHng  thein  Syr  Fwy.  Conse- 
quently  we  lind  David  Nanmor  ap- 
plying  the  epithet  to  Davydd  Llwyd 
of'  tìogerddan  : 

JVIae  E'n  mynn  mewn  maenawr 

Fòn  drom  iawn  á  phen  dur  mawr; 

üair  Fwg,  gorau  gwr  á  Ibn, 

Oyrai  ovid  ar  giyvion. 

Dayydd  ab  Edinwiid  says  of  Rhys 
o  Von, 

Llid  enw  Fwg  Ilydan  ei  fordd. 


Our  bard  iü.so  freqiiently  compliments 
his  heroes  hy  applying  to  them  the 
epithet  Syr  Fwtj. 

In  \'orke's  Riìyal  Trihes  of  Wales 
(p.  'Á.)  there  is  mention  made  r)f 
(irufydd  al»  Cynan  having  fought 
with  "  that  hardy  haron  Fulke  Fitz- 
warren." 

5(J.  Suin  Sior,  St.  íìeorge  of  Eng- 
land.  Another  complimentary  ejiithet 
ap]ilied  to  the  hero  of  this  jwiem. 

ò"].  Friav  Thomas  ab  Dai'ydd. 
Howell  was  Thomas  ab  Dayydd's 
elder  hrother. 

/•'rta('  =  Priam,  king  of Troy.  Here 
a  complinientary  term. 

íití.  nai  Chi'uin.  Howell  was  a  ne- 
phew  tü  üwain  ab  üoronwy,  of 
(iwernan. 


?18  LEWIS  GLYN  COTHI. 

XVI. 

MARWNAD  HYWEL  AB  DAYYDU,  O  WERNAN. 


In  this  poem  the  bard  laments  the  death  of  Howell,  who  was  cut  off  in  the 
prime  of  life.  "  Now  that  Howell  is  gone,"  he  says,  "  the  wine,  and  the 
metheghn,  and  the  sound  of  the  harp,  have  ceased.  Yea,  over  the  Vale  of 
Towy,  and  over  Is  Aeron,  hath  night  spread  its  mantle  of  darkness.  The 
conntry  laments  after  Howell  with  the  lamentation  of  Adam  aud  Eve  over 
Abel ;  and  weeps  over  him  with  the  weeping  of  Cadwallader  when  he  quitted 
his  native  land." 

The  bard,  after  thus  giving  vent  to  his  grief,  mentions  the  three  sons  of 
Howell ;  aud  conchides  by  alluding  to  the  happy  state  of  Howell,  whose 
spirit  had  fled  to  those  regions  where  holy  angels  and  saints  dwell. 


Yr  hael,  gynt  mewn  rhol  a  gaid, 

A  yynodd  nev  i'w  enaid  ; 

Hywel  diovn,  hil  Davydd, 

Hwn  !    A  ddaeth  cyn  hên  ei  ddydd  ?  4 

Mair  a  ẃyr,  Och  Dduw  am  ras ! 

Marwed  ŷm  am  ẃyr  Domas ; 

Un  pader  Annes  Perod 

A  egyr  nev  i'w  gwr  nôd.  8 

Y  vlwyddyn  a  vu  Jeiddiad, 

I  roi  in"*  glwyv  ar  ein  gwlad. 

Dialedd  ar  vedd,  neu  vél, 

Ydy  w  hi  wedi  Hy  wel ;  12 

Aed  Clared  gan  valched  vu, 

Aed  Gasgwìn  da  i  gysgu. 


XVI.    An  elegy  upon  Howell  ab  David,  of  Gwernan. 

Hywel  ab  Davydd  ab  Goronwy  =  Amies  Perrot. 


^   I  I  I 

Grufydd  Rhydderch  Sion. 


7-   Uìi  pader,  &c.     "  One  Pater-      portals   of   paradise   to  her  beloved 
Noster  uttered   by  Annes    (Agnes)      spouse." 
Perrott,  his   widow,   will   open   the 


y  DOSFARTH  III.  219 

Gwelais  amser  gan  y'eryr, 

Y  cawn  win  er  canu  i  wyr  ;  l6 

Yr  awrhon  cael,  drwy  warant, 

Liw  gŵn  tlu  ;   wylaw  gân  dant. 

Nos  a  wnaeth  i'n  nasiwn  ni, 

A  nos  du  i  ynys  Dy wi ;  20 

Nos  VL'r  sydd  yn  Ynys  Von, 

A  nos  hir  yn  Is  Aeron  ; 

Tebyg  yw,  er  ateb  gwyr, 

Droia  draw  i  Dre  Drüyr ;  24 

Cwyno  bu'r  wlad  yno'n  dost 

Ei  hunben,  a'i  brenhinbost. 

Cwynaw'dd  wyv,  tra  vyddwyv  vyw, 

Am  veistr,  ac  am  vy  ystry  w ;  28 

Cwyn  Adda,  cwyn  Eva''n  iawn 

Am  Abcl  un  o'i  meibiawn  ; 

Cwyn  Cadwaladr  o  Wynedd 

Draw,  am  ei  wlad  rym  a"i  wledd.  32 

Davydd  vu  ar  ddeutu'r  ddól, 

Gacr  a  chastell  gorchestol ; 

Pump  t\^r,  drwy'r  ungwr  a  ran, 

Oeddarno;  Nudd  o  Wernan  !  36 

O  bump  hydd  bu  Imp  iddyn', 

Heddyw  nid  oes  hydd  ond  un. 

O  bump  dâr  mae  pedwar  pen 

Yn  y  maes  o  vlaen  Moesen  ;  40 

Mae'r  pummed,  yn  un  rcdiad, 

Yn  lly wiaw'r  tai  yn  lle'r  tad ; 


27-  Cwytutto'dd  tcyv,  &c.     "  I  will  partialìty  t<i  Romanisin  he  was  sainl- 

ever  lament  the  loss  uf  a  master,  and  ed,   aud   has  a  chun-h   dedicated    to 

of  the  pleaaantry  with  which  I  use<l  him    in    Aufjlesey,   and    another    in 

to  indiilge  myself  in  his  company."  Denliig'hshire.     He  wa«  deiiominated 

31.  Ctet/n  Cadiraloíir,  ẃcc,     "  The  Cadwàladr  Yendigaid,  or  the   liless- 

lamentation    of  C'adwaliader."    Cad-  ed.     This  faint-hearted   Cadwallader 

walladerwas  the  last  king  of  Brìtain.  should  not  lie  omfouiided,  as  he  has 

He    is    .said    to    have    ahdicated    his  been  by  too  many,  with  ihe  redoubt- 

throne,    and     retired    to    Rome     in  able  CeadtraHa  of  the  \\'est  Saxons. 
686,   where   he    underwent  the  ton-  ;tó.  ili^ct/'r  ttnfftrr  a  raii,   tliat    is, 

.sure     a     little     before      his     death,  thruugh  lìod,  the  disposer  of  events. 
which  took  place  in  688.     For  this 


220  LEWIS  GLYN  COTHI. 

Mae  tri  angel  Hywel  hael 

Gwedi  ev  a  geidw  avael ;  44 

Grufydd,  Rhydderch,  ddau  erchwyn  ; 

Sion  deg  a  lesâ  un  dyn. 

Trimeib  yw'r  tyrau  ymwan 

O'r  un  tẃr  âV  onwayw  tân  ;  48 

Triwyr  antur  o  Hywel, 

Tair  oes  ar  y  tri  a  êl. 

O  Wiriod  y  mae'r  ddau  eryr, 

O  Berod  gweilch  â  bryd  gwyr :  52 

Sierubim,  Seraphim  rydd 

Draw  i  dyvu,  derw  Davydd. 

Mihangel,  Hywel,  maen'  hwy 

A  Gabriel  yn  y  gobrwy.  56 

Hywel  a  Sariel,  a'r  saint, 

A  Rhuniel,  yn  yr  henaint ; 

Raphael  a  Hywel  un  hyd, 

Hywel,  Uriel,  un  wrhyd  ;  60 

Hywel  sy'n  angel  o  nev, 

A  gwr  yn  y  goreunev  ; 

Yno  y  saiv  yn  y  syr : 

Oed  yr  aur  i'w  dri  eryr.  64 

51.  O  Wiriod,  Wiriott,  a  surname. 


Y  DOSPARTH  III.  221 

XVII. 

I  RVS  AB  DAWDD  AB  TOMAS,  O  VLAEN  TREN. 


RiCE  is  addressed  by  the  bard,  as  being  his  patron,  and  a  warrior  who 
wore  a  silver  collar  of  SS.  This  collar,  we  leam,  (lines  25,  2G,)  was  be- 
stowed  upon  him  as  a  mark  of  honfnir  by  Henr)'  VI.  Rice  is  mentioned  as 
being  a  grandson  of  Goronwj'  Goch,  and  as  bearing  on  his  targ^et  gules  the 
golden  lion  of  Elystan  Glodrydd.  Alluding  to  Rice  haviiig  built  Blaen  Tren, 
the  bard  tums  astrologer,  and  mentions  how  the  planets  were  favourable 
to  his  hero.    He  concludes  by  eulogizing  the  noble  mansion  of  Blaen  Tren. 


Er  cael  aur  gwr  colerawg, 

Y  gwin  Rhys  a  gawn  y  rhawg ; 

Ysffîcìer  hael  braisg  yw  Rhys, 

A  bàr  wyneb  yr  ynys  :  4 

Tarian  vraith  ev  a'i  try'n  vriw, 

Tarw  a  nôd  Blacii  Tren  yclyw. 

Mawr  ydoedd  vryd  Mredydd  Was 

Ar  dernio  rhai  o'i  deyrnas ;  8 

Mae  ar  ei  ol  yma  Rys 

Ynilaen  canmil  oV  ynys  ; 

Grufydd  Sais,  ei  gorf  oedd  sant, 

Os  yr  hael  Rys  yw  Rolant.  12 

Naw  o  vydrwyr  ni  vcdrynt 

Heb  Ronwy  Goch  roi  barn  gynt ; 

Rhys  ei  orẃyr  sy  wrol 

I  varnu  iawn  ^ry'n  ei  ol.  l6 

Cavas  gr'if\cnt,  mewn  cy voeth, 

Llawdden  û"'r  vwyall  ddu  noeth  ; 

Arwedded  niewn  targed  tân 

Lew  o  aesdalch  Elystan :  20 

XVII.    Addressed  tn  Rice  ah  Da-  matemally  the  grandson  of  Goronwy 

vid    a!>  Thomas,  of  Blaen  Tren,  in  Goch. 

the  parish  of  Llan  y  Byddair,  Caer-  11).    ArwcddfH,    &c.     ''  I^et    him 

niarthenshire.  l»ear  on  his  tiery  tarpjt  a  lion  frum 

15.  Hhys  ei  onryr,  &c.     Rice  was  the  bn^ken  shield  of  Elj-stan." 


LEWIS  GLYN  COTHI. 

Ni'm  cair,  petwn  bedeiroes, 

O'i  blwyv,  mab  Ailvyw,  i'm  oes. 

E  vu  encyd  ddivancoll 

Eres  ar  yr  esau  oll ;  24 

Harri  a  roes  hir  d'\  ran 

Ar  Rys  hir  esau  arian  ; 

A'r  ESAU  hyn,  val  rhyw  ser, 

Yn  y  tŵr  hwnt  a  eurer.  28 

E  vỳn  Rhys  o  vewn  rheswm 

Roi'n  Mlaen  Tren  aur  melyií  trwm  ; 

E  wnaeth  Rys,  yn  wyth  rosyn, 

Allan  gwrt  val  llian  gwỳn.  32 

Tai  swrn,  a'r  tô  sy  arnyn'' ; 

Saith  a  wnaeth,  oes  wyth  yn  un. 

Ar  Dren  Iwyn  a'r  derw'n  lanerch, 

Y  planwyd  saith  planed  serch  ;  36 

Enwer  Sol  yn  un  o'r  saith, 

Yn  heulwen  ei  henw  eilwaith  ; 

Luna,  mae'n  oleuni  mawr, 

Os  Luna  sy  liw  lonawr  ;  40 

Mars,  o  hyd  Caer  Emrys  oedd, 

Mercurius  yn  mrig  caeroedd  ; 

Venus  yw'r  Uys  uwchlaw'r  llall, 

Subiter  ysbytty  arall ;  44 

Seren  Rhys,  ar  ei  iawn  ran, 

Saturnus  tai  o  Wernan. 

Heb  weddu'n  Llan  y  Byddair, 

Llundain  oll  yn  dai  a  wnair ;  48 

Wrth  lys  Rhys,  wrth  liw  ser  oedd, 

Llys  Hu  Gadarn  Uesg  ydoedd  ; 

Lle  Uiwiwyd  graddau'r  neuadd, 

O  liw  aur  Groeg,  lawer  gradd ;  52 

Gradd  tŷ  Hu  val  gwraidd  tywys, 

Hono  y w'r  radd  yn  nhŷ  Rhys  ; 


22.  mab  Ailvyw,  "  the  son  of  El-  chnrches,  'm  the  seventh  century. 
vey."  Ailvyw,  a  saint,  the  son  of  Here  a  complimentary  term  applied 
Durdan,   and    a    founder    of    sonie     to  Rice  ab  David. 


Y  DOSPARTH   III.  223 

Mae  o'r  radd  i  mi  roddion  < 

Ar  neuadd  hir  newydd  hon ;  56                                  \ 

Ni  wn  gornel  heb  seler,  1 

A  heb  naw  pib  o  win  pêr ;  »                 ^ 
Wrth  son  am  Von  yn  vynych 

0  Vlaen  Tren  cav  lanter  wych  ;  60                                  i 
Wrth  weled  balched  y  byd, 

A  ilu  gwyr  rhiv  Lloegr  hevyd  ; 
Ar  Y'enaid  !  o  wyr  v'ynys 

1  mi  nid  rhaid  mwy  ond  Rhys.  64 


LEWIS  GLYN  COTHI. 

XVIII. 

I  RYS  AB  DAYYDD,  O  LWYN  TREN. 


The  bard  asks  what  land  was  there  in  Christendom  which  could  boast  of 
richer  wine  than  that  which  is  dnink  at  Llwyn  Tren  ?  What  country  conld 
boast  of  superior  timber  to  that  which  grows  on  the  land  of  Rice  ab  David  ? 
His  extensive  grounds,  he  says,  abound,  like  Windsor  forest,  in  oaks  of  the 
most  luxuriant  growth,  as  well  as  in  other  trees  of  every  kind  and  magnitude. 
And  to  animate  the  scene,  wild  bees  are  found,  in  swarms,  on  his  estate;  and 
are  seen  sipping  many  a  flower.  There  also  is  seen  the  stately  stag  in  com- 
pany  with  his  comrades, — whilst  the  melodious  blackbird  is  heard  to  com- 
mingle  his  notes  with  those  of  other  songsters  of  the  forest.  The  heron 
nestles  there,  and  there  it  summers.  And  the  timid  squirrel,  the  beauty 
of  the  wood,  gambols  in  safety  there  ;  and  winters  there. 

The  poem  concludes  by  the  bard  alluding  to  Rice  ab  David's  noble  ances- 
tors  ;  and  by  wishing  him  a  long  life,  as  well  as  prosperity  to  his  house. 


B'le  mae  un  wlad  yn  Lladin  ? 

B'le  val  mab  Ailvyw  am  win  ? 

Ba  Iwyn  îr  abl  a^n  eurai 

Val  Llwyn  Tren  velly,  ond  rhai  ?  4 

Erw  o  wenith  ar  ynys 

YwV  derw,  a  rhai'n  ar  dir  Rhys ; 

Fair  unlled  hof  yw'r  winllan, 

Fenigl  oll  o  gyfion  glân  ;  8 

F'rest  unsut  forest  Winsawr, 

Fridd  y w  yn  mysg  privfyrdd  mawr  ; 

Blaeniau  ysgubau  ysgwâr, 

Brig  coedwig  yn  barc  adar  ;  12 

Gwe  olas  be  nos  galan 

Gwiail  îr  yn  llenwi  glàn ; 

Gwely  isob  brigleision, 

A  savri  ynt  dros  y  vron ;  l6 

XVIII.     Addressed   to  the  same  ab  David's  two  mansions  situated  ou 

Rice  ab  David,  of  Blaen  Tren,  other-  the  river  Tren,  Caermarthenshire. 
wise  of  Llwyn  Tren.     Blaen  Tren,  IG.  saun  =  savory. 

and  Llwyn  Tren,  the  names  of  Rice 


Y  DOSPARTH  ITI.  225 

Derw  ieuainc  hyd  yr  awyr, 

O'u  bôn  oll  heb  un  yn  ŵyr ; 

Glasderw,  yn  gan'-erw  i  gyd, 

Gwely  *it'z/í  glas  hevyd.  2;» 

Maes  a  gair  yn  mysg  irwydd, 

Maes  o  goed  grymus,  a  gwŷdd  ; 

Ac  yn  y  maes  o  gan'  mil, 

Y  caed  brwys  val  cocd  Brossil.  24 

Llwyn  Davydd,  gwinllan  Dwed, 

Llwyn  bron  Celyddon  oedd  kd  ; 

Llwyn  derw'r  ieirll  yn  y  Dwyrain, 

Llwyn  Hhys  yn  unllun  a'r  rhai'n.  28 

Mae  'leni  forest  ddicn, 

Mal  òn  tir  lorc,  yn  mlacn  Trcn ; 

Fridd  ydyw'r  fordd  ddiadwyth, 

Ev  â^  fridd  yn  vawr  ei  frwyth  ;  32 

Mes  heb  na  mawrdcs,  na  mall ; 

Mesyryd  grymus  arall ; 

Heidiau  bydavau,  bob  dair, 

Ac  a^u  beddau'n  mhrysg  Bydtlair;  36 

Iyrchod,  ewigod,  bob  deg; 

Yno  ceirw  is  Pen  Careff. 

Llyma  y  coed  lle  mág  gweilch, 

Lle  mae  celhau  mwycilch  ;  40 

Lle  nythod  crchyrod  hav, 

Lle  i  wiweir  drwy'r  holl  auav  ; 

Lle  gwelav  Rys  ab  Davydd 

Yn  llanw  gwin  yn  y  llwyn  gwŷdil  ;  44 

Lle  bu  Donias  a^i  lui.'i'iií'n, 

Lle  mae  Rhys,  üyma  \\yr  hwn  ; 

Aed  Rhys,  val  yntau,  y  rhawg 

Yn  Nchcubarth  yii  hc!)a\vg  ;  48 

Yn  Wrlais  Grufydd  Sais  hen, 

Ac  yn  Lludd,  egin  Llawdden. 

20.    «vys=cives,    a   sort    of   wild  'Afí.  Pen  Carrp,  a  riUagp  situaU^l 

leelcR.  on  the  river  Teivi,  in  ('aennartiien- 

35.  hydai'au  =  bydriaii,  pl.  of  liyda,  shire,   alHMit    foiir  iniles  atnl   a  hall' 

II  nest,  or  swiinn,  of  wild  l>ees  soiitluwest  <if  Lainneter. 


226  LEWIS  GLYN  COTHI. 

Ev  â  Rhys  (dad  i  dad)  wr 

Hyd  at  Rhydderch  ab  Tewdwr;  52 

Ac  o  dwr  Dewdwr  hyd  lâl, 

O  Dewdwr  i  waed  Idwal ; 

Ac  o  Rys,  mỳn  y  Groeswèn  ! 

Ev  a  chwardd  y  Gilvach  Wèn.  56 

Aeth  caterw,  aeth  coed  dyrys, 

Aeth  rhent  Deheubarth  i  Rys. 

Aed  teiroes  y  gaterwen 

I'r  cyrtiwr  hir  o  vrig  Tren  ;  60 

Ac  i'r  llwyn  gerllaw  ynys, 

Ac  i'r  imp,  ac  i  ẃyr  Rhys  ; 

Ac  i  Rys  a  gâr  asswyn, 

Ac  i'r  llys  wrth  gẃr  y  llwyn.  64 

56.  y  Gihach  Wèn  {ucha.v),  a  gen-  57.  caterw,  pl.  aggT.  (ca-derw). 
tleman's  seat  in  the  parish  of  Llan-  Large  spreading  oak  trees.  Caterw 
dyssul,  Cardiganshire.  is  synonymous  with  cateri. 


Y  DOSPARTH  III.  227 

XIX. 

I  RVS  AB  IMWDD  AB  THOMAS,  O  VLAEN  TREN. 


"  As  tlie  oak  stands  Ibremost  among  the  trees  of  the  forest,  so  doeg  Rice 
among  liis  neighbours.  He  is  the  generous  one  of  the  line  of  Maredydd 
Vras.  May  the  blessed  Mary  protect  both  him  and  his  family ;  for  when  I 
was  seized  and  laid  up  with  a  violent  fever,  and  when  shooting  pains  ran 
throughout  all  my  bones,  the  kind-hearted  (íwenlJian  the  daughter  of  Rice, 
she  who  ever  contributes  to  the  rehef  of  the  himdred  poor,  supplied  me  with 
medicines  whose  healing  virtue  restored  me  to  my  wonted  health.  There 
were  no  delicacies  of  the  table  with  which  I  was  not  fumished,  and  I  was, 
moreover,  supplied  with  the  very  best  of  mead.  May  my  blessing  ever  attend 
her,  and  niay  my  prayers  in  her  behalf  be  heanl.  I  was  on  the  brink  of  the 
grave ;  but  I  am  now  restored  again  lo  health  and  vigour." 

The  al>ove  is  a  sketch  of  the  first  portion  of  the  present  ode.  The  re- 
mainder  is  taken  up  in  praise  of  Rice's  hospitality. 


Rhys,  derwen  Blacn  Tren,  blaena"'  tras  dwyvawl, 

Ab  Davydd  ab  Tonias  ; 

Rhys  wyd  â  nwyd  diwŷnias; 

Rhys,  Niidd  o  Yaredydd  Vras.  4 

Urddas  M'redydd  vras  vo  ar  air  yt,  Rys! 

Uwch  trev  Llan  y  Ryddair; 

Oed  Nudd,  a  da  o'i  neddair, 

Yt,  Amen!  a  ato  Mair.  8 

Mair  cadw  VIaen  Tren  ;  a  lago  os  mỳn, 

Gyda'r  un  ddelw  gadarn  o  Ddulyn  ; 

A'i  holl  dylwyth  yn  lle  y  delyn', 

A'i  holl  deulu  yn  lle  y  dilyn,"'  12 

A  mi  yn  rrynu  i'm  un  croenyn, 

A'm  esgyrn  yn  vri\v  braidd  na  mysgyn'; 


XIX.    An  ode  addressed  to  Rice     «ompliment  Gweiillian,  Rire's  daugh- 
ab  David  ab  Thonias  of  Hlaen  Tren,      ter. 
in  which   tlip  l«;inl    t;ikes  iHTîision  t<i 

a2 


228 


LEWIS  GLYN  fOTHI. 


Fm  byw  â  gwaew  yn  mhob  gíeuyn, 
A'm  gwythi'n  tòri  gan  ddolur  tỳn  ; 

Gwenlhan  verch  Rhys  a  byrth  can-nyn, 

A  wnaeth  gwyrthiau  brau,  nial  Mair  o'r  Bryn ; 

A  mi  yn  glav  wàn  mewn  gwàl  veinyn, 

Hi  a'm  gwnaeth  yn  iach  haiach  o  hyn  ; 

Peri  'm  adar  gwâr  mewn  plu  gorwỳn, 
Ac  adar  gwylltion  werth  bro  Cedwyn  ; 
A  medd  o  Ogledd,  a  meddyglyn, 
Ac  yn  enwedig  y  cambrig  gwỳn. 

El  iddi'  mendith  bob  rhyw  vlwyddyn, 
A'm  gweddi  iddi  dra  dy vo  ỳn ; 
Y  byd  a'^m  gweles  yn  gorbedwỳn, 
Weithion  yn  vrywys,  megys  mỳn  ! 

Mae't  Rys  i'th  ddwy-lys,  gyda  thelyn, 
A'm  dda  a  genais,  a  medd  gwenyn  ; 
Oes  clod  yn  Mlaen  Tren  val  Rhydodyn  ; 
Oes  awen  a  cherdd  heb  us  na  chwỳn. 


16 


20 


24 


28 


32 


A  bod  yt  gari'-morc  o  aur  Byrgwỳn, 
Ac  aur  y  Venìs  nis  gwara^ynyn' ; 
Ac  aur  Aravia'n  grug  a  rivyn' ; 
Ac  aur  yr  Asla  vàl  egroesyn ; 

Ni  byddit  teirawr,  y  baedd  terwỳn  ! 
Heb  ei  roi  yn  llwyr  wrth  brynu  llyn ; 


36 


23.  medd,  mead  ;  a  drink  made  of 
honey.  Meddyglyn  (meddyg-Uyn), 
metheglin,  a  potable  hquor  made  of 
water,  honey,  herbs,  spices,  &c. 
Bailey^s  Dict. 

27.  corbedwyn,  a  wasp  in  its  em- 
bryo  state,  and  used  as  a  bait  by  an- 
glers.  The  bard,  in  his  ilhiess,  com- 
pared  himself  to  a  corbedwyii,  iu  that 
he  expected  death  to  take  him  ofF. 

33.  gaìi'-morc,  "  one  hundred 
marks  of  gold  :"  here  an  indefinite 


sum  of  money.  Mark  of  gold  (in 
ancient  times)  was  the  quantity  of 
8  oiinces,  and  was  in  value  \1l.  13s.  Ad. 
of  our  coin  at  this  time.  Bailey''s 
Dict. 

Byrgwỳn,  Burgundy. 

34.  Venis  =  Venice,  a  large  and 
celebrated  city  in  the  north-east  of 
Italy,  situated  near  the  northern  ex- 
tremity  of  the  Adi-iatic. 

35.  ^jwíffl=Arabia. 


Y  DOSPARTH  III,  229 

Gwrandaw,  val  Uuniaw  wrth  y  llinyn, 

Ar  rwymaw'r  awdl  orau  yn  Mrydyn  ;  ^O 

Ev  a  welir  Rhys,  val  y  rhosyn, 

A'm  dY'iriau  moliantym  d'aur  melyn. 

Er  aur  ni'th  roddav,  nac  er  Arras  gloth; 

Nac  er  gwlad  o'r  deyrnas  !  44 

Ni  ront  imi,  vvyr  Tomas, 

Ond  noblau  aur  yn  dy  blas. 

Deublas  gadarn,  dwbl  saig  ydoedd, 

Ac  yn  rhydoedd  gwin  a  rhadau  ;  48 

Val  tŷ  Badarn,  volt  y  bydoedd, 

Ac  aur  ydoedd  a  gwirodau  ; 

Dod  ar  bared  Siarls  a'i  siared, 

A  llew  Dared,  a'i  holl  d\  rau  ;  52 

Doámsi  glared^  er  ein  gwared, 

Ar  gan'  gàred,  o'r  gwin  gorau. 

Arwain,  eryr  !  o'r  henwriaeth, 

Deuluwriaeth  hyd  clorau  ;  5Q 

Ac  ar  werwyr  gwnewch  garwriaelh, 

A  chosbwriaeth  â'ch  ysberau  ; 

A  phleidwriaeth  rhag  bradwriaeth, 

A  milwriaeth  yn  moly  aerau  ;  60 

A  ciianwriaeth,  a  cherddwriaeth, 

A  dysgwriaeth  dewis  gorau. 

I'th  lys  havaidd,  wrth  lais  yved  ; 

Yr  âi  Ddyved,  er  aur,  Ddiviau  :  64 

Yn  auavaidd  â'th  hen  yved, 

Ryw  Ednyved  !   ward  wanavau. 

Aer  pan  elcr,  doer  pan  ddeler, 

Aur  a  seler  dros  eu  hacliau  ;  Q8 

45.  Ni  r<mt=n\  roant,  iii  rtjddant.  ble,  the  oommon  people,  the  muJti- 

54.  Ar  gan'  gàred=Ar  gan'  càr.  tude. 

57.    Ac   ar   werwyr,    Síc.     "  And  <í4.   Dioiau  =  Dydd    lau  ;  Thurs- 

upon    warriors,"   &i-.      (ìwenvr,    ///.  day. 

wyr  (pwúr.tîu  r),  A  rirli  nian  ;  a  nian  «7.  Jcr  (imper.  mood),   Let  there 

of   uoble    race :    a   warrior,    a    hero.  lie  a  goiiíg  out.     Docr,  Let  there  be 

Gwerin,  pl.  aggr.  (fîwír),  The  igno-  a  coming  in. 

q3 


230  LEWIS  GLYN  COTHI. 

Ac  i'th  seler  gwin  pan  geler, 
Ac  a  weler  wrth  gẃyr  golau. 

I'n  tir  enyd  na  âd  trinoedd 

0  waith  minoedd  wrth  ymwanau  ;  72 
Aur  y  genyt  yw'r  eginoedd, 

I'th  ddewinoedd  gyda  thannau  ; 
I'th  lys  gwinoedd  rhag  dryghinoedd, 

1  vyddlnoedd  sy  veddiannau ;  7ö 
A'th  vehnoedd,  a'th  geginoedd, 

Fth  werinoedd,  a'th  ariannau. 

I^'th  awenydd,  o''th  ddaioni, 

Er  digoni  rhoi  deganau  ;  80 

A'th  lawenydd,  a'th  haehoni, 

Er  hinoni ;  a  rhoi'n  ynau. 

Ail  Mathonwy  o  Euronwy, 

Wyd  hyd  Gonwy'n  dodi  gynau  ;  84 

Ail  Cilonwy  wisg  bibonwy, 

Wyd  o  Ronwy  a'th  darianau. 

Av  i  vlaen  Tren  a'th  vohant  Rhys, 

Ac  yno'dd  ys  â  gwin  neu  ddau  ;  88 

I'th  neuadd  lòn,  a'th  newydd  lys, 

I  gael  aur  Rhys  i'm  eglurhau. 

Mi  wn  a  wŷs  rhyw  enw  â  Rhys 

A  nydd,  ar  vrys,  ònwydd  ry  vrau ;  9'2, 

Ni  wn  na  wŷs  na  bawd,  na  bys; 

Na  dyn  i  Rys  a  dyno'r  iau. 


86.  Wÿd  0  Ronwy,  aii  allusion  to      Goronwy  Goch,  whose  name  occurs 
Rice  ab  David  being  a  descendant  of     iu  Elystan  Glodrydd's  Pedigree. 


Y  DOSPARTH  III.  231 

XX. 

aiARWNAD  GWENLLIAN,  MERCH  RHYS,  O  VLAEN  TREN. 


"  A  star  hath  set — the  beauteous  Enid  of  Blaeu  Tren — the  virgin  daugh- 
ter  of  Rice  is  no  more.  Her  spirit  hath  flown  to  the  happy  regions  al(Ove  ; 
and  at  Llan  y  Byddair  her  corpse  hath  heen  consigned  to  the  grave.  How 
brittie  is  the  thread  of  life  !  less  lasting  it  is  than  the  spray  of  the  sea.  Alas  ! 
that  Gwenllian  shouhi  have  been  cut  off  with  the  month  of  May.  Like  that 
month,  jdeasant  and  sweet,  was  the  hfe  of  GwenUian.  ^\'ouid  that  her  hfe 
had  been  prolonged  !  But  I  am  far  athanced  in  the  vale  of  years ;  and  my 
muse  gives  utterance  to  nothing  but  woe,  for  the  setting  of  the  sun  of  Gilvach 
Wèn.  Yesterday  Gwenllian's  voice  was  heard ;  but  to-day  it  is  hushed. 
She  was  amiable  in  her  life,  and  accomplished  withal ;  and  her  hand  was  ever 
open  to  relieve  the  distressed.  A  branch  of  an  ancient  and  noble  stock  hatli 
been  cut  off.  Ah,  how  uncertain  is  hfe !  She  was  espoused,  and  on  the  eve 
of  marriage ;  but  before  the  bridal  day  her  spirit  fled  away  ;  and  her  boily 
rested  in  the  silent  tomb." 


Marw  vis  hir.'*  niarw  vu  seren, 

Val  Enid,  draw  o  Vlaen  Tren, 

Gwenllian,  o'i  lleianacth, 

Verch  Uhys  at  Vair  ucho'r  acth.  4 

Ei  bedd  sy'n  Llan  y  Byddair, 

Bedd  val  y  byddai  i  Vair ; 

Seren  Blaen  Tren,  blaned  rliydd, 

Sy  ynddo  ;  gares  Wenduydi)  !  8 

Breuach  no  bàr  o  ewyn, 

Yn  ei  síàd,  yw  einioes  dyn  ! 

Gwae  vi  vod  oes  Gwenllian 

Mòr  vvr  k  Mai  ar  y  vàn.  12 

Yma  oes  merch  yw  mis  Mai, 

Oes  rhyhir  nis  arhöai : 

XX.    An  elegy  on  (ìwenllian,  the  virgiuity. 

daughter  of  Rice,  of  Hlaen  Tren.  H.  Gircmìdydd,  one  of  the  daugh- 

2.    F.nid,  the  daughter  of  Yniwl,  ters  of  Brychau,   married   to  Cndell 

earl    of    I)evon,    t"elel>rate«l    for    her  priure  of  Powys,  alMiui  thí-  middle  of 

lieauty.     She  was   one  of  the  three  tho  tìfth  ivntnn,'.     She  was  buried  at 

exa]ted  btdies  of  the  court  of  Arthur.  Towvn  iu  .Meirion. 


3.  llcinnaeth,  the  life  of  a    nun 


Q  4 


232  LEWIS  GLYN  COTHI. 

Meistres  ym  yw  'stôr  y  saint, 

I  my  hun  y  mae  henaint.  16 

Gwae  a  wnai  ganu  awen, 

Glavychu  haul  Gilvach  wèn  ; 

Yn  ei  dadl  echdoe''n  d'wedyd; 

Ddoe  yn  vyw  iach,  heddyw'n  vud.  20 

Addwyn  oedd  y  winwydden, 

A  da  o  ddysg  ydoedd  Wèn ; 

Da  ddoe  a  hael  ydoedd  hi, 

Doeth  oedd;  vy  mendith  iddi.  24 

Yn  ei  dydd  ni  adai  wàn 

Aco'^n  llawwag  Wenllian  ; 

Ni  adai,  ac  osai  gwỳn, 

Ar  un  ieuanc  awr  newyn  ;  28 

Ac  ni  adai'r  gwàn  oediog, 

O  bai  glav,  heb  ẃn  neu  glôg. 

GwENLLiAN,  o  Wemau  wèn, 

Rhyw  hael  oedd  hir  o  Lawdden  ;  32 

Henw  iddi,  hyn  a  wyddoch, 

Euron  o  gyf  Ronwy  Goch. 

Yn  rhyw  Gwen  o'r  rhagynys, 

Golau  oedd  rhyw'r  arglwydd  Rhys  ;  36 

Dynion,  yn  ael  Arvon  las, 

Dinawal  hyd  yn  Euas. 

Ymarver  o'i  phaderau 

Hyny  a  wnaeth  hono'n  iau  ;  40 

Tua'r  nev  troi  a  wnai, 

Tua'r  eglwys  y  treiglai ; 

Rhoddi,  val  y  rhoddai  vôr, 

Gwỳn  a  gwyrdd,  gwn,  i  gerddor.  44 


27.  Ni  adai,  &c.  "  She  woiild  suf-  ter  of  Clydno  Eiddyn,  a  beauty  cele- 

fer   no   one   to  endure    thirst, — her  brated  by  the  poets. 

sparkling  cyder  was  ever  at  hand,"  35.  Yn  rhyiu  Gioen,  &.C.    "Ofthe 

&c.  family  of  Gwen."     Gwen  was  a  de- 

31.  0  Wernan,  Gwenllian  was  re-  scendant  of  the  lord  Rhys  of  South 
lated  to  the  Gwernan  family.  Wales. 

32.  0   Lawdden,   several    families  44.Gwj/»a^WÿJ-tW,badges  of  bard 
trace  to  Llawdden.  and  minstrels. 

34.  ÄííJOíi =Euronwy,  the  daugh- 


Y  DOSPARTH  III.  233 

Ammod  vydd  rhwym  priodas, 

Rhwymo'r  gred  rym  ar  y  gras  ; 

Ei  llaw  ammod  Gwenllian 

A  roes  o'i  llaw'n  nrws  y  Llan  ;  48 

Ammod  dyvod  at  Davydd 

A  wnaeth  bun  wedi  un  dydd. 

Ac  i'r  nev,  ac  i  gór  Non, 

Ac  i  radd  y  gwervddon  ;  52 

Duw  tri  a  ddyg  GwenHian 

Doe  o*r  Uys  at  Bedr  i'r  Llan. 

Duw  gwỳn,  os  dyg  o'i  ynys, 

Duw  !  ar  ei  hol  adu  Rhys.  56 


49.  Davydd,  name  of  the  person  to      patron  saint  of  Llan  y  Byddair,  where 
whom  Gwenllian  had  been  espuused.       Gwenllian  was  interred. 
54.  at  Bedr  Vr  Llan,  St.  Peter,  the 


234 


T,EWIS  GLYN  COTHl. 


XXI. 

I  DAVYDD  AB  RHYS  AB  MEIRIG,  O  BEN  CRAIG 
A  THRE'R  DELYN. 


It  appears  by  this  poem  that  David  ab  Rice  was  a  proficient  in  the  Bardic 
and  Mythologic  lore  of  his  nation.  And  it  also  appears  that  the  bard  and  he 
were  in  the  habit  of  reading  together  the  poeras  of  Gwion ;  and  that  David 
ab  Rice  could  esplain  to  him  some  abstruse  parts  in  Gwion's  poems,  perhaps 
the  docti'ine  of  Metempsychosis. 

The  bard  mentions  David  ab  Rice  as  possessing  two  mansions,  namely, 
Peu  Craig,  and  Tre'r  Delyn ;  and  alludes  to  his  being  a  staunch  Yorkist, 
and  holding  some  office  of  trust  under  Edward  IV. 


MiHANGEL  o  Dre'r  Delyn, 

Mair  a'i  gâd  yn  Gymmro  gwỳn  ; 

Davydd  ab  Rhys  y  sydd  sant. 

Amheirig,  am  hau  ariant. 

Pwy  a  garav  ond  Davydd  ? 

Pwy  a'n  câr  ?  corf  Pen  Craig  hydd. 

Cywyddwr  a  ddwg  weddi, 

Heno  vy th  i  hwn  wy v  vi ; 

Vore,  ucher,  gwnav  warchan 

I  vàr  braisg  Ivor  a  Brân. 


XXI.  Addressed  to  David  ab  Rice 
ab  Meyrick,  of  Pen  Craig,  and  Tre'r 
Delyn.  Pen  Craig  (rocky  eminence) 
was  the  ancient  name  of  Old  Radnor. 
To  the  north-east  of  Old  Radnor  are 
vestiges  of  the  castle  occupying  the 
summit  of  an  eminence,  the  figure 
quadrilateral  with  towers  at  the  north- 
east  and  north-west  angles  ;  and 
towers  of  lesser  dimensions  on  the 
east  and  south-east.  Sir  Richard 
C.  Hoare  identifies  this  castle  with 
the  Cruher  castle  (Crug  gaer)  of  Gi- 
raldus  Cambrensis.  It  may  have  been 
the  residence,  or  one  of  the  fortresses, 
of  Caractacus,  the  Silmian  prince, 
whose  father  was  Brân  the  Blessed. 


The  bard  is  deficient  in  not  blazoii- 
ing  the  arms,  as  well  as  in  not  mak- 
ing  any  allusion  to  the  pedigree  of 
his  hospitable  patron.  This  debars 
us  from  forming  a  conjecture  as  to 
the  tribe  he  sprang  from.  Two  only 
of  his  ancestors,  besides  his  father 
and  grandfather,  are  mentioned  ; 
namely,  Brân  and  Ivor.  This  Brân 
was,  probably,  Brân  the  Blessed. 

Tre'r  Delyn  (literally  the  Town  of 
the  Harp),  now  Harpton  Court,  the 
elegant  seat  of  the  right  hon.  Thonias 
rrankland  Lewis,  M.  P.  for  Radnor- 
shire,  and  one  of  the  commissioners 
of  the  poor  laws. 

5.  Amheiriÿ  =  Ah  Meirig. 


Y  DOSPAETH  III.  235 

Gwnaeth  perchentŷacth  ein  tir 

Gwneuthuriad,  ac  ni  thòrir,  12 

Ei  dŷ  gwỳn.     Be  Dyw  Gwener 

No  lau  sy  well  dan  y  ser  ; 

Ys  ydyw'n  well  Ddyw  Sadwrn 

No  Dyw  Sul  yn  ngwindai  swrn ;  lö 

Yn  nhai  y  gwr  hyn  a  gav, 

Er  gohir,  drwy  y  gauav, 

Pysgod,  adar  mewn  bara, 

Pasteiod,  hen  ddiod  dda  ;  20 

Llanw  wyth  bort,  Ihiniaeth  bêr, 

Llysiau  siopau  ar  swper; 

Sewer  o  bob  llyseuyn, 

Seigiau  ar  gwrs,  a  sugyr  gwỳn  ;  24 

Medd  a  wnai  brwysgedd  i'ni  bron, 

Maeth  hwn  ág  animaethynion. 

Vy  swydd,  er  hyd  vo'r  vlwyddyn, 

Gyda'r  llew,  bes  gadai'r  llyn,  28 

Darllen  ein  dau'r  llyvrau'n  llwyr, 

Dilëu  son,  dadlau  synwyr ; 

0  bai  ddwywers  heb  ddÿall, 

Ar  naill  wers  ar  ran  y  llall ;  32 

Davydd,  wrth  gywydd  Gwiawn, 
A'i  deall  ym  mewn  dull  iawn : 
Y  mae'n  benaeth  \y  draethen, 

1  ninnau  bid  hwnw'n  ben.  36 
Oen  yw  vo  o  hyn  i  Von, 

A  draig  arw  gyda'r  goron  ; 

Ymddiried  y  mae  Edwart 

I  wr  â'i  ddwrn  ar  ei  ddart ;  40 

O  gadw'r  wlad,  anwastad  oedd, 

AV  Bari-icns  aV  aberoedd. 

E  \î'yr  òn  Edwart  vrenin 

Tòri  V  drws  tua'r  drin  ;  44 


X,\.   (rwiau'n  =  (iwÌDu   Bach,  ori-      is  an  exfellciit  orator ;  aiid  may  he 
pinal  nanie  of  Taliesiii.  be  to  me  my  hea«l  tutor." 

35.    Y  mae^n  benaeth,  &c.     "  He 


236  LEWIS  GLYN  COTHI. 

A  Dervel  o  Dre'r  Delyn 

O'i  vlaen  ev  val  Owain  wỳn. 

Pan  ddêl  y  Gwyddel  a'r  gwyr, 

A'r  alìwns,  avreolwyr  ;  ^18 

Swydd  Davydd,  ddeuddydd,  a'i  waith, 

Eu  treuliaw  a'u  troi  eilwaith. 

Bardd  wyv  bob  awr  i  Ddavydd, 

Od  wyv,  gwỳn  vy  myd  o^  dydd  !  52 

Da  o  waelawd  Tre^  Delyn 

Sy'n  y  nihwrs  innau  am  hyn  ; 

O  dda  a  roed  ym  ddwyoes, 

Davydd  a'i  rhydd,  ac  a'i  rhoes ;  5ú 

Ac  a  roes,  val  un  o'r  Grîg, 

A  ro  Mair  i  ẃyr  Meirig. 


50.  Eu  treulìaw  &c.     "  To  reduce     chace  :"  that  is,  to  han-ass  and  pur- 
their  number,  and   to   give  them  a      sue  the  enemy." 


Y  DOSPARTH  III.  237 


XXII. 


MARWNAD  RHYS  AB  DAWDD  AB  HYWEL  VAIN, 
O  YAELIENYDD. 


•'  RicE  ab  David  was,  as  it  were,  the  life  and  strength  of  the  land  of 
Maehenydd.  Mournful  was  the  day  in  which  he  died.  Ever}-  rank  of  so- 
ciety — the  rich  and  the  poor — the  hard  and  the  stranger,  were  all  aiike  sad 
on  hearing  the  news  of  his  death.  Whilst  he  was  greatly  respected,  and  his 
company  sought,  by  the  leading  men  of  his  countr)-,  he  was  equally  esteemed 
and  beloved  by  the  poor.  And  when  the  day  arrived  to  pay  him  the  last 
homage,  and  to  perform  the  dread  funeral  rites,  the  eye  of  ever^-  spectator 
betrayed  a  flood  of  tears ;  and  every  bosom  throbbed  with  escess  of  grief. 
Ah  !  now  that  he  is  gone,  where  shall  we  meet  with  his  like  again  ?  where 
shall  be  found  another  to  excel  him  in  the  pleasures  of  the  chace,  or  in  the 
management  of  the  hawk  ?  Let  the  minstrel  henceforth  cease  tuning  his 
lyre,  now  that  the  best  of  men  is  dead." 


Val  enaid  a  chorf  i  Y'^aelienydd  rym, 
Ydoedd  Rys  ab  Davydd ; 


XX IL    An  el^^  on  Rice  ab  David  ab  Howell  Vain,  of  Maelienydd,  in 
Radnorshire. 

Hy-wel  Vain  was  13th  in  descent  from  Elystan  Glodrydd. 

Hywel  Vain  =  Angharad,  daughter  of  Davydd  ab  Cadwgan  ab  Phyhp 
I  Dorddu. 


Davydd  ab  Hywel  Vain  = 
I 

I 
Rhys  ab  Davydd  ab  Hywel  Vain  =  Elizal)eth,  dr.  of  sir  James  Rasker- 
(the  stiliject  of  the  present  I      ville,  knt.  son  to  sirM'alter  B;isker- 
elegy) |      ville,  knt. 

I  I  i 

Thomas  ab  Rliys.  Hywel  ab  Rhv8.  James  ab  Rhvs,  gran<i- 

Dosp.  III.  2a.  Dosp.  III.  24.  father  to  James  Price, 

esq.  of  Mynachdy. 

James    Pricc    of    "  Maiiaughty,"  dred  of  Cevn  Llys,  about  si.t  miles 

e.sq.   sened    the  office  of  sherilF  for  south-west  of  Rnighton ;  and  iH-fore 

Radnorshire,  in  theyears  ló5'2,  1óí;4,  the    reforniation    it    was   a    religious 

and  IÓ74.     John    Price,   esq.  of  the  esta'.ilishmeiit    uuder    the    abbol    of 

saine  place,  was  sheritF  in  l.îjfi.  (wm  hir  in  the  same  oiunty. 

Mvnach(lv  Hleddva  is  in  the  liun- 


238 


LEWIS  GLYN  COTHI. 


Mal  Hywel^  â'r  insel  rydd, 

Vaìn  hael  o  vewn  heolydd.  4 

Gwae  vardd  a  cherddawr,  gwae  a  vydd  mewn  hawl; 

A  gwae'r  sawl  gwr  y  sydd  ; 

A  gwae  dlawd  gyda'i  wledydd, 

Rys  ddoeth  !  o  aros  ei  ddydd.  8 


Dyddbrawd  cerddorion  a  gwirioniaid, 
Dydd  Rhys  ab  Davydd  ar  drev  ei  daid ; 
Dirànodd  Duw  oll  o''r  estroniaid, 
Doe,  o  dòri  ^1^^^^^"*^  swyddau'n  ei  said  ! 


12 


Rhan  darvu  o'i  lu  roi'n  welyaid 
Cyweiriawdr  i  bawb  o'r  cywiriaid  ; 
Cerddoriaeth  sy'n  waeth,  mỳn  Croes  naid  ! 
Canu  a  phrydu,  mỳn  bedd  Sain  Fraid ! 


16 


3.  insel  rydd,  fi-ee  patent. 

11.  Dirànodd  Diiw,  &c.  that  is, 
God  hath  iiow  put  an  end  to  all 
strangers  partaking  any  more  of 
Rice's  hospitality. 

Dirami  (di-rhan),  to  deprive  one 
of  a  share,  or  portion. 

15.  Croes  ?taíc?=Croes  nawdd.  In 
addition  to  the  explanation  already 
given  (Dosp.  1.  20.  2.)  of  Croes  naid, 
the  following  additional  illustration 
cannot  hut  prove  acceptable  to  the 
reader. 

Croes  naid  is  a  term  used  by  most 
of  the  poets,  and  applied  to  something 
of  superior  value.  Accordingly,  Lewis 
Mon,  addressing  Gwilym  Vychan, 
says, 

Mal  Croes  naid  rhaid  dy  vawrhau, 
Mae'n  gwyr  eraiU  mân  greiriau. 

Like  the  Croes  naid  we  must  thee 

extol, 
Whilst  others  are  to  be  ncconnted 

as  trijiing  relics. 


D.  Llwyd  says, 


Gresyn  oedd  na  chai  Groes  naid, 
I  gynnuU  da  rhag  enaid  ! 


The  following  extract  is  from  Rot. 
Wall.  11  Edw.  Lm.  1. 

Pro  Anyano  filio  Ynor  et  aliis  qui 
detulerunt  ad  regem  partem  illam  pre- 
tiosisimi  ligni  Crucis  gua  a  Wallen. 
sibus  vocatur  Croysseneyht  ha- 
beant  hanc  libertatem  quA}d  non  tene- 
antur  in  aliquo  ewercitu  regis  segui 
e,vtra  quatuor  cantreda. 

Warrington,  in  his  History  of 
Wales,  states  that  Einion  ab  Ivor, 
Davydd  ab  Gronwy,  and  others,  be- 
trayed  their  prince  Davydd,  brother 
of  the  last  Llewelyn,  to  Edward  I. 
then  at  Rhuddlau  castle  ;  and  that, 
together  with  the  prince,  they  brought 
to  the  English  monarch  the  Regalia 
of  their  unfortunate  captive :  and  that 
among  other  rehcs  they  brought  the 
Crosseneyht,  supposed  to  have  been 
a  part  of  the  real  cross,  highly  vene- 
rated  by  the  princes  of  Wales. 

Ross,  in  his  Antiquities  of  War- 
wick,  says  that  St.  Neot  brought  this 
relic  into  Wales  from  the  holy  land  ; 
but  a  Welsh  bard,  on  the  contrary, 
says, 

Diboen  Elen  Godebog 
I  Gred  a  gavas  y  Grog. 


Y  DOSI'ARTII  III.  239 

Dyrys  vu  Gymmru  gynt  a  diriaitl, 

Deuwaeth  i  gerddawr  nog  y  dy  waid  ; 

Dygiad  Cadwaladr  gynt  Yendìgaìd, 

Dwyn  Rhys  oV  ynys  val  IV  un  naid.  20 

Dwyn  Alexander  ysgwieriaid, 

Dwyn  hydd,  dwyn  ieithydd  y  penaethiaid  ; 

Dwyn  pcn,  dwyn  derwen  pcnaduriaid; 

Dwyn  dár  i'r  ddaiar  o'r  Tordduaid.  24 

Dwyn  Ustus  o  vainc  meddiannusiaid, 

Dwyn  ònwayw  Rhiwlallt  a'i  hcnnyniaid  ; 

Dwyn  pen  a  chynghor  y  blaenoriaid, 

Darvu  Duw  lesu  y  dewisiaid.  28 

Yna  ei  cwynodd  y  datgciniaid 

Ac  cnnyn  flam  gẃyr  val  y  ganaid; 

A  galw  ar  Gynllo  a'i  ddysgwyliaid, 

Ac  wylaw  yno  gan'  galwyniaid  ;  32 

A  lliv  ar  ruddiau  rhai  amddivaid, 

A  llev  a  dolev  gan  y  dciliaid  ; 

A  Uu  yn  byrddu  ddeucan'  byrddiaid, 

A  llyna  ocrchwedl  llawn  i  eirchiaid  ;  36 

A  llygyrn  cedeirn  bob  deuddeg  haid, 
A  lliwgoch  vaner  o  vlaen  lleygiaid ; 


By  the   above   espression,  the  banl  parishioners,  and  from  to-morrow  it 

meant  that  Heiena  (a  British  hidy),  wili  be  exp4jsetl  to  tiie  veneration  and 

daughter  of  (\)el  (Todet)og,  and  mo-  adoration  of  all  tnie  ljehevers."     See 

ther  of  Constantine  the  (ìreat,  dis-  Gali<jnanVs  Híessrnçer ;  and  tiie  fíc- 

covered  the  ideiitical  cross  on  which  co;-rf  for  Septeiiiher  1!>,  ÌH'M'i. 

the  Siivionr  of  tlie  world  suftered.  24.  o'r    Tonldtuiul,  :in  allusion   to 

The  day  of  the  supp()se<l  "  Inven-  Rice  ab  David  being  descended  frora 

tion  of  the  Holy  ('ross  "   has  stiU  a  Philip  Torddu.     See  Fediffree. 

place   in   the  Roniish  C'alendar.     In-  '2(!. /íAí(/7«///,  in  the  parish  of  Llan 

deed  relics  siniilar  to  the  Croes  naid  (ìynllo,  in  the  hundred  of  Maelienydd, 

of  the  Welsli  princes  are  still  exhi-  Radnorshire. 

hited   to  "  willing"   believers  on  tlie  '.Vò.  Jiam  ffu'yr,  a   wax  taper.     It 

continent;  for  instance  :  "  The   rec-  was  custoniary   to   burn  wax   tapers 

tor  of  St.   RcK-h    having-   obtained    a  all  night    in    churthes ;  and  al.st)  in 

small   piece  of  tlie  /lo/i/  cross,  a  ple-  the  clianilier  where  u  corpse  was  laid. 
nary    indulgence    is   granted    to    the 


240  LEWIS  GLYN  COTHI. 

A  llugwy'n  cròni  o  vewn  Uygaid, 

A  llewygu  o'r  hoU  gywiriaid  ;  40 

A  sain  uwch  allawr  gan  bersoniaid, 

A  swn  mewn  eglwys  gan  ysweiniaid, 

A  son  gwyr  gwinon  gyda'r  gweiniaid, 

A  siens  yn  ol  y  sens  a  wnaid ;  44 

A  Letni  o  Vair  gan  ofeiriaid, 

A  Luwt  ac  organ  gan  breladiald ; 

A  chynhwrv  gan  glych  ac  uchenaid, 

Ar  arwyl  eilchwyl  mewn  llys  galchiaid.  48 

Ei  gwynaw  ydd  wyv,  mi  a'r  gweiniaid, 

Ei  ddevnydd,  a''i  ẃydd,  a'i  orddy vnaid : 

I  nev  yr  aeth  at  ei  henaviaid, 

Ei  ddynion  a'i  blant  a  ddaw  yn  un  blaid.  52 

Pwy  a  arver  mwy  o  gtwseriaid? 

Pwy  ^agai'n  ei  dai  o  weilch  dyaid  ? 

Pwy  'garai  vilgwn  a  bytheiaid  ? 

Pwy  vydd  ail  bugail  i  hebogiaid  ?  5Q 

Boent  allan  gerddwyr,  a  bint  williaid  ; 

Bid  waethwaeth  y  gerdd  i  bob  doethiaid ; 

Bod  Rhys  oedd  vlaenawr  y  doctoriaid, 

Barwn  yn  vyw  oedd,  obry'^n  veddaid.  60 

Gorau  Rhys  vu  Rys,  er  pan  vu  raid  ; 

Gorau  rhan  vu  ei  ran  o  Varwniaid  ; 

Gorau  y  dyddiau  y  rhoi  am  Doddaid, 

Gorau'n  cael  cerddau  y  penceirddiaid.  6.4 


43.  givyr  (/ivitwn,  "  men  who  sport  days  were  the  best  when  he  used  to 
their  wine."  reinunerate  the  bard  l'or  his  Toddaid." 

44.  siens,  sequence.  Sens,  incense.  Toddaid,  one  of  the  24  metres.  Here 
5T.  Boent  =  bint  =  hyàdent.  an  Awdí,  or  ode :  a  poetical  compo- 
63.  Gorau  y  dyddiau,  &c.  "  Those  sition. 


Y   ÛOSPARTH    III.  241 

Da'n  ieuanc,  da'n  lien  wrth  veudwyaid, 

Da'n  vychan,  da'n  vawr  wrth  Vrvtaniaid, 

Da  yn  wr,  da'n  vab  cadwyn  euraid, 

Da'n  vyw  yn  rhoi  càn,  da'n  varw  y  caid.  68 

A  da  a  roddes  bob  llawesaid, 

A  da  a  gadwodd  gyda'i  geidwaid  ; 

A'r  da  a  rànodd  ar  dre  ei  daid, 

A  Duw  a  ràno  da  i'r  enaid.  72 


242  LEWIS  GLYN  COTHI. 


XXIII. 


I  TH03IAS  AB  RHYS  AB  DAYYDD  AB  HYWEL  VAIN, 
O  YAELIENYDD. 


This  ode  opens  with  mentioning  Thomas  ab  Rice's  family — the  high 
esteem  in  which  he  was  held  at  Weston — his  worldly  prosperity — his  having 
children — and  his  eíRciency  as  a  raagistrate.  It  then  mentions  that  he  pro- 
cured  his  ale  from  Weobly,  and  his  wine  from  Guienne.  And,  in  conclusion, 
alluding  to  his  eloquence  and  ready  wit — to  his  being  a  waiTÌor  and  friendly 
disposed  towards  the  bards,  he  prays  for  his  safe  retnrn  from  Cologne,  where 
he  was,  probably,  at  the  time  when  the  present  ode  was  composed. 


Amen  !  oes  Sulien  y  sydd  i  Domas, 

Dìemtont  Rhys  ab  Davydd, 

Ab  Hywel  Vain  ;  csampl  vydd 

Ei  vail  win  i  Yaelienydd.  4 

Cynnydd  Maelienydd  am  ei  lun  gwrawl, 

Gorwyr  Madog  Rhyscun  ; 

Cledd  uwchlaw  bonedd  pob  un, 

Clust  am  clywai  o  Westun.  8 

Am  Westun  gyvun  ac  a  gavas  Rhys, 

Rhaid  vydd  son  drwy'r  d'yrnas  ; 

Yr  wyv  yn  son,  er  ovn  sias, 

Eto  am  ei  vab  Tomas.  12 

Bu  i  Domas  allu,  bu  wellwcll  urddas 

Gwr,  arddwrn,  ben  astell; 

Ac  i  Westun  mae^'n  gastell, 

O  Westun  nid  oes  dyn  well.  lö 


XXIII.  An  ode  addressed  toTho-  the  former  part  of  the  sixth  century. 

mas  ab   Rice   ab  David   ab    Howell  He  and   his   brothers,  Rhystyd  and 

Vain,  of  INIaelienydd.    See  pedigree,  Cristiohis,  came   with  Cadvan  from 

Dosp.  III.  22.  Armorica. 

1.    Siilìen,  the   son   of  Hywel  ab  16.   O  Westun  =  a)\&n  o  AYestun. 

Emyr  Llydaw,  a  saint  who  lived  in  M'eston  in  Radnorshire. 


Y  DOSPARTH   III.  243 

Ev  a  â  wellwell  val  avallen, 

Ei  vrig  yw'r  gocdwiír  i  vwrw  draig  wèii ; 

A'i  blant  imp  a  wnant  dros  ncn  y  dcngwlad, 

Mal  imp  o  ryw  liad,  mil  ym  mhob  prcn.  20 

Da  yw'r  llywiawdr  a  dcwr  a  llawcn, 

Da*'n  wir  a  haelav  dan  yr  hculwcn, 

Da  wr  yw  Tomas  ar  dàrcn  Ilhiwlallt, 

Daioni  Oswallt  dan  ci  ascn.  24 

Evo  a  orvydd,  ú  vo  i  acrvcn  ; 

Evo  a  esyd  cyvraith  Voc.sen  ; 

Evo  a  ẃyr  synwyr,  sonicn'  am  deiriaith, 

Ev  a  \T  cyvraith  i  vrig  IIavrcn.  28 

Mal)  Hhys  a  gcrir  yn  nihob  prcscn, 

ü  châr  ofî'ciriad  ddcchrcu  'íí'crcn  ; 

Mab  Rhys  a  dywys,  deuen"'  i'w  garu, 

O  châr  y  1^^^^  ych  a''r  asen.  32 

O'i  law  ev  a  aeth,  ar  ol  ei  vòn, 

0  ern  i  Wcblai  lawcr  noblcn  ; 

Ei  vragawd,  wirawd  (ystyricn'' !)  a  gav ; 

Ei  win  y  gauav  \\\\\  y  Gien.  36 

1  brovi  uchod  ei  briv  achcn 

Yn  mysg  aravwch  y  mae  "'sgrivcn  ; 

Ei  davawd  })arawd,  vcgvs  pcrrn.  abl 

A  wnai  büb  parabl  yn  bupuicn.  40 

Ev  a  aeth,  vilwr,  â'r  vath  vclen, 

A"'r  gair  o  roi  i"'r  gwyr  AV  awcn  ; 

O  gaerau  Ecswys  gacrwcn,  i  Lugwv  ; 

O  Vynwy  drwy  Wv  i  ayon  l^rcn.  44 


25.  Evo  a  ort'ydd,  &r.     "  Ilc  will  'A'.Ì.  Ei  daraufd paratett.,  &c.     "  He 

overconie ;   he  will  go  ti>  tlie  fiold  of  witli  liis   toiif^iie  ever  reaily,  aiid  his 

baltle."  eli>«|iieiu"e  wliich  inay  be  oniij>arcd  to 

(U*rtv/i=aervaii,  a  field  of  hattle.  a  Iiim-ìi>iis  |K>.'ir,  coiild   gire  a  zcst  to 

34.  errt=tâl=cyvlog,  ()ayment :  aii  every  seiitinient." 
earning.  44.  avon  Dren,  the  ríver  Trent. 

r2 


244  LEWIS  GLYN  COTHI. 

Ni  bu  wr  unbarch  byw  a'r  unben, 

Ni  bu  wr  unnerth  ond  nai  Bronwen  ; 

Ni  bu'n  Ngwestun  lun  ar  lèn  a  vai  well ; 

Nac  I.W.  nac  LL.  nac  A.  nac  N.  48 

Ni  charai  enwi  un  âch  i  Ronwen, 

Na  gwyr  y  Mars  na  geiriau  mèn  ; 

Ei  vrenin  a  gâr,  vawr  ònen  !  Dugiaid, 

Tri  o  varwniaid  nis  tervynen'.  52 

Trwy'r  môr,  Deinioel,  teir-Mair,  a  Dwynwen, 

Tri  arall  ydy  w  trwy''r  arlladen ; 

Tri  brenin  byddin ;   a  (thros  ben)  Cynllo, 

Yw'r  tri  a'i  gwylio  traw  o  Gwlen.  5Q 

Tri  o  dyrau  o'r  tair  derwen, 

Tair  o  siroedd  fordd  y  try  seren  ; 

Teiroes  a  chynnydd  caterwen  vriglas, 

A  saiv  i  Domas  hevyd.    Amen.  60 


46.    ìiai    Bromven,    "  nephew    of  possessor,thelate  Mr.  Richard  Llwyd, 

Bronwen  :"    namely,    Caractacns. —  the  poet  and  antiquai-ian,  of  Chester. 

Bronwen    was    daughter     of    Llyr  49.   Ronwen  =  Ahs  Rouwen,  the 

Llediaith    (of    foreign    speech),    and  daughter  of  Hors,  whom  Gwrtheyrn 

sister  to  Brân  the  Blessed,  the  father  Gwrthenau,   commonly  called  Vorti- 

of  Caractacus.     See   an   account   of  gern,     espoused.       See     Gwrtheyrn 

Bronwen,  as  well  as  of  her  tomb  and  Gwrthenau,  in  the  Camb.  Biog. 

iirn,  in    Cambro-Briton,  vol.  IL  pp.  53.   Íeir-Mair,  the    three  Marys; 

71,  72,  37 L     The  urn  is  now  to  be  naraely,  the  virgin  Mary,  Mary  Mag- 

seen  in  the  British  Museum,  where  dalene,    and    Mary   the    mother    of 

it  was  deposited  after  the  death  of  its  .Tames. 


Y   DOSPARTH    III.  245 


XXIV 


MARWNAD  HYWEL  GOCH  AB  RHYS  AB  DAVYDD 

O  RIWLALLT,  PLWYY  LLAN  GYNLLO, 

YN  MAELIENYDD. 


"  He  wbora  I  had  often  beheld  at  Rhiwlallt  bath  been  bome  to  bis  long 
home, — even  the  descendant  of  Howell  \'ain.  The  hero,  who  ia  battle  could 
make  captives  of  liis  foes,  and  whose  fame  for  valorous  deeds  had  spread 
throughout  the  kingdom,  hath  been  laid  in  his  lowly  tomb.  \ÍTien  he  died, 
a  lofty  tree  was  cut  down  ;  yea,  a  stately  oak  in  the  forest  of  Maehenydd. 
Ah  !  many  and  pungent  are  the  pangs  which  I  suffer  for  the  loss  of  Howell 
Goch.  No  longer  for  me  hath  the  song  or  the  harp  a  cbarm  to  chase  away 
my  grief.  Everj'  merriment  hath  ceased ;  and  sadness  hath  suffused  itself 
over  many,  and  once  joyous,  coujitenances." 


V  ffrcalch,  wedl  euro'r  gwallt, 

Hir  a  welais  yn  Rhiwlallt ; 

Nid  ydyw  heddyw  ei  hun 

Yn  rhoi'r  gost  yn  nhir  Gwestun  ;  4 

Ev  acth  gorwyr  Hywel  Vain 

(Drwy'r  llu)  Yr  derw  a'r  Hiain  ; 

Ev  â  aeth  megys  dros  vôr 

O  Riwiallt  ar  yr  clor.  8 

Hy-ictl  Goch  a  hcHai  gaith, 

Ab  Rhys  hael  o'r  pwrs  cilwaith  ; 

Enwawg  ydocdd  drwy'r  ynys 

Wely  pridd  Hywcl  ab  Uhys  ;  12 

Pren  plàn  yn  Llan  Gynllo  oedd, 

Blin  wedi'r  blànu  ydocdd. 

Duw  a  íjcidw'n  dcf;  adail 

Winllanau  Duw  yn  llawn  dail ;  16 

Ac  a  dỳr  liwnt  gwcdi>  hav 

Y  rhai  ieuainc  o'r  hwvav  ; 

XXIV.   An  elogy  on  Howell  tnxl»      the    parish    of   lilan   fìynllo,  in    the 
ab  Rice  ab  David,  of  Rbiwiallt,  iu      hundred  of  Maelienydd,  Radnorshire. 

r3 


246  LEWIS  GLYN  COTHI. 

Hywel  oedd  bren  uchel  iawn 

O'r  gwinwydd  rhy  wiawg  uniawn  ;  20 

Pren  devnydd  lle  'ferenwn, 

Duw  y w'r  saer  a  dores  hwn ; 

Tòres  derwen  Maehenydd, 

A  phellach  gwanach  yw'r  gwŷdd.  24 

Tòres  tant  a'r  veddiant  vu, 

Yn  y  canol,  yn  canu ; 

Tòres  bwa'r  da  a'r  dawn 

Yn  ei  annel  yn  uniawn.  28 

Syrthiodd  gwalch  divalch  oedd  deg, 

Gan  hud  ac  e'n  ehedeg. 

Diwreiddìodd  pren  yn  nèn  allt, 

Mỳn  yr  haul !  mwya'n  Rhiwlallt.  32 

Rhoed  adav  Rhys  ab  Davydd 

011  yn  nghôr  Gynllo  yn  nghudd. 

Carw  oedd  Rhys  o'r  concwerwyr, 

Glân  iawn,  aH  saith  osgl  yn  wyr  ;  36 

A'r  seithved  a'i  vwyned  vo 

A  syrthiodd,  Rys  !  i  wrtho. 

Pren  oedd  Rys  oV  ynys  ynn, 

Ac  yr  oedd  ar  saith  gwreiddyn  ;  40 

lesLi  â'i  vwyall  noswaith, 

A  dòres  un  da  o'r  saith. 

Castell  oedd  ar  vrig  Gwestun 

A  saith  dŵr,  e  saethwyd  un  ;  44 

Tòres  un  eto  o'r  saith 

Gan  vaen  gwn  o  nev  unwaith. 

24.  A  phellach,  frora  henceforth.  castle  haviiig   seven   towers,  oiie   of 

35 — 46.  Cano  oedd  ev,  &c.    It  ap-  which    (meaiiing    Rhys    again),    the 

pears  from  this  passage  that  Rice  ab  bard  says,  had  been  destroyed.     And 

David  had  seven  sons  all  grown  iip.  then  alhidiiig  to  the  death  of  Howell, 

Rhys,  the  seventh  son,  is  nipntioned  the    bard    conchides    by   saying  that 

(in  line  38)  as  having  died  before  his  another    of    the    seven    towers    had 

brother  Howell.     The  bard  (in  hnes  fallen. 

39,  40.)  compares  Rice  ab  David  to  a  43.   Castell  oedd,  &c.     "  A   castle 

tree  supported  by  seven  roots,  one  of  there  was   standing  on  a  high  emi- 

which  (meaning  Rhys),  he  says,  had  nence  in  Gwestuii." 
beeu  cut  off.     And  (iii  hnes  43,  44.)  46.  Gan  vaen  gwn,  &c.     "  By  a 

Rice  ab  David  is  also  compared  to  a  shot  from  a  gun."     The  bai"d  may, 


Y  D08PARTH  III.  247 

Aml  yw  clwyv  yn  vy  nwyv(Kh, 

Aml  yw  gwae  am  Hywel  Goch.  48 

Ni  clian  un  dyn  iach,  na  daii, 

Ni  cliwardd  dyn  â  cherdd  dannaii ; 

Ni  bydd  iach  y  neb  a  ddél, 

Ni  tlirymhai  eithr  am  Hywel ;  52 

Pand  gweddwon  mcibion  bob  mainc  r' 

Pand  triian  pwynt  rhai  icuainc  ? 

Pand  anliyvryd  byd  pob  un? 

Pand  trist  pob  pant  ar  Westun  ?  56 

Mae  Hy  wcl  lle  nas  gwelwn, 

Mae''i  eisicu  cv  y  mis  hwn  ; 

Mac  wylaw  am  y  milwr, 

Mae  nev  yn  gartrev  i'r  gwr.  60 


]»rol)alily,  alliuie   liere  U>  a  mangoii,      aiicieiitly    iiseíl     for    the    castin^   of 
or  niaiigoiial,  whicli  was  an  enginc      stoncs. 


R  4 


248  LKWIS  GLYN  COTHl. 

XXV. 

I  LYWELYN  AB  RHYS  AB  SION,  O  VAES  HYYAIDD. 


It  appears  from  this  poem  that  Lh'welyn  was  (maternally)  descended 
from  Howell  Vain  ;  and  also  that  he  was  constaV)le  of  the  castle  of  New  Rad- 
nor.  He  is  commended  for  having  purchased  an  estate  which  lay  contiguous 
to  his  native  place  ;  which  circumstance,  in  the  bard's  opinion,  augured  well 
of  his  future  greatness.  Llywelyn  is  next  spoken  of  as  a  warrior  attached  to 
Edward  IV ;  and  as  one  of  the  first  who  received  the  king  (at  Ravenspui-,  in 
147i)  on  his  landing  when  he  returned  from  Holland,  and  also  as  having 
greatly  distinguished  himself  at  the  battle  of  Tewkesbury,  which  took  place 
on  the  fourth  of  May  of  the  same  year. 


Angel  ydyw  Llywelyn 

Y'ngwledd,  os  angel  o  ddyn  : 

Ev  a  urddes  ei  veirddion, 

Yr  hysbys  walch  Rhys  ab  Sion  !  4 

Wyr  i  E'mion,,  o'r  henwyr, 

Äb  Hyioel  Vain  êCr  pawl  vỳr. 

Cadben  i'r  Gaer  wèn  ar  wàl ; 

Cwnstabl  yn  tecâu  unstal ;  8 

Natur  gwr  ynn  trwyY  gareg, 

Garw  tir  â  geiriau  teg. 

Tir  a  rodded,  trwy  wreiddyn, 

Yn  bedwerydd  devnydd  dyn  :  12 

Lewis,  ail  Ehas  hen. 

A  ddeiryd  iV  ddaiaren. 


XXV.    Addressed  to  Llywelyn  ab  if  Dr.  Davies   be   correct   as  to  the 

Rice  ab  John,  of  New  Radnor,  an-  meaning  of  the  word  vỳr,  one  might 

ciently  called  Maes  Hyvaidd.  conjecture  that  the  additional  coguo- 

6.  áV  paiul  vỳr,  "  with  the  staff  men  patvl  vỳr  was  given  to  him  from 

made   of  the   fir-tree."     Vỳr,    abies.  his  carrying  a  pecuhar  lance  made  of 

Dr.  Davies.  fir. 

Hywel  Vain,   tíiat  is,  Howell  the  8.  Cwnstabl  =constahle.    The  term 

slender,   or   delicate,   is   reported   to  may  here  signify  a  chief  magistrate. 


have  been  a  dandy  in  his  day ;  and, 


Y  DOSPARTII   III.  249 

A  bryno  tir  à  braint  da, 

Yn  ei  ardal  â'n  wrdu ;  l6 

A  wertho  tir  wrth  y  tai, 

Evo  weithian  a  \  cthai ; 

Ev  a  bryn  tir  vo  breiniol, 

Ac  ni  werth  un  coetgae''n  ol.  20 

Cynnyddu  bu,  ac  y  bydd  ; 

A  vu  can-nwr  vwy  eu  cynnydd  y 

Ni  bo  Uai  ei  vwnai  vawr, 

No  niil  o  Von  a  Maelawr ;  24 

Na'i  ystent,  na  dwy-Went  wèn  ; 

Na'i  drethau  yn  y  draethen. 

Llywelyn  yw  naill  aelod 

Y  Drev  Wèn;  ni"'in  dawr  ei  vod  :  28 

Sev,  a  wnaeth,  yn  Maes  IIyvaidd, 

SeiHaw  grwnt ;  a  selu  gwraidd  : 

Dysgwyl  oll,  a  dewis  gwledd, 

Ar  y  c-iüìHÌns  rhag  camwedd  ;  32 

Cadw"'n  vwy,  val  Cedewain  vawr, 

Y J'ranshcs  no  fair  Winsawr ; 

Tioi  casau  drasau  ar  drwch, 

Trwy  oed  dydd  tretio  heddwch  ;  36 

Ac  os  rhyvel,  Llywelyn 

A'i  law  nid  oedd  lai  no  dyn. 

Edward  ban  ddaeth  i'w  adwcdd, 

Drwy  y  môr,  i  dir  y  niedd  ;  40 

Llew  Rhys,  wrth  roi  Uawer  rhodd, 

Ki  dri  bàn,  a'i  derbyniodd  ; 

Ac  ar  dasg  y  gwnaeth  basgwaith, 

Yn  niron  dydd  y  niurnad  waith  :  44 

Ac  yn  Newsksbri  dodi  dydd 

A'i  ynniU  ev  ^"i  ònwydd. 

lawn  ocdd  ani  waith  niin  ci  ddart 

I  lew  rhyhael  gael  rhywart ;  48 


30.  ffrtrnt  =  ihe  groiind.     .*k'ilÌH\v  haviii^   bad   a   graiit   of  some  of  the 

prwnt,  that  is,  here  to  lay  the  fonn-  orown  lands. 

dation  for  amasi>ing  a  gieat  estate.  40.  j  Hir  y  mrdH,  "  to  the  laiid  <>f 

34.    1' /ran*7í<-j(  =  franchise  fíoyal.  possession." 
An    alltiÿion,   jìerhaps,    to    Llywelyn 


250  LEWIS  GLYN  COTHI. 

Ev  a  ŵyi',  can  gẃyl  variaeth, 

Y  llew  o  Rôn  wellâu'r  iaith ; 

Ev  a  ràn  Edwart  vrenin 

Dir  i''w  wyr,  a  deuryw  win  ;  52 

Pan  ràno  pen  yr  Ynys 

Ev  a  bair  ràn  i  vab  Rhys. 

50.    V  llew  0  Rôn,  &c.     An   allusioii   to  Llywelyu  having   been   to 
Roan. 


Y  DOSPARTH  III.  251 


XXVI. 


I  DAWDD  AB  MAREDYDD  WCHAN,  GLYN  lEITHON, 
YN  xMAELIENYDD,  I  DDIOLCH  AM  YARCH. 


TiiE  bard,  iii  the  first  place,  compliments  David  ah  3Iaredydd  by  giviiig 
hiiii  tlie  epithet  oí'  Meirchion,  and  also  l)y  saying  that  he  was  liescended  from 
Athelstuii,  or  lílystaii  (ilodrydd.  Ile  tlieii  wishes  hiin  a  hjiig  ìh'ti ;  and,  after 
eniimeratiiig  his  maiiy  aiiiiable  ^uahties,  alludes  to  }iis  lieiiig  of  tlie  families 
both  of  Cadogaii  aiid  CadwaUon.  After  passing  these  coinphments,  lie  acknow- 
lcdges  tlie  maiiy  olihgations  he  was  under  to  his  kiiid  patron,  and  especially 
for  his  having  presented  him  with  a  horse;  with  which,  and  the  eicellent 
<iuahties  of  the  animal,  tlie  bard  appears  highly  dehghted. 


Meiuchion  Glyn  leiihon  wyd  yn  nydd  a  nos, 

Un  ascn  Maclienydd  ; 

Nid  av  o^n  cartrev  iin  dydd, 

Ond  i  ovyn  eiiw  Davydd.  4 

Yt  Davydd^  gwinwydd  gwlad  Gynan,  uiae  rhad  ; 

Ah  Marcdydd  Vìjchan ; 

Dyro  i  bawb  o  dri  bàn, 

Val  Ustus,  arvau  Elystan.  8 

Un  rhan  Elystan  wyl  i  hi  daiar, 

Dëyrn  Phyllp  Dorddu  ; 

Hoedl  y  grisial  i''th  dàl  du, 

Ac  un  oes  y  gan  Icsu.  12 

I'th  adu,  lesu  !   dywysawg  gwinvacth, 
Garth  Gynvyn,  Gardd  Vaclawg  ; 


XX.\  1.     Addresseil    to    Daviil    ali  a  jtrfseiit. 
.MariHlydtl  \'vclian,  of  (ìlyn    lciiJion,  Ü.  (in'uu   h/t/Altiii,  "  the  ai'nioriul 

iii  ."Nlaelienydd,  tliuukiiig  íiiin  for  tlie  liearings  of  AthelsUiii,"  which  were 

horse  of  wliich  he  niade  the  author  giiles  a  lion  nini]>ant  re(^ardani  or. 


252  LEWIS  GLYN  COTHI. 

Penllad  Hywel  ab  Madawg, 

I'th  rudd  vy  mendith  y  rhawg.  l6 

Mae  rhawg  vab  oedawg  yt  roi  bwyd  a  gwin, 

O  vrlg  IHn  Veirig  Llwyd ; 

Mynu  urddasu  lle'dd  wyd 

Mae'r  wlad  ;  niòr  wrawl  ydwyd  !  20 

Nid  wyt  tröedig,  na  garw  ;  'm  llaw  Gurig  ! 

Na  fyrnig,  na  dig,  hil  Gadwgawn  ! 

Na  llesg  anuvydd,  na  thlawd  i'th  wledydd, 

Na  chybydd,  Davydd  wyneb  y  dawn  !  24 

1^  mau'dd  wyt  ddeuwell  nog  agos  a  phell, 

Ac  â  da  wellwell,  hil  Gadwallawn; 

Unlled  draw'n  lle  trig  Davydd  bendevig, 

Yw  d'air  â  Meirig  o  dir  Meiriawn.  28 

Rhoist  sidan  gannos  y  dydd  rhoest  diddos, 

A  bore  a  nos  a  phob  awr  nawn  ; 

Rholst  ym  varch  teirblwydd  didrwm  didramgwydd, 

Dy  swydd  rhoi  gorwydd  i'th  vardd  gwiriawn.  32 

Natur  hwn  ytyw  dwyn  frwyn  yn  ei  friw, 

Dirwyn  riw''n  gyvHw,  bod  yn  gyvlawn  ; 

Gwrandaw  ar  glariwn,  neu  gainc  y  mein-gwn  ; 

Dan  bwn  neidiaw  yn  grwn  hyd  Gaer  Einiawn.  36 


22.  hìl  Gadwgawn,  "  of  the  line  of  Cadwgan's  arms  in  his  second  and 

Cadogan."     Cadogan   was    an    only  third  quarters,  adding  a  chevron  be- 

son  of  Elystan  Glodrydd.    His  arms  :  tween  the  boars'  heads. 

argent    three    boars'    heads    couped  26.  hil  Gadwallawn,  "  of  the  line 

sable  tusked  or,  langiied  gules.     The  of  Cadwallon." 

descendants  of  both  quartered   these  Cadwallon,  son  of  Rhys  ab  Grufydd 

arms.     Cadogan    in    the  first ;    Ely-  prince  of  South  "Wales,  was  active  in 

stan  in  the  second ;  the  third  as  the  the  busy  scenes  of  his  father's  long 

second  ;  and  the  fourth  as  the  first.  reign. 

The  earl  Cadogan  being  descended  35.  clariwn=&  clarion,   a   bugle : 

from  Cadwgan,  son  of  Elystan  Glod-  corn  rhyvel :  com  hely. 

rydd,  bears  these  quarterings  for  his  36.    Caer  Einion,  a  hundi'ed  and 

arms.  manor  in  JMontgomeryshire. 

David  ab  Mareddydd  Vychan  bore 


Y  DOSPARTH  III. 

Petai  yn  llawes  yr  Arth  ar  ei  wres, 

Brywiaw  i  arthcs,  hwrw  rhai  weithiawn : 

Val  eilon  mynydd  y  sarf  hwn  y  sydd  ; 

Val  hydd  o'r  gweunydd  dros  gae  uniawn.  40 

Val  iwrch  yn  ei  vlew,  val  twrch  avael  tew ; 

Val  gl;in  wyddvil  glew,  val  llew  vo  llawn  ; 

Dov  Ddywsul  Ddavydd  i  chwi  íi  chywydd 

I  ddiolch  beunydd,  yr  hydd  a'r  rhawn,  44 

Dy  vardd  ar  dy  varch  wyv  i'th  gyvarch, 

Ein  parch  vydd  d'alarch  i'r  11  u  od  awn  ; 

A  gwr  yt,  ym  Grog  !  wy  v,  hardd  ;  Gardd  Vaelog  ! 

A  gwas  a  marchog  megys  Meirchiawn.  48 


254  LEWIS  GLYN  COTHI, 


XXVII. 


I  DDAYYDD  AB  LLYWELYN  AB  GWILYM  LLWYD, 
O  GASTELL  HYWEL. 


This  ode  is  takeii  up,  partly,  with  eulogistic  notices  of  the  stracture  of 
David  ab  Llywelyn's  noble  mansion ;  and,  partly,  with  speaking  in  praise  of 
the  very  Hberal  manner  in  which  he  entertained  his  friends.  David  ab 
Llywelyn  and  his  wife,  it  appears,  were  not  only  hospitably  disposed,  but 
were  also  possessed  of  ample  means,  to  entertain  their  numerous  visitors ; 
for  as  the  house  was  well  built,  and  on  a  large  scale,  so  it  was  also  richly 
stored  with  the  choicest  of  wines  and  all  kinds  of  provisions. 


Brig  llys  gauedig  sy  Gaer  Gwydion,  gwyn, 

Ganwyll  Ceredigion ; 

A  iarlles  hav  yw''r  llys  hon, 

Llys  wèn  a  llawes  hinon.  4 

Hon  yw  llys  dynion  oddiar  du  Dyved, 

Llys  Davydd  a  Lleucu  ; 

Chwellys  vai  uwch  o  allu  ; 

Llai  ei  win,  o  vewn,  a  llyn  vu.  8 

O  Gymmru  ni  bu  ni  bydd  eu  cystal, 

Er  costiaw  nos  a  dydd ; 

Mwyhau  y  saith,  y  salm  y  sydd, 

Yelly'dd  wyv,  oll  i  Ddavydd.  '  12 

Tad  Davydd,  a'i  daid  da,  (tyvwyd  alarch !) 
Lly welyn,  Gwilym  Llwyd  ; 


XXVIL    An  ode  addressed  to  Da-  go  to  six  mansions,  and  yet  not  be 

vid  ab  Llywelyn  ab  Gwilym  Lloyd,  entertained  so  Hberally  as  at  Castell 

of  Castell  Howell,  Cardiganshire.  Howell. 

L  Caer  Gwydion,  a  term  used  for  1 1.  Mwyhau  y  saith, "  I  will  there- 

the  galaxy,  or  the  milky  way.     See  fore    extol    the    seventh    mansion," 

Gu'ydion    in    Dr.   W.    O.    Pughe's  which   is  Castell  Ho^^'ell ;   for   "  to 

Dict.  David  belongs  the  entire  praise." 

7.  Chwellys,  &c.  that  is,  one  might  s«i<A=seithved. 


Y  DOSPAKTH    líl.  255 

Ac  o  Ryddcrch  y  gwreiddiwyd 

I  roddi  bath  ;   rhydd  â  bwyd.  16 

O'i  vwyd  a'i  win,  val  neuadd  Dinawal  ! 

0''i  vedd,  a'i  aur  mâi,  cymal  nis  ccl  ; 

Y  gwanwyn  gwỳnav,  cyn  hau,  cynauav, 

Hav,  hydrev,  gauav,  ydd  av  lle  ydd  êl.  20 

Lleucu  velly  vydd,  lleuad  ei  llywydd ; 

Llwyn  Davydd  bcunydd  a  aeth  a  r  bêl ; 

Llin  i  Siancyn  Llwyd,  lloer  oll  a  eurwyd  ; 

Hi  a  deilyngwyd  o  law  angel.  24 

Arch  dda  a  merch  ddoeth,  merch  gall  a  merch  goeth, 

Mae  o  drachyvocth  yn  drychavael ; 

Mac  ei  haur  i'm  huriaw,  mae  ei  llyn  yni  o'i  Uaw, 

Ac  0""^  llaw  ciniaw  a  plioicdr  cancl.  2ö 

Hi,  a'i  gwr  priawd,  ocdd  dda  am  ddiawd ; 

Ac  ar  naw  diawd,  gair  yn  dawel ; 

Rhoi  draw'n  nhai  o'r  drcv,  a'i  edryd  adrev, 

Ei  arian  mac  cv  ar  win  a  mel.  32 

Tir  a  anturiai  amnaid  ar  Rwmnai, 

Malmsai-ryw  osai,  a  gwin  Rossiel ; 

Gwin  Frainc  ar  ginio  ;  gwinbcr  gwin  llc  bo  ; 

Gwin  a  vo'm  cto'n  Ucnwi  vy  mìiotiel.  3ü 

O  goed  Bwrdios  gwin,  ar  unsud  Rcinswin, 

Gasgwin,  \crnciswin,  wrth  ^ron  ■ìcasscl ; 

Cael  camplig  caled  ;  caprig,  rhyfyg  Crcd  ; 

Clarcd  a  Dwscd  a  Mwsgadel.  Ao 

20.  Llctwu,  the  name  of  David  ali  ;<7-    O  (/oed  Btrrdios  ÿtriu,  "  \»ine 

lilywelj'n's  wife.  She  was  the  daiigh-  froni  Bourdeaux  in  wood." 

ter   of  lenan    ab    lancyn,  of  Llwyn  Rciiijsicin,  Rhenish  wine. 

Davydd.     See  Dosp.  III.  28.  38.  (iasgtrin,  wine  froin  tlie  conn- 

33.  fíictìiiiai,   Runniey  or  Romp-  try  of  (ìa.scoie;-iie. 

noy,    a    parish    in    the    hnndred    of  rfT/ií/,vH'i/i,\'ern.ige,  or  the  vinac- 

W'entlop,  Monniouthshire.  ciola  of  the  ancienis. 

34.  iì/tt/í/iÄfli-ryir,    &c.     Mahnsy-  40.  Clarcd,  daret. 

like  cyder.  DtcseJ,  douciet  vin  :  sweet  wine. 

fíossiel,  Rochelle  wine.  Micsgadcì,  Älnscadel. 


256  LEWIS  GLYN'  COTHI. 

Mwy  win  ym  o  wŷdd  a  roes,  ac  a  rydd  ; 

Ac  a  ry  Davydd  no  Gredivel ; 

Mwy  no  Bach,  mewn  banc  ;  mwy  no  Frolo  Franc ; 

Yw  cost  Uew  ieuanc  Castell  Hywel.  44 

Sêl  Castell  Hywel  yw'r  gwr  llawen  du, 

O  Dywyn  i  Havren  ; 

A  llew  yn  gwellâu  awen 

Yw,  ac  oen  pawb,  ac  un  pen.  48 

A  phenadur  du  fynedig, 

Ara  oludoedd  canmoledig ; 

Ac  o'r  ddeudir  gwraig  urddedig, 

O  dri  sidan  yn  drwsiedig.  52 

Dynion  ydynt  yn  anedig 

Wedi  eu  gadu'n  vendigedig; 

Ac  o  Dewder  lys  gadwedig, 

Ac  o  Idwal  oedd  wisgedig.  56 

Pob  rhyw  adar  purpuredig 

I'n  a  nodant  yn  enwedig  : 

Sy  o  vwydau  yn  savedig 

A  gai  wawdydd  vai  dysgedig.  60 

Yn  vy  w  rydain  yn  vawredig  ; 

Yn  vawr  eidion  yn  verwedig  ; 

Yn  veirw  adar  yn  veredig ; 

Yn  vôr  adar  yn  vriwedig ;  64 

A  gwirodau  yn  garedig  ; 
Ac  aur  rodau'n  wasgaredig  ; 


42.  Gredwel,  son  of  Ithel  Hael,  a  thur.  He  was  a  native  of  France. 
saint  who  lived  about  the  close  of  the  46.  O  Dywyn  i  Havren,  "  from 
fiftli  century.  He,  with  liis  brother  Ty^vyn  as  far  as  the  river  Severn." 
Flewyn,  first  presided  in  the  college  Tywyn,  a  manor  on  the  sea-coast 
of  Tŷ  Cit^\'yn  on  the  Tav,  in  Caer-  of  Cardiganshire,  near  the  mouth  of 
marthenshire,  which  they  estabHshed  the  river  Teivi.  Rhys,  lord  of  Tywyn, 
about  A.  D.  480,  under  the  direction  is  celebrated  for  his  hospitahty  by 
of  Pawl,  or  PauHnus.  Davydd  Nanmor,  a  contemporary  of 

43.  Frolo  Franc,  one  of  the  gene-  our  bard,  if  not  earher. 
rals  vauquished  by  the  fabulous  Ar-  Cl.  rhydain,  a  fawu. 


Y  DOSPAIITH   III.  257 

Ac  0^  adail  cysegredig, 

Rhai  yn  rhodwyr,  rhai'n  aredig.  68 

Ys  da  adail  gosodedig 

Ydy  w'r  adail  didröedig  ; 

Ai  gwell  adail  digolledig, 

Ai  lledadail  cysylltedig.''  72 

Y  glas  adail,  yn  glosiedig, 
Da,  sy  adail  dewiscdig  ; 

Y  crwys  adail,  dai  croesedig, 

Sy  ail  adail  Emrys  Wledig.  "j^ 

Gwelem  adail  yn  glymedig, 

A'i  wisg  ydyw  calch  llosgedig  ; 

Ac  o^'  adail  egoredig 

Ev  aeth  adail  divethedig.  80 

Trwm  yw  adail  tai  rliwyniedig, 

Tẃr  cariadus  tir  Ceredig;  » 

Teml  baradwys  j  teml  huredig; 

Teml  wèn  ydyw  teml  nodcdig.  84 

Nid  cul  adail  main  clöedig, 
Ni  thyr  adail  gwneulhurcdig; 
I'n  oes,  adail  cynnwysedig 

Y  sydd ;  adail  ansoddedig  !  88 

Y  gloyw  adail  dirgeledig, 
O  wyth  adail  sy  weithiedig, 
Yn  galch  adail  yn  gylchedig, 

Yn  wèn  adail  yn  enwedig.  92 

Mae'n  wŷdd  adail,  mae"'n  naddedig ; 

Mae^n  wàl  adail,  mac'n  weledlg; 

Mac'n  gant  adail,  niac'n  gnoliedig  ; 

Mcwn  gwiw  adail  niae'n  gauedig.  96 


S58  LEWIS  GLYN  COTHI. 


XXVIII. 


MARWNAD  LLEUCU,  MERCH  lEUAN  AB  lANCYN, 
O  LWYN  DAYYDD. 


"Plaintivk  are  the  notes  which  the  harp  pours  forth  in  the  hall  of  Castell 
Howell,  now  that  the  daughter  of  leuan  is  dead.  She  is  gone  to  a  happier 
state  of  existence.  However,  the  loss  of  her  will  be  long  felt.  Yea,  at  Is 
Aeron  and  Llwyn  Davydd,  and  by  the  poor  of  Gwynionydd,  will  the  loss  of 
her  be  long  felt !  The  day  that  she  died  was  a  gloomy  day  to  her  friends, — 
a  day  of  sadness  to  her  husband.  We  also  who  are  men  from  the  land  of 
Grëal  are  so  dispirited  frora  having  lost  our  bountiful  benefactress,  that  we 
find  no  delight  in  the  joyous  song.  Can  it  then  be  surprising,  should  our 
grief  after  her  be  as  the  grief  of  the  nation  when  it  lamented  the  death  of 
king  Emrys  ?  For  Lucy  was  a  discreet  woman  ;  and  in  all  her  transactions 
she  displayed  a  great  solidity  of  judgment.  Painful  indeed  was  the  scene  to 
me,  when  I  witnessed  the  assembled  multitude  on  the  day  of  her  funeral. 
Woe  is  me  that  she  is  gone  ! " 


Mae  Lleucu'n  llaw  lesu  wỳn,  a'i  chyvoeth, 

Verch  leuan  ab  lancyn  ! 

Mae'n  Nghastell  Hywel  delyn 

I  gwynaw  gwawr  y  gwin  gwỳn.  4 

Gwyn  ei  byd  nev  glyd  !  gwae  wledydd  y  sir  ! 

Is  Aeron,  Llwyn  Davydd  ! 

Gwae  ni  weiniaid  Gwynionydd  ! 

Gwae  ^1^^^^  Deau  o'r  dydd  !  8 

Dydd  Lleucu  a  vu  lle  caem  vwyd  a  gwin  ; 

Dydd  gwen-haul  lancyn  Llwyd ; 

Dydd  du  ev  a'n  gorvuwyd  ; 

Dydd  llym  rhy  oer;  dydd  llam  rhwyd.  12 


XXVIII.     An    elegy    on    Lucy,  7-   Gwynimydd,   a  comot  in   the 

daughter    of   leuan    ab    lancyn,   of  hundred  of  Sjrrwen,  now  called  the 

Llwyn   Davydd.     Her  husband  was  hundred  of  Troed  yr  Aur,  Cardigan- 

David  ab  Llywelyn  ab  Gwilym  Lloyd.  shire. 
See  Dosp.  III.  2?. 


Y  DOSPARTH    III 


2o9 


Fr  rhwyd  y'n  ji^ỳrwyd,  bob  gwr,  i  gwynaw 
Gwen-haiil  llhys  ab  Tewdwr; 
Am  hon  cwyn  y  dòn  o'r  dwr ; 
Ewch  l'w  chwynaw  chwechannwr. 


16 


Gwr  prudd  oedd  Ddavydd  lle  ydd  ym,  alarch 
Llywelyn  ab  Gwilym  ; 
Gwyr  o  wlad  Grëal  ydyni, 
Heb  awen  grev  heb  win  gryni. 


20 


lí>.  (iwt/r  0  ìL'lnd  f/  (irl'al  i/fli/ni, 
"  we  are  men  froin  the  land  ot*(«rc!il." 
By  which  expressioii  the  hard  wished 
to  iiisinuate  that  he  and  liis  frateriiity 
were  per.sons  froin  the  circle  of  lii- 
telligence,  distinct  froni  the  coininon 
herd  <>f  inankiiid  who  ever  niove 
round  aiid  round  in  the  circle  of  Ig- 
noranre. 

Havinp  only  alluded  to  the  Grcal 
in  a  former  note  (Dosp.  I.  ',V,i.  1.), 
we  will  Iiere  enter  into  a  sliort  his- 
torical  account  of  tlie  work.  Thc 
word  (ìiiEAL  is  A\'elsli,  sif;iiifyiiip 
according  to  fìair  ah  (ieirion,  ''  an 
jiggrefîate  of  priiici])Ie8,"  and  in  nin- 
dern  Ianfíuage,"aniaga/.ine."  Li,yvr 
Y  GnKAi.  was  a  ponderous  manu- 
script  containing  the  masonic  mys- 
teries  of  thc  hardic  conclave;  amoiig 
the  nicinbers  of  whidi  were  Tidiesiii, 
Aneuriii,  Merddiii  ICnirys,  &c.  The 
(irëal  was  fuU  of  legeiids  aiid  tale.s 
of  the  Arthurian  Houiid  Taiile,  evi- 
dently  writteii  witli  a  <lesign  to  sow 
the  seeds,  aiid  revive  tlie  teiiet.s,  of 
pagaii  Druidism.  It  was  originally 
comjiilcd  in  the  W'elsh  language,  iu 
the  year  A.  D.  717;  îuid  translated 
into  Latiii,  as  soiiie  siip|iose,  hy  ^\'al- 
ter  de  Mapes,  archdeacou  of  Osfonl ; 
and  froin  his  version  into  tlie  Nor- 
nian  Freiich  iu  the  year  1220.  The 
orìginal  W'elsh  has  l>eeii  lost  for  cen- 
tiiries,  and  hence  the  liue  aiid  cry 
niade  after  it  hy  the  hards  of  the 
middle  ages,  wlio  iu  fact  niust  have 
litHMi  igiiorant  of  its  priiiciiiles,  anil 
teiideiicy  t»)  op])ose  the  jirogress  of 
('hristÌHnity  in  the  laiid.  (iuto'r 
Glyu,  about  A.  D.  1-450,  alludes 
shrewdly  to  its  coiitentJ*,  in  the  fol- 
lowiiig  liiies : 

Aiii  un  llyvr  y  mae'n  llevain, 

A  gàr  niwy  nog  aur  a  main  : 


V  (iRtAL  teg  i'r  wlad  hon — 

LIyvr  o  emwog  varchogioii ; 

LIyvr  o  greft  yr  lioll  \'ord  ÍJron. 

"  For  one  hook  he  is  com])laining, 
which  he  love8  iiiore  than  gold  and 
])recious  stones,  the  fair  Ítrhal  of 
this  country :  a  h(M)k  of  the  famed 
knights  ;  a  l)ook  of  the  mystery  of 
all  thc  Round  Talile."  See  Gr'càl  \n 
Dr.  W.O.  Pughe's  Üict. 

M'hat  little  is  known  of  the  con- 
teuts  of  LIyvr  y  fírëal  is  through 
the  me<lium  of  the  trauslation  above- 
mentioned  into  French, — the  fruitful 
source  which  furnished  materials  for 
the  Artliurian  and  ('arlovingian  ro- 
manceîi  of  the  continental  Trouba- 
dours.  It  is  from  the  translation  we 
leam  the  date  of  the  first  copy  ia 
\\'elsli,  for  it  commences  ahruptly 
with  its  date  ;  thiis,  "  I,  a  siiiner, 
was  in  a  lonely  jilace,"  &c.  As  the 
narrator  pr«x'ee<ls  lie  endeavours  xn 
impress  his  reailers  with  a  belief  that 
the  mystery  of  banlism  was  the 
genuine  fruit  of  <liviue  inspiration. 
This  notion  is  calculated  to  lea«i  us 
to  the  conclusioii  that  some  of  the 
j»rini"i]iles  contíiiiu.Hl  in  the  original 
(ìri'dl  <-oiitinue<l  to  l)e  preserved  in 
NS'ales  iiy  oral  tni<litiun  from  age  to 
age  dowu  to  tlie  reigii  of  queen  Kliza- 
l>eth,  wlieii  .Aleirig  Davy<Id,  of  (ìla- 
morganshire,  collected  what  fell  in 
his  way,  and  <-ommitte<l  them  to  writ- 
iiiiî.  His  frat^Tiiity  <'all<><l  theniselves 
"  Iteinld  Viiys  l'rydain,"whilst  otliers 
ternuHl  theni  "  IẀnhl  IWi,"  (Priests 
of  the  Sun);  aiiil  latterly,  "  (ìwyr 
C'wm  y  Velin," — probably  a  cornip- 
tion  of  "  Gwyr  ('yn-Velin,"  (wor- 
shipf>ers  of  the  solar  deity).  The 
very  few  that  reinain  of  theni  lately 
favour<><l    the    ])ul)lic    with    a   discliu 


S60 


LEWIS  GLYN  COTHI. 


Heb  y  gwin  grym  heb  gan'  grôd, 
Heb  wisg  werdd  a  heb  ysgûd  ; 
Heb  arian  wedi'r  blaned, 
Heb  dda  bath  y  bydd  y  byd ; 


24 


Y  byd  lieb  vywyd  a  vu,  drwy^'  ynys, 
Ddwyn  aco  Emrys  oedd  enw  Cymmru ; 
Heddyw,  dwyn  gwreigdda'n  haeddu  ei  bendithiaw, 

Y  daw'r  ail  cwynaw  ar  ol  canu.  28 

DrylHwyd  a  diriwyd,  daiaru  Uaw  Nyv, 

Deau  â  chleddyv  wedi  ei  chladdu ; 

Diluw  dig  ydyw  ein  gadu  yn  awr, 

A  dwyn  lliw  y  wawr  rhwng  deunaw  llu.  32 


siire  of  some  of  their  mysteries  un- 
der  the  several  titles  of  "  Coelbren  y 
Beirdd,"  and  "  Cv\'rinach  y  Beirdd." 

The  "  Coelbren  y  Beirdd,"— the 
Bardic  Alphabet,  or  as  it  is  some- 
times  called,  the  Bardic  Lot,  is  a 
very  ingenious  and  clever  invention  ; 
and  far  better  adapted  to  the  Welsh 
language  than  the  Roman  alphabet 
now  in  use. 

Dr.  W.  O.  Pughe  received  the 
Coebren  y  Beirdd  as  genuine  from 
the  profound  antiquarian  and  poet, 
the  late  Mr.  Edward  Williams,  of 
Glamorganshire,  well  known  by  the 
bardic  appellation  of  lolo  Morgan  wg. 

In  the  archives  of  the  library  of 
Jesus  College,  Oxford,  there  is  a 
mahogany  Peithynen,  on  which  is 
inscribed  the  Bardic  alphabet,  con- 
sisting  of  16  primitives  and  22  deri- 
vatives,  cut  with  a  knife  by  lolo 
Morganwg,  and  presented  by  him  to 
the  CoUege.  Dr.  W.  O.  Pughe,  in 
his  Grammar,  has,  however,  arranged 
the  order  of  the  alphabet  differently 
to  that  on  the  Peìthynen ;  and  has 
also  added  five  letters  to  the  class  of 
derivatives,  of  which  additional  letters 
he  acknowledged  himself  to  be  the 
atithor.  But  the  public  have  not  as 
yet  been  informed  from  what  source 
Älr.  Edward  Wilhams  received  the 
Bardic  alphabet,  of  which  he  has  been 
the  promulgator ;  not  to  say  the  in- 
ventor. 

At    the  CardiíF   Eisteddvod   there 


was  not  only  an  opportimity,  but 
also  an  ample  inducement,  for  any 
one  to  come  forward  to  prove  the 
genuineness  of  the  alphabet ;  but  no 
one  appeared.  The  probability  is  that 
it  would  be  as  difficult  to  prove  its 
genuineness  as  it  would  be  for  our 
readers,  except  to  the  initiated,  to 
decypher  what  is  called  "  Cyvrinach 
y  Beirdd,"  or  the  Bardic  Mystery, 
which  is  here  subjoined. 

CWRINACH  BeIRDD  YnYS  Pr YD- 

AIN. 

Enw  Duw,  nid  rhydd  ei  yngan  yn 
glywedig,  neu  ar  glyw. 

/|\,yn  Egwyddawr  y  deg  llythyren. 

^C  j  yi  ol  EgwyddaAvr  yr  un  ar 
bymtheg. 

01 V,  Deunaw  Uythyren. 

OíV,  Ugain  llythyren,  neu  OIW 
yn  llythyrenau  yr  oes  hon. 

The  alu)ve  expression,  "  Cyvrinach 
y  Beirdd,"  must  not  be  confounded 
with  the  title  of  a  book  of  that  name 
which  was  edited  by  lolo  Älorganwg, 
and  published  (in  the  year  1829)  after 
his  death  ;  and  accompanied  with  an 
exceUent  preface  by  his  son  Taliesin 
ab  lolo.  This  book  is  deserving  of  a 
place  in  every  library,  and  should  be 
constantly  in  the  hand  of  every  bard. 

22.  ysgûd=scntu.va,  a  shield :  a  de- 
fence,  a  defender. 

26.  Emrys,  see  Dosp.  I.  22.  50. 

29.  Nyv,  a  lady  celebrated  in  the 
Dramatic  Tales. 


Y  DOSPARTH  III. 


261 


Barnwyd  yn  orau  i  brynu,  iV  bycl ; 

Ac  i  roi  enyd,  ac  i  rànu  ; 

Pob  dyn  a  vernyn*,  wrth  varnu'n  nihell, 

Y  barnai  hi'n  well  no  brenin  Hu .  36 

Atgas  y  gwelas  pan  oedd  gu  cedeirn, 

Utgyrn  a  llugyrn,  yn  llewygu  ; 

Mair  wèn !  ni  weled,  yn  mru  gorllewin, 

Yn  deall  y  gwin  ond  Ll  ac  U.  40 

Eglwyswyr,  borthwyr,  yn  aberthu'n  grwys ; 

A  gwyr  yr  eglwys  oedd  yn  greiglu  ; 

Dynion  yn  wỳnion  yn  ennynu  bron  ; 

Dynion  yn  dduon  mewn  lliw  o  ddu.  44 

Rhai'n  foliaid  ;  rhai'n  drist ;  rhai'n  faelu,  haiach  ; 

Rhai'n  dywyllach  ;   a  rhai  yn  dallu  ; 

Rhai  dros  vrig  Crugos  yn  crygu  hevyd  ; 

Rhai'n  crio  anwyd  ;  a  rhai^u  crynu.  48 

Aeth  i  nev  adrev  am  vedru  lle'r  aid, 

Doe  am  i^y  henald  yniwahanu ; 

A'i  phlant  ar  ei  hol,  â  phlu  eryrod, 

Yno'n  eu  devod  a  wnân"*  dyvu.  52 

Py  a  wnav,  od  av  i  du  Llan  Sulwedd 

Am  win  i^  gyvedd  ?  mae'n  gauavu  ; 

Ev  a  aeth  arnav  vethu,  vy  Awen  ! 

Heb  wellâu  acen  nad  byw  lileucu.  56 

Tyssul  sant  divul  wrlh  dyvu  nevoedd, 

Oedd  yn  ei  chaeroedd  ddoe'n  ei  charu  ; 

Urvul  a  Gwenvul  a  ganvu  ;  Enog 

A  Dewi  ocsog;  a  Duw  lesu.  60 


35-36.  Pof)  di/n  n  veruijri\  &.c. 
"  Any  one  that  had  the  power  of 
judgiiig  w(»uld  say  that  she  (Lucy) 
cuuld  judge  superior  to  Hu."  Hu  = 
Hu  Gadarn,  or  Hu  the  ."Mighty,  the 
patriarch  of  the  Cpnmry,  who  tìrst 
estahhshed  thcni  in  a  civil  com- 
munity,  taught  tliem  agriculture 
with  other  useful  arts,  aud  ciimluctetl 
thcm  to  the  west  <>f  lCurope.  8ce 
//«  íUuìarn  \n  the  ('amb.  lîiog.  Also 
Cywydd  i  Hu  Gadarn  in  the  Trans- 
actious  üf  the  Cymmrodorion  pp.  38- 
4».     Hu  Gadarn,  Cywydd  o  III 


('aniad  :  Y  gan  PoRisoN.  Llund- 
ain  1822. 

40.  Ll  ac  [7  =  Lleucu. 

51.  á  pfilu  eryrod,  an  expression 
equivalent  to  "  quick  t>f  growth." 

67.  Tyssnt  sant,  the  son  of  Conin 
ab  Ceredig  ab  Cunedda  ^S'ledig,  a 
saint  wl)o  live<l  until  about  the  mid- 
dle  of  the  sixth  century.  Llau  Dys- 
sul,  on  the  î«evern,  in  ^lonlgomer}-- 
shire  ;  and  another,  in  Cardigan- 
shire,  are  dedicated  to  him.  His  fes- 
tival  is  Jan.  31. 

si3 


262  LEWIS  GLYN  COTHÍ. 


XXIX. 

I  DAWDD  AB  LLYWELYN  AB  GWILYM  LLWYD, 
O  GASTELL  HYWEL. 


David  ab  Llywelyn,  now  that  his  wife  is  dead,  is  Iooked  upon,  by  the 
bard,  as  all  in  all  at  Castell  Howell.  He  is  said  to  have  inherited  the  estate 
in  right  of  both  his  father  and  grandfather.  The  entire  poem,  besides  the 
above  allusion,  is  in  praise  of  Lucy,  David  ab  Llywelyn's  late  wife ;  and 
also  of  the  orphan  children . 


Da  yw'r  Cwrt  lie  €101^  cartwyr, 

Ac  i 

Da  ddynion  ydoedd  yno, 

A  deunant  win  dàn  un  tô.  4 

Davydd  y  sydd  Brynaì  Sêl, 

A  llywiawdr  Castell  Hywel ; 

O  Lywelyn  deil  aelwyd 

O  glaìm,  y  llall  Gwilym  Llwyd.  8 

Iddo  ev  aeth,  yn  ddi  vâr, 

Wen  o  Gemais  yn  gymmhar  ; 

Ac  hwynt  yn  rhoi  gynt  yn  rhodd, 

lesu  gwir  a'u  hysgarodd.  12 

Lleucu,  Och  !   lesu  eisoes, 

Na  bai'n  hwy  un  bàn  o'i  hoes  î 

Os  cnewyll  âch  Siancyn  Llwyd, 

0''i  vryviau  ev  a  rivwyd  ;  l6 

Cnewyllyn  vu  Leucu  lân 

O  gnewyll  egin  leuan. 

Cyll  Frengig  Ceredigion 

A  gawn  o  hil  egin  hon  ;  20 


XXIX.    Another  poem  addressed  5.    Bryvai   Stl,    privy-seal :    here 

to  David   ab  Llywelyn   ab  Gwilym  lord  privy  seal.     A  title  of  compli- 

Lloyd,  of  Castell  Howell,  occasioned  ment  to  David  ab  Llywelyn. 

by  the  death  of  his  wife.  19.    Ct/ll  Frengig,    &c.    literally, 


Y  DOSPARTH  III. 


263 


24 


28 


Lìwyn  Davydd,  mal  Uanw  Dyved, 

Hudliw  oedd  ei  hyd  a'i  led; 

Cwyn  a  hud  tost  cyn  oed  dydd, 

Yw'r  nawnaint  ar  Wynionydd  : 

Cwyn  Merddin  am  vrenin  vry, 

Cwyn  NO  hen  cyn  no  hyny. 

Dydd  Lleucu  oedd  ddydd  duoer, 

Dydd  a  lliw  diwedd  y  lloer ; 

Diluw  ydyw  i  dlodion, 

A  diwedd  haul  yw  dydd  hon. 

Wedi  dwyn  o  dŷ  Deinioel, 

O  varch  gwŷdd  Elen  verch  Goel  ^^ 

Trist  oedd  Von  gyvion  a'i  gwyr, 

A  rhyw  van  ò'r  Rhuveinwyr. 

Dwyn  Lleucu  yn  rhy  vuan 

A  wnaeth  y  llev  yn  wyth  Llan ;  36 

Dwyn  bu  o'i  dodi'n  y  bedd, 

Dwyn  bàn  o  waed  naw  bonedd  ; 

Y  creawdr  aV  Sacrìas 

A  ddyg  y  wraig  dda  ei  gras.  ^^ 

Mae  Elsabeth  am  les  byd 


44 


Ni  wn  yn  mysg  y  naw  môr, 

Lai  cwyn  am  Leucu  lonor. 

GwEN  a  roi,  'r  Gwener  a  lau, 

Gzvin  i  bawb  gioỳn  o  bibau  ; 

Gwnai  a  mwy  o  gàn  a  mel, 

Gost  ;   Ueuad  Gastell  Hywel  !  48 

Cawn  ei  haur  riv,  cawn  ei  rhodd, 

Canmiliwn  a'i  canmolodd. 

Mòr  oer  oedd  ym  yr  arwyl, 

Mil  cant  am  Leucu  a  ẃyl ;  "^^ 

Lleucu  a  aeth,  orlliw  càn, 

I  lys  lesu  val  Susan  ; 

«  the  walnut  tret-s  of  Cardigan.hire."  into   manhood,   \^   persons   of  high 

But  in  reality  the  hanl  wisl>ed  to  in-  stature.  rohust,  and  ^  ately ;  and,  a 

siut.ate   that    I)avid    ah    Llywehn's  the   same   time,  h.ghly  esteemed  m 

children  would,  wlien  they  grew  up  their  nat.ve  country. 

s  4 


264 


LEWIS  tíLYN  COTHI. 


A'i  phlant  a  dyvant  ar  dir, 

A'i  hwyrion  hi  a  eurir.  56 

Ac  o  hil  yr  unwraig  hon 

Y  goreurir  gorwyrion  ; 

A'i  hesilltydd  vydd,  hyd  varn, 

Val  coed  o  avael  cadarn  ;  60 

Ac  hyd  yr  êl  gwehelyth, 

A  sinejine;  a  phyth. 


Y  DOSPAUTH  III.  265 


XXX. 


I  RYDDERCH  AB  RHYS  AB  LLYWELYN  YOETHUS, 
O  GETHINIOG. 


RoDERiCR  ab  Rice  is  described  as  a  person  of  great  wealth  ;  and  as  having 
several  mansions.  It  is  moreover  said  of  him  that  he  was  a  person  of  exten- 
sive  reading,  and  one  well  versed  in  the  Holy  Scriptures.  In  a  word,  the 
character  which  the  bard  gives  of  him  is  that  of  a  complete  gentleman,  and 
a  good  Christian. 

Yr  hydd,  a  gysdadla  rhawg 

Wyth  ynys,  o  Gethiniawg  ; 

Rhydderch  ab  Rhys  no'r  rhwyddwỳnt 

Arian  ac  aur  a  roi  yn  gynt.  4 

Alarch  o  gorf  Llywelyn 

Y'oethus,  o  waed  Ezekclus  wyn. 

Cleimied  a  dalied  ystcnt 

A  gleìmiodd  yr  hen  Glcmcnt.  6 

Ni  chaed  yn  nhir  niab  Cadell, 

Ond  y  tad,  berchen  tŷ  wcll. 

I  Rys  ab  Grufydd  yr  oedd 

Yn  laswydr  swrn  o  lysoedd.  12 

Yn  Llandecw\  n  yn  Ngwynedd 

Yr  oedd  lŷs  a  roddai  wledd  ; 

Llys  wèn  yn  Llan  Gathen  gynt, 

Yn  ol  hòno  a  welynt ;  10 

Ac  mewn  llwyn  ov  D'ryslwyn  draw, 

Ydd  oedd  y  drydcdd  iddaw. 

Neuadd  o  vain  nadd  yn  un, 

I  Rydderch  sy  chwaer  iddyn' ;  20 

Cymmhar  Dinas  y  Gàrai, 

Wcdi  ei  dad,  yw  ei  dai. 

XXX.    Addressed  to  RodericR  ali  ah    sir   CJriifyild,   eü^.    of  the    bodv- 

Rice  ab  Llywelpi  Yoethus.  guard  to  kiiig  Edward  III. 

5.   I.lyicelyn  Voethns,    (the   fourth  8.  yr  hen  Glemcnl,  by  this  epitliei 

in   descent   froni    EhdjT  Goch,    and  the  bard  meant  none  other,  probably 

the  eighth   from  Elystan  Glodrydd,)  than    "  yr  hen    Lywelj-n  Voethus," 

son  of  Llywelyn  Ddu  ab  Owain   by  the  grandfatlier  of  'Rhvdderch. 
his  wife  Ellen,  daughter  of  GwiK-m  13.    Llnmleciryu,    á    parish    near 

ab  Gwrwaered,  lord  of  C'emmaes.  '  Harlech,  in  ^Merionethshire. 

IJyA^ehTi  Ddu  was  son  of  Owain  2\.  Dinas  y  C.àrai,  "  an  old  castlc 


266 


LEWIS  GLYN  COTHI. 


Y  gwyr  a  wnaeth  ar  groen  ŷch, 
Dai  o'r  Veri  'n  drev  vawrwych. 
Gwnaeth  Rhydderch  ar  lanerch  las 
Ryw  dai  un  waith  a"'r  Dinas. 
Bwriad  Llewelyn  ab  lorwerth 
Drwyndwn,  a  wnai  hwn  a'i  nerth. 
Yr  hwn  a  wnaeth  o'r  un  rhyw, 
Tai  Maenan  val  Cwrt  Mynyw. 
Tewdwr  a  wnaeth  tai  wedy 
O  flwr  y  vro  wrth  Flur  vry. 


24 


28 


32 


(iii  Lincolnsliire),  now  called  Castor, 
by  the  Saxons  Duanj-Ceajtep,  or 
Thong  Caster,  and  by  the  Britons 
Caer  y  Gàrai.  lu  both  languages  it 
takes  its  name  from  the  circumstance 
of  cutting  a  hide  into  thongs  like 
Byrsa  the  famous  citadel  of  Cai'thage. 
Our  chronologists  pretend  that  Hen- 
gist  the  Saxon  after  defeating  the 
Scots  and  Picts  obtained  of  Vortigern 
very  extensive  possessions  in  other 
parts  of  the  kingdom,  but  here  could 
obtain  only  as  much  land  as  he  could 
encompass  with  a  buU's  hide  cut  into 
small  shreds,  or  as  we  call  them 
thongs,  on  which  he  built  the  castle." 
Camden's  Britannia. 

23.  Y  gwyr  a  wnaeth,  &c.  an  allu- 
sion  to  the  Saxons  building  Thong- 
caster  on  a  land  which  was  before 
looked  upon  as  useless  waste. 

24.  Fm  =  Beria,  or  Berea,  a  flat, 
wide  plain  or  heath ;  and  from  hence 
several  large  meadows,  or  open 
grounds,  are  still  called  Berìes  or 
Berifields.    Bailey's  Dict. 

30.  Tai  Maenan=  3Iynachlog  Älaen- 
an.  An  abbey  originally  built  by  Lly- 
welyn  ab  lorwerth,  at  Aber  Conwy  ; 
but  when  Edward  I.  selected  its  site 
for  his  new  castle  (Conwy  castle),  he 
had  it  translated,  in  1289,  to  Maenan, 
near  lilanrwst,  where  it  remained  till 
the  dissolution  by  Henry  VIII.  It 
then  came  into  the  possession  of 
sir  Richard  Clough,  knt.,  who  gave 
it  as  a  portion  to  his  daughter  Älary 
who  was  married  to  Vrilham  Wynn, 
esq.  of  Melai,  ancestor  of  the  present 
possessor,  lord  Newborough.  See  a 
more  full  account  of  IMaenan  Abbey, 
in  the  rev.  Robert  Wilhams'  History 
of  Al)erconwy. 

Cwrt  Mynyio,  the  cathedral  church 


of  St.  David's.  Pope  Calixtus,  by 
whom  St.  David  was  canonized,  had, 
it  seems,  raised  this  place  to  a  rank 
second  only  to  the  pontifical  city  it- 
self,  in  the  meritorious  efficacy  of  the 
pilgrimages  made  to  it,  having  de- 
clared  that  two  visits  to  St.  David's 
were  equal  to  one  to  Rome.  This 
indulgence  is  preserved  in  the  foUow- 
ing  lines : 

Meneviam  pete  bis,  Romam  adiie 
si  vis 

yEqua  merces  tibi,  redditur  hic  et 
ibi ; 

Roraa  semel  quantum  dat  bis  Me- 
nevia  tantum. 

This  is  expressed  in  a  M'elsh  couplet : 
Dos  i  Ruvain  unwaith,  ac  i  Vynyw 

ddwywaith, 
A'r  un  elw  cryno  a  gai  di  yma  ac 
yno ; 
which  the  late   lolo  Morganwg  has 
thus  humourously  paraphrased ; 
Would  haughty  popes  your  senses 
bubble, 
And  once  to  Rome  your  steps 
entice ; 
'Tis  quite  as  well,  and  gaves  rauch 
trouble, 
Go  visit  old  saint  Taffy  twice. 

31.  Tewdicr  a  wnaeth,  &c.  "  Tew- 
dwr  raade  a  building  on  the  banks  of 
the  river  Flnr.''''  An  allusion  to  the 
faraous  Cistercian  raonastery,  foimded 
in  the  year  1164,  by  the  puissant 
prince,  commonly  called  "  the  loid 
Rhys  ab  Tewdwr  of  South  Wales." 
The  cemetry  is  said  to  have  Ijeen 
once  extending  over  120  acres ;  and 
Leland  says  that  there  were  upon  it 
thirty-nine  yew  trees,  but  of  which 
a  few  only  now  remain.     Several  of 


y  DOSPARTH  III.  267 

Gwnaeth  Hyicel  Dda  noddva*n  wcll 

Yn  nirig  coedwig  ub  Cadcll. 

Dynion  vu'n  prydu  yna, 

Wrth  ei  ddysg,  Gyvraith  oedd  dda.  36 

Doeth,  o  Lywelyn  Y'^oethus, 

Yn  iaith  y  lleill  a  wnacth  llys. 

B'le  cai'r  un  a  âi  'n  ei  ol, 

Pe  bai  csgob  pob  ysgol  ?  40 

Ni  \\yr  undyn  o'r  India, 

Er  ei  ddysg,  a  ẃyr  o  dda. 

Cronicl  pob  cẁr  o'r  ynys 

A  ŵyr,  dLT  rhol  ;   eryr  Rhys  !  44 

Ni  wn  iddo  cvo  vod 

Ar  y  Bibl  air  heb  wybod. 

Nid  tebyg  mewn  sirig  serch, 

(Er  Addav)  un  i  Rydderch.  48 

O  hwsmonaeth  ni  wnaeth  neb, 

A  wnaetli  hwn  yn  noethineb. 

Iddo  ev  mae  neuadd  valch, 

Ac  un  wengaer  gàn  w\  ngalch  ;  52 

Ac  o  gylch  ogylch  i  hon, 

Naw  o  arddau  yn  wyrddion  ; 

Perllanwydd  a  gwinwydd  gŵyr, 

Derw  ieuainc  hyd  yr  awyr.  5ú 

Derwen  y  sir  drwy  naw  serch, 

O  ddau  wreiddyn  oedd  Rydderch. 

Pren  pêr,  a  jihilcr,  a  pharch, 

Pedr  ieuanc  y  Padriarch.  ()0 

Pwy'n  well  a  vedr  ymgcllwair  ? 

Padarn  Beisrudd  Grufydd  grair. 

Pab  Rhuvain  tir  Celhiniawg, 

Bwa  yw  Rhys  vo  byw  rhawg.  ö-l 

the  j)riiiccs  nf  the  house  of  Dinev(>r  fotuider  of  fhuiThes.      i'ais  Padnrn 

were    here    iiiterred.     It    is    now    iii  lieisruHd,  uu  o'r   tri    tlilws  ar  ddeg 

niins,  standing  to  the  south  of  the  Vnys  Prydain. 

present    chaiH'l   of  Ystrad    Fhir,    or,  Padarn's  coat,  which  was  reckoned 

Stratji  Florida,  erecteil  in  the  cemetry  among   the  tliirteen   l>eauliful   speci- 

of  the  al)lK?y.  mens  of  workmanship  of  the  isle  of 

(»2.    I'wiurn   Beisrudd,   a   hero  of  Brítain,  w<juld  fit,  it  is  said,  iio  man 

Roinance,  afterwards   a   hermit   and  biit  himself. 


268  LEWIS  GLYN  COTHI. 


XXXI. 


I  RUFYDD  AB  HYWEL  AB  DAYYDD  AB  CAÜWALADR, 
O'R  BACHELLDREY,  YN  MHLWYY  YR  YSTOG. 


The  bard's  motive  in  presenting  this  poem  to  Griffith  ab  HoAvell  was  to 
rouse  him  to  take  arms  in  the  great  contest  of  the  period.  He  insinuates 
himself  into  Griffith's  favour,  first,  by  alluding  to  his  office  as  the  steward 
(Lieutenaut)  of  the  manor  of  Cours  Castle  ;  and,  then,  by  reminding  him  of 
his  being  the  son  of  a  warlike  father,  and  possessing  the  wealthy  estate  of  his 
grandfather  Cadwallader. 

Having  done  this,  the  bard  points  out  to  him  what  duty  he,  as  one  of  the 
leading  characters  of  the  day,  owed  to  his  country ;  and  that  was,  to  enlist 
persons  to  serve  in  the  cause  of  Edward  IV.  This  he  does,  with  some  degree 
of  ingenuity,  l)y  saying  that  as  the  world  could  not  exist  without  the  suc- 
cession  of  night  and  day,  and  the  diíFerent  seasons  ;  and  as  there  could  be  no 
minstrel  without  a  kind  patron  ;  and  as  the  festival,  where  Griffith  was  ex- 
pected  to  come,  could  not,  unless  he  were  present,  aíFord  any  real  enjoyment 
to  the  bard ;  and  as  the  mountain,  the  sea,  the  diamond,  and  the  marble, 
were  lasting;  and  as  the  fame  of  iUustrious  persons  could  never  die;  so 
Griffith  also  will  no  longer  be  allowed  to  exist  without  his  name  being  re- 
corded  in  song  commemorative  of  his  heroic  deeds.  Now,  he  says,  is  the  time 
for  action ;  for  when  the  Saxons  had  once  made  themsehes  masters  of  Essex, 
the  song  which  tended  to  excite  the  warrior  to  valourous  acts  became  of  no 
avail.  Since  that  time,  however,  king  OíFa  has  raised  a  dykG  consisting  of 
Saxon  mound,  and  extending  itself  from  sea  to  sea ;  and  your  mansion  bor- 
ders  on  that  dyke,  and  as  we  are  threatened  with  further  encroachments, 
exert  yourself,  and  let  your  sword  be  unsheathed  in  behalf  of  our  nation. 


Yb  unben  o  Lntenont, 

A  gawn  yn  ben,  ac  yn  bont ; 

Grufydd,  gywerthydd  Arthur, 

Ab  Hywel  deg  âY  pawl  dur  ;  4 

Dolydd  Davydd  yw  d'avael, 

Doldir  hen  Gadwaladr  hael. 

XXXI.    Addressed  to  Griffith  ab  we  are  led  to  understand  that  Grif- 

Howell  ab  David  ab  Cadwallader,  of  fith    was    steward    of   the    manor  of 

Bachelldrev  (now  Bacheldre),  in  the  Caurs,  imder  the  lords  thereof,  who 

parish  of  Churchstoke,  Montgomery-  dwelt  at  Caius  castle,  in  the  parish 

shire.  of  Westbury,  now  in  ruins. 

1.    Lutenont.     By   the   term    Lu-  4.    Hywel    deg    cCr    puwl    dur, 

tenont  occurring  twice  in  the  poem,  "  Howell  of  the  steeled  lance." 


Y  DOSPARTH  III.  269 

Mỳn  y'arglwydd  !  mac  dwy  swydd  deg 

Fwch  ei  hun  ;  ond  oes  chwaneg.  8 

Swydd  dy  arglwydd  ar  deirgwlad, 

Swydd  i  ti'n  ngorsedd  y  tad  ; 

Arestìaw  rhai'n  yr  Ystog, 

Gwin  yw'r  llall  a  gawn  a'r  llog.  12 

Blacnor  wyd,  ac  egoriad, 

Bàr  a  chlo  a  braich  y  wlad  ; 

A  phen,  ac  arglwydd,  a  phont, 

Y  wlad  hon  a*'i  Ltitenont;  \6 
A  dwrn,  a  chleddau,  a  dart, 

A  throed  i  Briv-lythyr  Edwart. 

Uchel  yw  tannau'r  delyn, 

Uchel  wyd  oll  uwch  law  dyn  ;  20 

Cildant  aco  o  haclder 

Wyd  i  bawb  am  ddiawd  bór ; 

Ac  yn  uch  no  deg  o  Nudd, 

O  driphwnc,  yr  wyd  Ilufydd.  24 

Heb  nos,  heb  ddydd,  ni  bydd  byd, 

Heb  hav  rhagwyneb  hevyd  ; 

Ni  bydd  cerddawr  a'i  lawrodd 

Byw  heb  wr  hael  am  bob  rhodd.  28 

Ni  chwardd  goreuvardd  o  gred, 

O  bod  wyl,  heb  dy  weled. 

Ni  ddervydd  mynydd,  na  mór, 

Na  maen  díemwnt,  na  mynor  ;  32 

Ni  ddervydd,  vab  bedydd  !   byth, 

Gair  iiael  i'r  gwir  wehelyth. 

Mal  geiriau  'Yengyl  leuan 

Yty  w'r  gerdd  i  ti  a'r  gân  ;  36 

Y  dydd  yr  aeth,  nid  oedd  raid, 
Essex  wcn  i  Saxoniaid. 

Offa  'wnaeth  yn  fin  wŷthawr 

Drwy'r  Mars,  rhag  hil  Rhodri  Mawr,  40 

39.     Offa    ''wnaeth,    êíc.     "  King  excitiiig  bound,  even  a  dyke  which 

Offa,  in  order  to  ffiiard  against   the  extends  itself  froni  sea  to  sea." 
descendants    of    Rhodi-i    the    tireat,  Owýthtitcr,  wrath-excitinjî :    rage, 

matle    aloiig    the    niarches    a    fend-  anger,  indignation,  contention. 


270  LEWIS  GLYN  COTHI. 

Gwely  0^  môr  i  gilydd, 

0  bridd  Sais,  val  bwrdd  y  sydd. 
Mae"'t  brivlys,  mae't  ddwylys  dda, 

Grufydd  !  o  tàn  gaer  Oífa  ;  44 

Ennyn  gweryl  i''th  ynys, 

Idwal  iwrch  !  o  vewn  dy  lys  ; 

A  gwybydd  Grufydd  yn  gryv, 

Dan  y  Clawdd,  dỳnu  cleddyv  ;  48 

1  ryddhau,  drwy''r  arwydd  hwn, 
Y  dan  lesu  dy  nasìwn; 

Gwna  ddwy  adwy  drwy'r  ddeudir, 

Gyda  rliôs^  â'r  gwaywdur  hir  ;  52 

Tỳn  dy  arvau  ar  vryn  vry, 

Tòr  Iwybr  tua'r  hil  obry. 

Trimeib  Noe  ddoe  oedd  ddiwyd, 

Tri'n  y  barc  \vnaeth  traian  byd  ;  5ö 

Trydydd  wyt  Rufydd  o'r  tri, 

Tair  rhan  ytyw  y  rhei'ni ; 

Teiroes  y  bych  gaterwen 

I  dir  y  Mars  draw.     Amen.  60 

43.  maé't  brivlys — tàn  gaer  Offa.  the  reign  of  queen  Elizabeth,  became 

An  allusion  to  Bachel]drev,  Griffiths'  the  property  of  the  lords  of  Chirbury ; 

mansion,whichwassituatedabout  half  and  by  exchange  of  property,  it  now 

a  mile  to  the  west  of  Offa's  dyke.  belongs  to  Edward  Farmer,  esq. 
Bachelldrev  in  course  of  time,  about 


Y  DOSPARTH   III.  271 

XXXII. 

I  RYS  AB  EINION,  O  GARN  AVAN. 


The  bard  appears  in  raptures  at  the  thought  of  going  to  Carn  Avan, 
l)eing  persuaded,  from  In's  previous  visits,  of  meeting  with  a  liearty  reception 
there.  For  Carn  Avau  was  famed,  not  only  as  heing  the  place  where  the 
minstrel  would  be  entertained  with  good  eating  and  drinking;  but  also 
wlíere  he  would  be  handsomely  rewarded  with  a  piece  of  gold  from  the  hands 
of  Rice  ab  Einion.  And  speaking  of  Rice  as  having  distinguished  himself  in 
the  war  between  the  rival  roses,  the  bard  says,  that  as  a  warrior  he  had 
added  honour  to  the  already  acquired  laurels  of  his  ancestors.  He  then 
alluding  to  Rice's  armorial  bearings  takes  occasion,  whilst  blazoning  them,  to 
speak  again  in  praise  of  liis  wai-inor. 


Mi  av  at  Nudd  Carn  Avan, 

Lle'r  â  gwyllt,  a  llawer  gwàn  ; 

Lle  cav  gàn,  llc  cav  giniaw ; 

A  gwin  drud  oV  Gien  draw.  4 

Mae  son  drwy'r  eigion  am  Rys, 

Mab  Einion  yn  mhob  ynys. 

Aur  (es  encyd)  ẃyr  Siancyn 

Ab  Rliys  a  gaed  i'm  pwrs  gwỳn  ;  8 

Aur  o''i  eiddaw,  ẃyr  Rhydderch  ! 

A  roes  ym  a'i  eiriau  serch. 

O  charai  rai  vai  iach  rydd 

Win  yn  llawn,  a  llawenydd  ;  12 

Aen'  i  nev,  a  iawn  a  wnân' 

Ac  o'r  nev  i  Garn  Avan. 

Bid  nesnes  nev  yn  mhresen, 

Bid  ar  dir  mab  Udryd  wên.  ì6 

XXXII.    Addressed    to   Rice    ab  his  grand  cross  with  five  lunettes  in 

Einion,  of  Carn   Avan.     He   was    a  token,  it  is  said,  of  his  haviug  taken 

desceiuiant  of  sir  Grufydd  ab  Elidir,  tìve  banners,  charged  with  as  many 

knight   of   Rhodes,   whose   arms    he  Turkish     cresceuts.         Descendants, 

bore ;    namely,   argent,   on    a   cross  "  Llywelyn  Yoethus"  and  Llan  Ga- 

sable  tìve  crescents  or,  dexter  canton  then  men. 

a  spear's  head  gules.  IU.    Ctirt/d=  Vchtr\d   (Oughtred), 

Sir  Grufydd  ab  Elidir  ornamented  a  bishop  of  Liandaf,  who  was  of  ex- 


272  LEWIS  GLYN  COTHI. 

Ban  cad  ceidwad  ben  cadair, 

Y  cad  pen  dwywlad,  neu  dair  ; 
Ban  gad  Rhys  â  bon  gwayw  trwm, 

Ev  a  gad  i'r  gad  godwm.  20 

Rhys,  yn  mhob  ystlys  i'r  byd, 

I  ddeu-Rys  ev  a  ddeiryd. 

Rhys  hen,  o  Lan  Gathen  gynt, 

Ar  vàr  caer  vawr  y  cerynt ;  24 

Wedi  ev  Rhys  ab  Davydd, 

Yn  mrig  gwlad  Geredig  rydd  ; 

Rhys  drydydd  hydd,  ar  eu  hol, 

Eu  hwyr  hwyntau  a'u  rhentol.  28 

Yspeinniau  Rhys  ab  Einion 

A  oera  Sais  yr  oes  hon. 

Gwrda  a  gystadla  dau 

Yw'r  du  ieuanc  o'r  Deau  ;  32 

Gorau  dau  vaen  ger  dwy  vil, 

Heb  liw  burw,  sabl  a  heril, 

Du  yw  nos  hav  dan  y  syr, 

Du  yw'r  "üernagl  drwy  varnwyr;  36 

Deuhw'n  benav  a  gavad, 

Du  a  gwỳn,  os  Duw  a'u  gad  : 

Y  du  oU,  os  deallwn, 

Sain  Franses  a  hofes  hwn.  40 

Guls  a  gwyrdd,  a  glas  i  gyd, 

Du  sy  well  wedi  y  syUid ; 

Dyall  er  eurad  wellwell, 

Duw  a  wnaeth  y  du  yn  well.  44 

Tecav  lUw  dan  furvaven 

Du  ar  wr,  ond  Ihwdaw'r  ên  ; 


emplary  piety,  and  a  zealous  reformer  40.  Sain  FraTises,  an  allusion  to 

of  church  discipline,  according  to  the  black  being  the  distinguishing  colour 

testimony  of  Caradoc  the  historian.  of  the  Franciscan  order. 

He  died  in  the  year  1146.  41.    Gtils  =  Gules,    (in   heraldry) 

17j  19.  Ban  cad=  Pan  y  caed.  signifies  the  red  colour ;  in  engrav- 

18.  Y  cad  =  Y  caed.  ing,  it  is  made  by  perpendicular  lines 

20.  Ev  a  gad  &c. — Ev  a  gaed  i'r  from  the  top  of  the  escutcheon  to  the 

gad  godwm.  bottora. 


Y  DOSPARTH  III.  273 

Ni  chair  hael  i  'mravaelu, 

Na  dewr,  na  doeth,  ond  o'r  du ;  •  48 

Da  yw  Rhys,  vlodau  rhosyn, 

Duw  a  wnel  y  du  yn  wyn ; 

Gorau  mab  liyd  gaerau  Mon, 

Ei  liw  iawn  yw  hil  Einion  ;  52 

Ei  vab  nid  rhaid  gyda*'i  vaetli 

Dim  mwy  onid  mammaeth. 

Nid  rhaid  i  enaid  ddim  da, 

Na  dim  einioes  ond  manna  ;  56 

I  minnau  tra  vwy  i'm  ynys, 

Nid  rhaid  onid  Duw  a  Rhys. 


274  LEWIS  GLYN  COTHI. 


XXXIII. 


I  OVYN  CWRWY  GAN  lEUAN  AB  3IAREDYDD  AB  lEUAN 
AB  MORGAN,  O  LAN  AVAN  VAWR  YN  MUALLT. 


The  bard  pledges  himself  ever  to  sing  in  praise  of  leuan  ab  Meredith. 
And  begins  with  extoUing  his  liberality.  He  then  alludes  to  his  having  eight 
grey  chargers,  and  to  his  prowess  in  the  field  of  battle.  After  this,  speaking 
of  him  as  a  generous  patron  of  the  bards,  and  one  who  had  frequently  in- 
vested  them  with  the  insignia  of  their  office,  he  makes  bold,  in  consequence, 
to  trespass  on  his  kindness,  assuring  himself  that  leuan  would  present  to  him, 
not  as  aforetime,  the  insignia  of  the  bardic  office,  but,  on  this  occasion,  a 
saddle.  And  that  his  patron  should  not  be  at  a  loss  to  know  what  sort  of  a 
saddle  it  was  he  wanted,  he  furnishes  him  with  a  minute  description  of  it. 


PiiYDYDD,  tra  vo  gwŷdd  a  gwellt, 

Wyv  i  leuan  o  Vuellt. 

Bwa  Maredydd  ab  leuan 

Ab  Morgant,  uwch  trichant  rhan.  4 

Mi  a  welav  o'r  Moelwỳn 

Milwr  âg  wyth  amler  gwỳn. 

I'r  milwr  y  mae  elin 

A  wnai  drwst  â"'i  wayw'n  y  drin  ;  8 

Un  yw  vo'n  Llan  Avan  Vawr 

A  ry  gwyrdd  ar  ei  gerddawr ; 

A  throi  ei  aur  yn  wyth  ran, 

A'i  rivaw  yn  nhir  Avan.  12 

Llyna  enw,  nid  llai  no  Nudd, 

Llew  'mrwydr  ar  ddull  Maredydd  ; 

Eryr  Avan  ar  ryvel, 

ünen  swydd  Dinan,  a"'i  sêl;  l6 

Concwest  o  waed  Elestan. 

Conczvered  o'r  wythved  ran. 


XXXIII.    Addressed  to  leuan  ab  5.  Moelwyn,  a  man's  name. 

Meredith    ab  leuan   ab   IMorgan   of  16.   Z)i?ia»  =  Llys    Dinan,   in   the 

Llan  Avan  Vawr,  in  the  hundred  of  parish  of  Llan  Avan  Vawr. 
Builth,  Brecknockshire. 


Y   DOSPARTH  III.  275 

Gwaith  cerddorion  hyd  Gonwy 

Goreuraw  gwalch  goror  Gwy ;  20 

Bardd  vum  ba  arwydd  vai  well 

Obry  i  gedeirn  bro  Gadell  ; 

Bardd  weithian  i  leuan  wyv 

Yn  bwrw  ato  a  brytwyv  ;  24 

Ac  i'w  vardd,  pwy  bynag  vo, 

Ev  a  rydd  gyvrwy  iddo. 

Ni'm  dawr  mwy  o  gyvrwy'n  gau 

A  vo  uchel  ei  vachau  ;  28 

Anhawdd  esgynu  unawr 

Yn  gryno  mewn  ei  gyrn  mawr; 

Anhawdd  disgyn  vy  hunan 

O'i  gyrn  i  lawr  yn  grwn  lân.  32 

Minnau  sy'n  ei  ddamunaw, 

Val  llwy  wag,  neu  avael  llaw ; 

Val  garan  lydan  ar  led, 

Val  y  gaer  voel  egored  ;  36 

A'i  vlaen  yn  gorvloew  uniawn, 

Ac  ar  vy  ol  i  'n  gorvloew  iawn ; 

Yn  dew  ei  glust,  ond  ei  glog, 

Yn  odeneu,  'n  adeiniog ;  40 

Yn  hwy  no  llath  ei  ddwyàr, 

Yn  grwn,  yn  gau,  ar  ei  wàr. 

Os  archav  tanav  ystôl 

A  ddaw  wrth  y  ddwy  warthol.  44 

leuan  a  gâr  yn  y  gwin 

Roi  i\v  vardd  gadair  Yerddin  ; 

Mi  a  gav  o  blwyv  Avan 

Gyvrwy  ym  raysg  y  gwevr  mân  ;  46 

Ac  yn  vrith  ddigon  ei  vrest, 

Ac  yn  wỳn,  ac  yn  onest ; 

Ac  yn  loew  oll,  ac  yn  lân, 

Ac  yn  newydd  gan  leuan.  52 

17-  ^/fítón  =  FJystan  Glodrydd.         24.  n  bryttryv  =  \  br)'dwy\-. 


t2 


276  LEWIS  GLYN  COTHI. 


XXXIV. 

I  DAVYDD  AB  MAREDYDD  AB  lEUAN  AB  MORGAN 
O  LAN  AVAN  VAWR  YN  MUALLT. 


This  poem  opens  with  complimenting  David  ab  Meredith  with  the  epithet 
of  Avan  of  Builth ;  and  also  by  saying  that  he  was  of  the  Hneage  both  of 
St.  David  and  St.  Teilo.  In  the  next  place  he  is  represented  to  be  a  Welsh- 
man  who  was  an  ornament  to  the  land  of  his  birth ;  and  one,  who  was  not 
only  possessed  of  soUd  judgment,  but  also  shewed  by  his  actions  that  he  was 
governed  by  high  and  honourable  principle. 

Joan,  the  beautiful  and  youthful  bride  of  Meredith,  next  receives  her  meed 
of  praise. 


Prydu  yt  Avan  Buellt 

Yr  wy V  o  gerdd  riv  y  gwellt ; 

Mab  Cedig  Ceredigiawn, 

(Avan  wyt)  drwy  'sgriven  iawn  ;  4 

Ab  Cunedda,  wr  da  doeth, 

Wledig,  cevn  gwlad  y  cyvoeth, 

Ah  Edeyrn  hŷn,  Badarn  hael 

Peisrudd,  val  imp  o  Israel.  8 

Câr  Dewi  wỳn,  mỳn  Cred  !   wyd, 

Câr  i  Deilo  ancr  dulwyd  ; 

Esgob  yn  y  teircob  tau 

Wyd  sant  o'u  lindys  hwyntau.  12 

Fth  blwyv  mae  Cymmro  dwyvpl, 

Ev  a  wna^'r  plwyv  yn  ei  ol ; 

Davydd  ab  Maredydd  ran 

O  sidanwaith  Llys  Dinan  ;  l6 

XXXIV.    Addressed  to  David  ab  in  Buallt,  whence  he  is  styled  Avan 

Meredith   ab  leuan   ab   JMorgan,  of  Buallt.     There  is  a  church  also  in 

Llys  Dinan,  in  the  parish  of  Llan  Cardiganshire  dedicated  to  him. 
Avan  Vawr.  Buellt  =  Buallt  (now  corrupted  into 

1.  Avaìi,  son  of  Cedig  ab  Cunedda  Builth),  a  district  in  Brecknockshire. 
Wledig  ab  Edeyrn  ab  Padarn  Beis-  12.  lindys =\ìne&ge. 

riidd,  a  saint  and  founder  of  Llan  10.  ancr  =  &n  anchorite :  mynach, 

Avan  Vawr,  and  Llan  Avan  Vach,  meudwy. 


Y  DOSl'ARTH   III.  277 

Llin  leuan  ab  Morgan  hael, 

Llew  lir  Buellt  a'i  liurael. 

Ni  bydd,  eithr  Davydd,  un  dyn 

Neb  nial  leuan  ab  Moelwyn  ;  20 

Gair  a  dyv  gwir  o'i  davod, 

Gwir  a  vỳn  y  gwr  ei  vod. 

Nid  oes  gair  na  chadcirir, 

Nid  â  i'r  gadair  ond  gair  gwir  ;  24 

Ei  davavvd  yw'r  bragawd  brau 

I  roi  veriìais  ar  varnau. 

L  vu  saith  yn  rhivaw  ser, 

Am  ry w  dyb,  yn  mro  Diber ;  28 

Eu  saith  chwedl  i'r  gencdlaeth 

A  gadwai  mab  gwedi  maeth  : 

Davydd  wythved  yw  evo, 

Dêl  i'w  vab  ei  chwedl  e  vo.  32 

Duw  o  Evrai,  ym  dwyvron  ! 

A  roes  hen  ysgriven  gròn, 

Val  y  rhoes  yn  nhahl  Moesen 

Yn  nghŵr  rhol  y  dcngair  hen.  36 

Dau  enw,  er  nad  un  unoed, 

Yn  vy  rhol  o  nev  y  rhoed ; 

Enw  lesu  vu,  ac  a  vydd, 

Yn  y  dat'l  a  henw  Davydd.  40 

Deuair,  myn  INIair  !  ar  vy  min 

Doe  a  leisiodd  Dahcsin  ; 

Gair  am  sallwyr  Vair  a  vu 

Gair  Siwan  i'w  grocsawu.  4  | 

Merch  Kliys,  wrth  bumbys  o'r  banc, 

Yw  Siwan  vedrus  ieuanc ; 

Enid  Grufydd  yw'r  waneg, 

Wyr  Ricert  yw  a'r  gair  tcg.  48 

28.  f/n  mro  Dibcr,  on  the  banks  of  '.V\.  Duw  o   Errai,   Diiw  \r  He- 

the  river  Tiber.  bre.'iid  :  the  (ìo<l  of  the  Hebrews. 

'2!>.     /'u   .v(n7/i    chwfi/l,    sev    saith  40.  //  d<ifl,  licre  a  tablet. 

chwetll  fîwyr  dtH'tliiüii  Rhuvaiii.     î^ee  4(i.  Sitcan,  Joan,  l>uvid  ab  ^lere- 

in    p.  527  of  Llyvr  Coch  of  Uergest  dith's  wife.     îíhe   was  a   i]aüve  (see 

(MS.),  The  tale  of  the  seven  wise  hne  52)  of  Cantrev  Selyv. 
nien,  written  by  Llywelyn  Ofeiriad. 

t3 


278  LEWIS  GLYN  COTHI.        Y  DOSPAETH  III. 

*  *  *  *  ^\yQ 

Arwydd  yn  ei  phum  mlwydd  fawd. 

I  Vuellt  hwnt,  velly  y  tyv, 

Y  troes  haul  Cantre  Sely  v ;  52 

I  Lan  Avan  le  nevol, 

I  làn  Llys  Dinan  uwch  dôl ; 

Gorau  llys  rhwng  Gwy  a^r  Llan 

Yw,  lles  dawnus,  Llys  Dinan.  ~        56 

Rhos  Ddinan  a  amcanav 

I  vàn  Caer  Ddinan  ydd  av, 

Ni'm  cair,  ac  ni'm  dawr  na'm  caid, 

O  Gaer  Ddinan  Gawr  ddeunaid,  60 

Siwan  sy'n  Llys  Dinan  deg, 

Davydd  uvydd  un  oveg  ; 

Davydd  heddiw  a  Siwan, 

Dau  a  eilw  gwledd  ar  dàl  glàn  ;  64 

Da  Siwan  vechan  am  vudd, 

Da  a  ievanc  yw  Davydd  ; 

Da  i  bawb  ynt,  da  bob  un, 

Da  oeddynt,  da  Duw  iddyn.*  68 


G  W  A  I  T  H 
LEWIS   GLYN   COTHL 

DOSPARTH   IV. 

LLWYTHAU  CYMYSG  YN  ELYAEL,  MAELIENYDD, 

&c. 


MARWNAD  EINION  AB  lEUAN  AB  LLYWELYN 
AB  MAREDYDD  GAM. 


Tins  poem  is  of  a  niixed  composition:  the  former  part  is  taken  up  in 
praise  of  the  good  qiialities  of  the  deceased ;  and  the  remainder  is  a  satire 
on  a  certain  class  of  monks,  called  the  Fraternity,  and  on  renders  of  relics 

and  ima^es  of  saints. 

■ 

JL  S  da  wr  c'i  ystyriaèth, 
Brenin  nev  !  Ebyrnan"'  aeth  ; 
Einion  vab  Icuan,  un  vocld, 

Hil  Lly wclyn,  llc  liwyliodd  ?  4 

Mwyav  oedd  oV  gwyr,  meddynt, 
M'redydd  Gam  i  roi  dydd  gynt, 
O  wyr  Elvcd,  riawhcdd  ; 
Einion  ei  ẃyr  yn  un  wedd.  8 

Oen  Duw  ocdd  Einion  ""n  ci  dai, 
A  llew  llwyd  lle  y  llidiai ; 

I.  An  elegy  oii   Einion  ah   leuan  Caemiarthen. 

ab  Llywelyn   ah  Maretlydd  (îam,  of  7-      riawl^edd,      princely     mead  ; 

Ebyrnant,   now  Abernaiit,  a  parish  princely  entertainnient. 
in  CajUrev  Elved,  in  the  county  of 


280  LEWIS  GLYN  COTHI. 

Cwrw  a  gai,  is  Crug  leuan, 

Ddoe  bawb  ;  a  medd  o  bob  màn.  12 

Blaenidl  wrth  blaned  loew  oedd, 

Bragawd  lỳn,  brig  ydlanoedd  ; 

Carai  gerdd  pob  pencerdd  pêr, 

Ceisiai  gabl,  casâi  gohler.  \6 

Ei  vwnai  evo  Einiawn 

A  urddai  wyr  â  cherdd  iawn ; 

A  di  lesg  y  rhoi  i  dlawd 

Bara  da  brau,  a  diawd ;  20 

Llaweroedd  oU  o  arian, 

Lletŷ  clyd,  a  lle  teg  glân. 

Ni  charai  ev,  yn  iach  rydd, 

Frathr  mwy  no  pherthi'r  mynydd  ;  24 

Bob  ddau  y  gler  a  ddeuyn'. 

Bob  dri  vry  i  dŷ  pob  dyn : 

Wrth  y  drws,  un  â'^i  grwth  drwg, 

A  baw  arall  â'i  berwg ;  28 

O'r  lle  bai  arall  â'i  bib 

A  rhy w  abwy  â  rhibib. 

Un  a  bryn,  er  na  bai  'r  wedd, 

Delw  o  wydr  er  dwy  lodwedd  ;  32 

Arall  a  wnai,  o'r  lle  noeth, 

O  gẃr  gwernen  grair  gwarnoeth ; 

Un  a  arwain,  yn  oriog, 

GuRiG  Iwyd  dan  gẃr  ei  glog ;  36 

Gwas  arall  a  ddwg  Seiriol, 

A  naw  o  gaws  yn  ei  gôl ; 

13.    Blaenidl    (blaen-hidl),  dyver-  crosier  was  preserved  in  the  neigh- 

ion    cyntav    y    gerwyn  :    first-shot ;  bouring   church   of  St.  Harmon's  in 

sweet  wort.  the    time    of   Giraldus   Cambrensis. 

24.  Frather  (frater),  a  member  of  Rees's     Welsh    Saints.       See    also 

the  Frateria,  a  fraternity  or  brother-  Dosp.  I.  VII.  line  28. 

hood.     Tliis  was  originally  a  society  37.  Seiriol.    Seiriol,  the  brother,  or 

of  rehgious  persons  who  were  mutu-  according  to  other  accounts,  the  ne- 

ally  bound  to  pray  for  the  health,  &c.  phew  of  Einion  Vrenin,  was  the  first 

of  their  living  brethren,  and  also  the  president  of  the  college  of  Penmon, 

souls  of  those  who  were  dead.  Bailey.  which  became  so  celebrated  that  "  the 

36.  Guriff  Iwyd  dan  &c.     Curig,  men  of  Llychlyn,"  or  the  Scandina- 

a   bishop,    probably    of    Llanbadarn  vian   rovers,  resorted   there  for  reli- 

Vawr.     He  was  the  founder  of  Llan  gious    instioiction.      Rees's    Welsh 

Gurig,    Montgomeryshire ;    and   his  Saints. 


^'i^   \% 


PB  Lewis  Glyn  Cothi 

2273  Gwaith 

U9 

v.l 


PLEASE  DO  NOT  REMOYE 
CARDS  OR  SLIPS  FROM  THIS  POCKET 

UNIYERSITY  OF  TORONTO  LIBRARY 


